f 


j  I.  R.  Morales 

I    Imprenta  ------- 

|    Libreria  y  Pap-Ieiia  -    -  - 
Eneuadernaeion ,  Estuehei  ia- 
Fabricantc    de    timbres  de 
Goma,  Metal  y  en  Seeo  - 

II  y  13 

Haza  Miranda,  Quiapo. 


PERKINS  LIBRARY 

Dulee  U  niversitv 

Gift  of 
James  A.  Robertson 

I\are  Boolea 


ANG  HLIBUSTERISMO. 


J.  RIZAL 


ANG  'TILIBUSTERISMO" 

(Karugtong  ng  NOLI  ME  TANGERE) 

(Tinagalog  ni  PATRIdO  MARIANO) 


Masasapantaha  kaagad,  na,  lihim  na  naga- 
yuma  ng  isang  Filibustero  ang  kapisanan 
ng  mga  makapraile  at  mga  laban  sa  pag- 
kakasulong,  upang,  sa  pag-alinsunod  na 
walang  malay  sa  mga  udy6k  rig  kanilang 
kalooban,  ay  makatulong  at  makapagpalu- 
sog  doon  sa  imb6t  na  iisang  bagay  ang 
linalayon :  palaganapin  ang  adhik&  ng  Fi- 
libusterismo  sa  boong  bayan  at  panana- 
ligin  ang  lahat  ng  pilipino  na  walang 
ibang  kaligtasan  liban  sa  humiwalay  sa 
E  ^pana. 

Ferdir»and  BLUMENTRITT. 


(*)  Kung  ihuhulog  sa  wikang  tagalog  ang  salit&ng  Filibusterismo  ay  lubhang 
hahaha  ang  paiigalan  ng  aklat  na  it6  at  rnarahil  ay  mangyaring  hindi  pa  mawata- 
san  ng  babasa,  kaya't  hindi  na  namin  inihulog  sa  wika  natin ;  nguni't  ilalagay  na- 
man  ang  katuturan  6  kahniugan  ng  salitang  it6  upang  mabatid  noong  mga  hindi 
nakaaalam  ng  kaniyang  kahulugan. 

Filibustero;  Galing  sa  salitang  ingles  na  /reebooter;  itinawag  sa  ilang  mangda- 
damb6ng  na  lumagusaw  sa  karagatang  Antillas..  Ameriea,  niyong  1700.— Filibustero 
din  ang  tawag  sa  mga  taong  nag-uusig  na  mapahiwalay  sa  Espana  ang  mga  lu- 
paing  sakop  nito.  sa  kabil&  ng  mga  dagat,  kaya't  ang  salitang  Filibusterismo  ay 
walang  ibang  kahulugan  kun  di  ang  adhikang  pag-usigin  ang  paghiwalay  sa  naka- 
sasakop.— P.  ng  T. 


UNANG  PAGKAKALIMBAG. 


MAYNILA 

Limbagan  at  Aklatan  ni  I.  R.  Morales, 

Liwasang  Miranda,  11-13,  Kiyapo 

1911. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/angfilibusterismOOriza  * 


B 


ALAALA 


sa  mga  paring  G.  Mariano  GOMEZ  (85  taon) 
Jose  BURGOS  (30  taon) 
at  Jacinto  ZAMORA  (35  taon) 
na  binitay  sa  Bagumbayan  ng  ika  28  (t)  ng  Febrero  ng  taong  1872. 


Sa  di  pagsang-ayon  ng  Relihion  na  alisan  kayo  ng  ka- 
rangalan  sa  pagkapari  ay  inilagay  sa  alinlangan  ang  kasala- 
nang  ibinintang  sa  inyo;  sa  pagbabalot  ng  hiwaga't  kadili- 
man  sa  inyong  usap  ng  Pamaha]aan  ay  nagpakilala  ng  isang 
pagkakamaling  nagawa  sa  isang  masamang  sandali,  at  ang 
boong  Pilipinas,  sa  paggalang  sa  inyong  alaala  at  pagtawag 
na  kayo'y  mga  PINAGPALA,  ay  hindi  kinikilalang  lubos 
ang  inyong  pagkakasala. 

Samantala  ngang  hindi  naipakikilalang  maliwanag  ang 
iny6ng  pagkakalahok  sa  kaguluhan,  nagi'ng  bayani  kayo  6  di 
man,  nagkaroon  6  di  man  kayo  ng  hilig  sa  pagtatanggol 
ng  katwiran,  nagkaroon  ng  hilig  sa  kalayaan,  ay  may  ka- 
rapatan  akong  ihandog  sa  inyo,  na  bilang  ginahis  ng  kasa- 
maang  ibig  kong  bakahin,  ang  aking  gawa.  At  samantalang 
inaantay  namin  na  kilalanin  sa  balang  araw  ng  Espana  ang 
inyong  kabutihan  at  hindi  makipanagot  sa  pagkakapatay  sa 
inyo,  ay  maging  putong  na  dahong  tuyo  na  lamang  ng  in- 
y6ng  mga  liblib  na  libingan  ang  mga  dahong  ito  ng  aklat, 
at  lahat  niyong  walang  katunayang  maliwanag  na  umupasala 
sa  inyong  alaala,  ay  mabahiran  nawa  ng  inyong  dugo  ang 
kanilang  mga  kamay. 


(t)  Hindi  namin  binago  ang  28  na  nasa  wikang  kastila,  nguni't 
ipinauunawa  namin  na  ika  18  ng  bitayin  ang  mga  tinurang  pari. — P.  ng  T. 


I 


SA  CUBIERTA 

Sie  itur  ad  astra. 

Isang  umaga  ng  Disiembre  ay  hirap  na  sumasalunga  sa 
palikolikong  linalakaran  ng  ilog  Pasig  ang  bapor  Tabd,  na 
may  lulang  maraming  tao,  na  tungo  sa  Lalaguna.  Ang  ba- 
por  ay  may  anyong  bagol,  halos  bilog  na  wari'y  tabo  na 
siyang  pinanggalingan  ng  kaniyang  pangalan;  napakarumi 
kahit  na  may  nasa  siyang  maglng  maputi,  malumanay  at 
waring  nagmamalaki  dahii  sa  kaniyang  banayad  na  lakad. 
Gayon  man,  siya'y  kinagigiliwan  sa  dakong  iyon,  sanhi  ma- 
rahil  sa  pangalan  niyang  tagalog  6  dahil  sa  taglay  niya  ang 
sadyang  ugali  ng  mga  bagay-bagay  ng  bayan,  isang  wari'y 
tagumpay  na  laban  sa  pagkakasulong,  isang  bapor  na  hindi 
tunay  na  bapor  ang  kabuoan,  isang  sangkap  na  hindi  nag- 
babago,  hindi  ayos  nguni't  hindi  mapag-aalinlanganan,  na, 
kung  ibig  mag-anyong  makabago  ay  nasisiyahan  na  ng  boong 
kalakhan  sa  isang  pahid  ng  pintura. 

Na  ang  bapor  na  ito'y  tunay  na  pilipino!  Kaunting 
pagpapaumanhin  lamang  ang  gamiti't  pagkakamanlang  siya 
ang  daong  ng  Pamahalaan,  na  nayari  sa  ilalim  ng  pagsisi- 
yasat  ng  mga  Reberendo  at  mga  Ilustrisimol 

Balot  ng  liwanag  sa  umaga,  hayo  na  ang  maputi  niyang 
katawan  (na  iniwawasiwas  ang  maitim  na  usok)  na  nagpa- 
pagalaw  sa  aion  ng  ilog  at  nagpapaawit  sa  hangin  sa  mga 
maigkas  na  kawayang  nasa  sa  magkabilang  pangpang;  may 
nagsasabing  nag-uumusok  din  ang  daong  ng  Pamahalaan ! . . . 
Sa  bawa't  sandali'y .  tumitili  ang  -pasuit  na  paos  at  mapag- 
bala  na  wari'y  isang  manggagahis  na  ibig  makapanaig  sa 
tulong  ng  sigaw,  kaya't  sa  loob  ng  bapor  ay  hindi  magka- 
rinigan,  ang  lahat  ng  makatagpo'y  pinagbabalaan ;  minsa'y 
waring  ibig  durugin  ang  mga  saiambaw,  (mga  yayat  na  ka- 
gamitan  sa  pangingisda)  na  ang  galaw  ay  waring  kalansay 
ng  gigante  na  yumuyuko  sa  isang  pagong  na  nabuhay  sa 
kapanahunang  dako  pa  roon  ng  pag-apaw  ng  tubig  sa  boong 


mundo;  minsa'y  tumatakbong  tungo  sa  mga  kakawayanan  6 
kaya'y  sa  mga  karihan,  na  napapalamutihan  ng  gumamela 
at  iba  pang  bulaklak,  na  waring  mga  magsisipaligdng  na- 
kalubog  na  sa  tubig  ang  mga  paa'y  ayaw  pang  maglublob... 
minsa'y  sa  pagsunod  sa  daang  itinuturd  ng  ilang  kawayang 
nakatirik  sa  ilog  ay  lumalakad  ng  boong  kasiyahang  loob 
ang  bapor;  nguni't  ang  isang  biglang  pagkakabagok  ay 
kaunti  nang  ikinabuwal  ng  mga  sakay;  napadumog  sa  isang 
burak  na  mababaw  na  hindi  hinihinala  nino  man  

At  kung'  ang  pagkakawangki  sa  daong  ng  Pamahalaan- 
ay  hindi  pa  lub6s,  ay  tingnan  ang  pagkakalagay  ng  mga  lulan. 
Sa  ilalim  ng  eubierta  ay  nangagdungaw  ang  mga  mukhang  ka- 
yumanggi  at  maiitim  ng  mga  taga  rito,  mga  insik  at  mes- 
tiso  na  nagkakasiksikang  kasama  ng  mga  lulang  kalakal  at 
mga  kaban,  samantalang  sa  itaas,  sa  ibabaw  ng  eubierta  at 
sa  lilim  ng  isang  panambil  na  nagtatanggol  sa  kanila  sa  init 
ng  araw,  ay  nangakaupo  sa  maginhawang  luklukan  ang  ilang: 
sakay  na  suot  taga  Europa,  mga  prayle  at  mga  kawani,  na 
humihitit  ng  malalaking  tabako,  samantalang  tinatanaw  ang. 
mga  dinadaanan,  na  hindi  man  napupuna  ang  mga  pagsu- 
sumakit    ng  kapitan  na  maiwasan  ang  mga  balakid  sa  ilog. 

Ang  kapitan  ay  isang  ginoo  na  may  magiliw  na  any6?. 
lubha  ng  matanda,  dating  maglalayag  na  noong  kabataan 
niya  ay  namahala  sa  lalong  matuling  daong  at  sa  lalong  ma- 
lawak  na  karagatan  at  ngayong  tumanda'y  ginagamit  ang 
lalong  malaking  pag-iisip,  pagiingat  at  pagbabantay  upang 
maiwasan  ang  maliliit  na  kapanganiban . .  . .  At  ya6n  di'n  ang 
balakid  sa  araw  araw,  ang  dati  ring  mabababaw  na  burak, 
ang  dati  ring  laki  ng  bapor  na  nasasadsad  sa  mga  liko  ring, 
yaon,  na  wari'y  isang  matabang  babai  sa  gitna  ng  siksikan 
ng  tao,  kaya't  ang  mabait  na  kapitan  ay  humihinto  sa  ba- 
wa/t  sandali,  umuurong,  pinagkakalahati  lamang  ang  tulin, 
pinagpapalipatlipat  sa  kaliwa't  sa  kanan  ang  limang  marine- 
rong  may  hawak  na  tikin  upang  ipanibulos  ang  likong  iti- 
nuturo  ng  timon.  Waring  isang  matandang  kawal,  na  ma- 
tapos  mamuno  sa  mga  tao  sa  isang  maligalig  na  himagsikan, 
ay  naging  taga  pag-alaga,  ng  tumanda,  ng  batang  masum- 
pugin,  matigas  ang  ulo  at  tamad. 

At  si  aling  Victorina  na  siyang  tanging  babaing  nakiupo- 
sa  lipon  ng  mga  europeo  ay  siyang  makapagsasabi  kung  ang 


—  9  — 


bapor  Tab6  ay  tamad,  masuwayin  at  masumpungin :  si  aling 
Vietorina,  na  gaya  ng  karaniwan  ay  napakamasindakin,  ay 
nagtutungayaw  sa  mga  kasko,  banka,  balsa  ng  niyog,  mga 
indio  na  namamangka  at  sampung  mga  naglalaba  at  nagsi- 
sipaligo  na  kinayayamutan  niya  dahil  sa  pagkakatuwa  at 
kaingayan!  Siya  nga  naman,  kung  walang  mga  indio  sa  ilog 
at  sa  bayan  ay  bubuti  ang  lakad  ng  Tabo,  oo!  kung  wa- 
lang  isa  mang  indio,  sa  mundo:  hindi  niya  napupunang  ang 
mga  tumitimon  ay  pawang  indio,  indio  ang  mga  marinero,  indio 
ang  mga  makinista,  indio  ang  siyam  na  pu't  siyam  sa  ba- 
wa't  isang  daang  sakay  at  siya  man  ay  india  rin  kung  ka- 
kayurin  ang  kaniyang  pnlbos  at  huhubaran  siya  ng  ipinagma- 
malaking  bata.  Nang  umagang  iyon  ay  lalo  pang  namu- 
muhi  si  aling  Victorina  dahil  sa  hindi  siya  pinapansin  ng 
mga  kalipon,  at  dapat  nga  namang  magkagayon,  sa- 
pagka't  tignan  nga  naman  ninyo:  magkalipon  doon  ang 
tatlong  prayleng  nananalig  na  ang  boong  mundo'y  lalakad 
ng  patiwank  sa  araw  na  sila'y  lumakad  ng  matuwi'd:  isang 
walang  pagal  na  D.  Custodio  na  payapang  natutulog. 
na  siyangsiya  ang  loob  sa  kaniyang  mga  munakala;  isang 
walang  pagod  na  manunulat  na  gaya  ni  Ben-Zayb  (katimbang 
ng  Ibanez)  na  nag-aakalang  kung  kaya't  may  nag-iisip  sa 
Maynila  ay  sa  dahilang  siya'y  nag-iisip;  isang  eanonigo  na  gaya 
ni  P.  Irene  na  nagbibigay  dangal  sa  mga  pari  dahil  sa 
mabuti  ang  pagkakaahit  ng  kaniyang  mukhang  kinatatayuan 
ng  isang  ilong  hudlo  at  dahil  sa  kaniyang  sotanang  sutla. 
na  mainam  ang  tabas  at  maraming  botones;  at  isang  m.aya- 
mang  mag-alahas  na  gaya  ni  Simoun  na  siya  manding  ta- 
nungan  at  nag-uudyok  sa  mga  galaw  ng  Oapitan  Oeneral; 
akala^n  nga  ba  namang  magkatatagpo  ang  mga  haliging  ita 
na  sine  guibus  non  ng  bayan,  magkapipisan  doon  at  ma- 
ligayang  nag-uusap,  na  hindi  nabibighaning  malugod  sa  isang 
tumakwil  sa  pagkapilipina,  na  nagpnpula  ng  buhok,  ibagay 
ng  sukat  makabugnot  sa  igang  Joba ! .  pangalang  ikinakapit 
sa  sarili  ni  aling  Victorina  kailan  ma't  may  katungo. 

At  ang  pagkayamot  ng  babai'y  nararagdagan  sa  bawa't  pag- 
sigaw  ng  Kapitan  ng:  baborp!  estriborp!,  bubunutin  ng  mga 
marino  ang  kanilang  mahahabang  tikin  at  isasaksak  sa  isa't 
isang  gilid  at  pinipigil  sa  tulong  ng  kanilang  mga  hita  t  ba- 
likat  na  masadsad  sa  dakong  iyon   ang    bapor.    Kung  susu- 


—  10  — 


katin  sa  gayong  anyo  ang  daong  ng  Pamahalaan  ay  maaa- 
sabing  nawawala  ang  pagkapagong  at  nagiging  alimango  sa 
tuwing  malalapi't    ang  isang  panganib. 

— Nguni't  kapitan,  ^bakit  tumutungo  sa  dakong  iyan  ang 
iny6ng  mga  mangmang  na  timonel? — ang  tanong  na  pagalit 
og  babai. 

— Sapagka't  doon  ay  napakababaw,  ali — ang  sagot  na 
malumanay  ng  Kapitdn  at  ikinindat  ang  mata. 

Naugali  na  ang  ganito  ng  Kapitan  upang  sabihin  wari 
sa  kaniyang  mga  salita,  na  dahandahang  lumabas:  marahan, 
marahang  marahan! 

— Kalahating  tulin  ng  makina,  ba,  kalahating  tulin! — ang 
paalipustang  tutol  ni  aling  Victorina — ibakit  hindi  boong 
tulin? 

— Sapagka't  maglalayag  tayo  sa  mga  palayang  iyan,  ali, 
— ang  walang  katinagtinag  na  sagot  ng  Kapitan  na  sabay  ang 
paglabi  upang  ituro  ang  bukid;  makalawang  kumindat. 

Ang  aling  Victorinang  it6  ay  kilala  dahil  sa  kaniyang 
mga  kasagwaan  at  mga  himaling.  Dumadalong  palagi  sa 
mga  lipunan  at  siya'y  tinitiis  doon  kailan  ma't  kasama 
ang  kaniyang  pamangkin,  si  Paulita  Gomez,  maganda  at 
mayamang  binibini,  ulila  sa  ama't  ina,  na  kinukupk6p  ni 
aling  Victorina.  Nang  tumanda  na  ang  aling  Victorinang 
ito  ay  nag-asawa  sa  isang  kulang-palad  na  ang  pangalan  ay 
D.  Tibureio  de  Espadana,  at  sa  mga  sandaling  ito  na 
nakikita  natin  siya  ay  may  labing  limang  taon  nang  kasal, 
ang  buh6k  ay  postiso  at  ang  kalahati  ng  kagayakan  ay 
ayos  taga  Europa.  Sa  dahil£ng  ang  kaniyang  boong 
hangad  sapol  ng  magkaasawa  ay  ang  mag-anyong  europea, 
sa  tulong  ng  ilang  mahalay  na  kaparaanan,  ay  nahulog  ding 
unti-unti  ang  kaniyang  ayos  sa  isang  anyong,  sa  kasaluku- 
yan,  kahi't  na  magtulong  si  Quatrefages  at  si  Virchow  ay 
hindi  mawawatasan  kung  sa  aling  lahing  mga  kilala  siya  maiha- 
halo.  Makaraan  ang  ilang  taong  pagkakasal,  ang  kaniyang 
asawang  nagtiis,  na  wari'y  fakir  na  umalinsunod  sa  lahat 
ng  kaniyang  maibigan,  ay  dinalaw  ng  isang  masamang  san- 
dali,  isang  araw,  at  hinambalos  siy£  ng  tinutungkod  sa  pag- 
kapilay.  Dahil  sa  pagkakabigla  ni  aling  Joba,  sa  gayong 
pagbabagong  ugali,  ay  hindi  naalumana  ang  magiging  kasu- 
riod    ng  pangyayari,    at   ng   makaraan  ang  pagkakagitla  at 


— 11  — 


ng  ang  kaniyang  asawa  ay  makatanan,  ay  saka  p'a  lamang 
naramdaman  ang  sakit  at  nahigang  ilang  araw,  sa  gitna  ng 
pagkagalak  ni  Paulita  na  mahilig  sa  pagtataw&  at  pagbibiro 
sa  kaniyang  ali.  Nguni't  ang  asawa,  sindak  sa  nagaw&ng 
kasa'anan,  na  sa  kaniya'y  waring  isang  kakilakilabot  na 
pagpatay  sa  kabiyak  ng  puso  ang  gayong  nagawa,  habol  ng 
mga  /uria  sa  tahanan  (ang  dalawang  aso  at  isang  loro  sa 
bahay),  ay  nagtatakb6  ng  boong  tuling  ipinahintulot  ng  ka- 
niyang  pilay,  lumulan  sa  unang  sasakyang  natagpuan,  su- 
makay  sa  unang  bangkang  nakita  sa  isang  ilog,  at,  Ulises 
na  pilipino,  nagpagalagala  sa  mga  bayan-bayan,  sa  isa't  isang 
lalawigan,  sa  isa't  isang  pulo,  na  pinamumuntutan  ng  ka- 
niyang  Calipso,  na  naka  quevedo,  na  nakayayamot  sa  bawa't 
makasama  sa  paglalakbay.  Tumanggap  ng  balita  na  ang 
lalaki'y  nagtatago  sa  isang  bayan  ng  Laguna,  kaya't  yaon 
na  siya  upang  akitin  sa  tulong  ng  kaniyang  buhok  na 
tinina. 

Ang  mga  kasabay  ay  nagkaisang  magsanggalang  sa  ka- 
niyang  pakikitungo  sa  pamagitan  ng  isang  walang  hintong 
pagsasalitaang  ang  balang  bagay  ay  pinagtalunan.  Sa  mga 
sandaling  iyon,  dahil  sa  palikoliko  ng  ilog,  ay  pinag-uusapan 
ang  pagtutuwid  sa  kaniya  at  ang  ukol  sa  mga  gawain  ng 
Obras  del  Puerto. 

Si  Ben-Zayb,  ang  manunulat  na  mukhang  prayle,  ay 
nakikipagtalo  sa  isang  paring  bata  na  mukha  namang  arti- 
llero.  Kapwa  nagsisigawang  ang  anyo  ng  mukha  ay  inia- 
ayos  sa  sinasabi,  itinataas  ang  mga  bisig,  inilalahad  ang 
mga  kamay,  na^sisitadyak,  nag-uusap  ng  ukol  sa  patiti's,  mga 
palaisdaan,  ilog  San  Mateo,  mga  indio  at  ibp..  sa  gitna  ng 
kasiyahang  loob  ng  m£a  nakikinig  at  sa  gitna  rin  naman 
ng  boong  pagkainip  ng  isang  matandang  paring  pransiskano, 
na  lubhang  napakapayat  at  nangangalirang,  at  ng  isang 
dominiko  na  maganda  ang  tindig  na  nagbabakas . .  . .  nag- 
babakas  sa  kaniyang  mga  iabi  ng  isang  ngiting  pakutya. 

Ang  payat  na  pransiskano,  na  nakapuna  sa  ngiti  ng  do- 
miniko,  ay  nagnasang  makilahok  sa  usapan.  upang  maputol. 
Iginagalang  siya  marahil,  kaya't  sa  i.^ang  kilos  lamang  ng 
kamay  ay  napigil  ang  pag-uusap  ng  dalawa,  nang  ang 
paring-artillero  ay  tumukoy  ng  ukol  sa  kinatutuhan  at  ang 
manunulat  na  prayle  ay  ng  ukol  naman  sa  karunungan. 


—  12  — 


—  <i.Alam  baga  ninyo  knng  ano  ang  mga  taong  marurunong, 
Ben-Zayb? — anang  pransiskano  na  ang  boses  ay  malalim,  na 
hindi  man  lamang  halos  gumalaw  sa  kaniyang  uupan,atang 
mga  nangangalirang  na  kamay  ay  bahagya  nang  ikilos — Nari- 
yan  sa  lalawigan  ang  Paente  del  Caprirho,  na  gawa  ng  isang 
kapati'd  namin,  at  hindi  nayari,  sapagka't  pinintasang  mahina 
at  mapanganib  ng  mga  marnrunong,  sa  panunula'y  sa  kani- 
lang  mga  sapantaha,  nguni't  tignan  ninyo't  nariyan  ang  tu- 
lay  na  naglalaban  sa  labat  ng  baha  at  lindol. 

— Iyan,  puiiales,  iyang  talaga,  iyan  nga  sana  ang  sasa- 
bihin  ko! — ang  wika  ng  paiing  artillero  na  kasabay  ang  suntok 
sa  gabay  ng  kaniyang  luklukang  kawayan: — iyan,  ang  Puente- 
del  Capricho  at  ang  mga  marurunong;  iyan  sana  ang  sasa- 
bihin    ko,   P.  Salvi,  punales. 

Napahintong  nakangiti  si  Ben-Zayb,  marahil  sa  pagga- 
lang  6  kaya'y  dahil  sa  sadyang  walang  maalamang  isagOt; 
kahit  gayong  isiya  ang  tanging  nag-iisip  dito  sa 
Pilipinas! — Si  P.  Irene  ay  sumasang-ayon  sa  tulong  ng  ulo^ 
samantalang  pinapahidpahiran  ang  kaniyang  mahabang  ilong. 

Si  P.  Salvi,  iyong  paring  payat  at  nangangalirang,  ay 
nagpatuloy,  na  waring  nasiyahan  sa  gayong  pangangayupapa, 
sa  gitna  ng  katahimikan: 

— Datapwa'y  hindi  ibig  sabihin  ng  ganito  na  kayo'y  wala. 
sa  katwiran  at  gayon  din  naraan  si  P.  Oamorra  (ito  ang 
pangalan  ng  paring  artillero);  ang  kasamaan  ay  nasa  lawa  

—  Sadya  namang  walang  mabuting  lawa  sa  lupaing  ito — 
ang  patlang  ni  aling  Victorina,  na  muhing  muhi  na  at  hu- 
manda  upang  lusubing  muli  ang  kuta. 

Ang  mga  binabakod  ay  sindak  na  nagtinginan,  nguni't,  gaya 
ng  katalasan  ng  isang  general,  dumulog  ang  mag-aalahas  na 
si  Simoun : 

— Ang  kagamutan  ay  napakadali, — anya  na  ang  pagbigkaS 
ng  salita  ay  katangitangi,  kalahating  ingles  at  kalahating 
amerikano  sa  Timog — at  hindi  ko  nga  maalaman  kung  bakit 
hindi  pa  naiisip  ng  kahit  sino. 

Ang  lahat  ay  lumingon,  sampu  ng  dominiko,  at  pinakinggan 
siyang  mabuti.  Ang  mag-aalahas  ay  isang  taong  yayat,  ma- 
taas,  malitid,  napakakayumanggi,  suot  ingles  at  ang  ginagamit 
ay  waring  saiakot  na  timsim.  Katangitangi  sa  kaniya  ang 
mahabang  buhok  na  puting  puti  na  natitiwali  sa   misay  na 


—  13  — 


iti'm,  madalang,  na  nagpapakilala  ng  kaniyang  pagkamestiso. 
Upang  iwasan  ang  sinag  ng  araw  ay  palaging  gumagamit  ng 
salaming  asul  na  de  rejillas,  na  tumatakip  sa  kaniyang  mga 
mata  at  bahagi  ng  mga  pisgi',  na  siyang  nagbibigay  sa  kaniya 
ng  anyong  bulag  6  may  sakit  sa  mata.  Nakatayong  ang  paa'y 
nakabikaka  upang  makapanimbang  wari,  ang  mga  kamay  ay 
nakapasok  sa  mga  alapot  ng  kaniyang  chaqueta. 

— Ang  kagamutan  ay  lubhang  madali — ang  ulit — at  walang 
magugugol. 

Ang  pakikingig  na  mabuti  ay  nag-ibayo.  Nasasabisabi 
sa  mga  lipunan  sa  Maynila  na  ang  taong  iyon  ay  siyang 
sinusunod  ng  General,  knya't  nakikinikinita  na  ng  lahat  na 
ang  kagamutan  ay  magagawa.  Pati  si  D.  Oustodio  ay  na- 
palingon. 

— Magbukas  ng  isang  ludlod  na  tuwid,  mula  sa  pagpa- 
sok  ng  ilog  hangang  sa  paglabas,  na  dadaan  sa  Maynila,  ito 
nga,  gumawa  ng  isang  bagong  ilog  na  ludlod  at  tabunan  ang 
dating  ilog  Pasig.  Hindi  mag-aaksaya  ng  lupa  at  iikli  ang 
paglalakbay,  mapipigil  ang  pagkakaroon  ng  dakong  mababaw. 

Ang  panukalang  ito'y  nakalito  sa  lahdt  halos,  na  nahirati 
sa  mga  paraang  tapaltapai. 

— Isang  munakalang  yankee — ani  Ben-Zayb,  na  ibig  ka- 
iugdan  ni  Simoun — Ang  mag-aalahas  ay  malaong  naniiiirahan 
sa  Amerika,  sa  Hilaga. 

Inari  ng  lahat  na  malaki  ang  palagay  at  ang  gayon  ay 
ipinakilala-  sa  mga  galaw  ng  ulo.  Tangi  si  D.  Oustodio,  ang 
may  magandang  loob  na  si  D.  Oustodio,  na  dahil  sa  kaniyang 
malay«ang  kalagayan  at  matataas  na  katungkulang  ginaganap, 
ay  nag-akalang  nararapat  na  bakahin  niya  ang  isatig  panu- 
kala  na  hindi  sa  kaniya  buhat — iiyon  ay  isang  pangungunang 
bait! — umubo,  hinaplos  ang  kaniyang  misay  at  sa  tulong  ng 
kaniyang  matigas  na  boses  at  waring  nasa  sa  isang  sadyang 
pagpupulong  ng  Ayuntamiento,   ay  nagwikang: 

— Patawarin  ako  ni  G.  Simoun,  na  aking  kagalanggalang 
na  kaibigan,  kung  sabihin  k<>ng  hindi  niya  ako  kasang-ayon ; 
maraming  salapi  ang  magugugol  at  marahil  ay  sisira  tayo 
ng  mga  bayanan. 

— Sumira! — ang  m;.hinahong  sagot  ng  mag-aalahas. 

—  i,At  ang  salaping  ibabayad  sa  mga  manggagawa?  

— Huwag  bayaran.    Sa  mga  bilanggo  at  presidiario  


—  14  — 


—  Hindi  makasasapat,  ginoong  Simoun! 

— Kung  hindi  sasapat,  ang  lahat  ng  bayan,  ang  mga 
matatanda,  ang  mga  binata,  ang  mga  bata,  ay  gumawa,  at 
palitan  ang  labing  limang  araw  na  sapilitang  paggawa,  ng 
tatlo,  apat  6  limang  buwang  paggawa  na  ukol  sa  Pamahalaan, 
na  may  katungkulan  pang  ang  bawa't  isa  ay  magdala  ng 
kaniyang  pagkain  at  kasangkapan. 

Si'  D.  Oustodio  ay  sindak  na  lumingon  upang  tanawi'n 
kung  sa  kalapit  ay  may  isang  indio  ria  nakakadingig  sa  ka- 
nila.  Salamat  na  lamang  at  ang  nangaroroon  ay  pawang 
taga  bnkid,  at  ang  dalawang  timonel  ay  waring  walang  pi- 
napansin  kun  di  ang  mga  liko  ng  ilog. 

— Nguni't,  ginoong  Simoun  

— Manalig  kayo,  D.  Oustodio — ang  matigas  na  patuloy  ni 
Simoun — sa  ganiyang  paraan  lamang  nayayari  ang  malalaking 
gawain,  sa  munting  gugol.  Sa  ganiyang  paraan  nayari  ang 
mga  Piramide,  ang  lawang  Maeris  at  ang  Ooliseo  sa  Roma. 
Booboong  lalawigan  ay  nanggagaling  sa  mga  kaparangan  na 
daladala  ang  kanilang  mga  sibuyas  upang  may  makain;  ang 
mga  matatanda,  mga  binata  at  mga  bata  ay  nangaghahak6t 
ng  bato,  tinatapyas  nila  at  pinapasan  sa  pamamahala  ng 
pamalo  ng  nakapangyayari ;  at  pagkatapos  ay  bumaba'ik  sa 
kanikanilang  bayan  ang  nangalabi,  6  nangamamatay  sa  bu- 
hanginan  ng  kalawakan.  Makaraan  yaon  ay  dumadating  ang 
ibang  lalawigan,  pagkatapos  ay  iba  naman,  sunod  sunod  sa 
paggawa  sa  loob  ng  mga  taon;  ang  gawain  ay  natatapos  at 
ngayo'y  hinahangaan  natin,  naglalakbay  tayo,  napaparoon 
tayo  sa  Egipto  6  sa  Roma,  pinupuri  natin  ang  mga  Faraon, 

ang  mga  mag-aanak  na  Antonina   Maniwala  kayo  D.  Cus- 

todio;  ang  mga  patay  ay  naiiwang  patay  at  ang  malakas 
lamang  ang  binibigyan  ng  katwiran  ng  mga  kapanahunang 
susunod. 

— Nguni't  ang  mga  ganiyang  kaparaanan,  ginoong  Simoun, 
ay  mangyayaring  maging  sanhi  ng  kaguluhan — ang  sabi  ni 
D-  Oustodio  na  -hindi  mapalagay  dahil  sa  masamang  tungo 
ng  salitaan. 

— Kaguluhan;  ha,  ha!  ^Naghimagsik  baga  ang  bayang 
ehipsio  minsan  man,  naghimagsik  ang  mga  piit  na  hudio 
ng  laban  sa  maawaing  si  Tito?  iHindi  ko  akalaing  mahina 
pala  kayd  sa  mga  bagay  na  nasasabi  sa  kasaysayan ! 


—  15  — 


Napagki'kilala  na  ang  Simoung  yaon  ay  napakamapagma- 
laki  6  walang  pinagaralan.  ilpamukha  kay  D.  Oustodio  na 
hindi  nakababatid  ng  kasaysayan,  ay  isang  bagay  na  makaga- 
galit  sa  kahitkanino!  At  gay6n  nga  ang  nangyari,  nakalimot 
si  D,  Custodio  sa  dating  hilig  at  sumagot  ng: 

—  Ang  bagay,  ay  sa  dahilang  hindi  ehipsio  ni  hudio 
ang  inyong  mga  kakaharapln! 

— At  ang  bayang  ito'y  hindi  miminsang  naghimagslk  na 
— ang  dugtong  na  may'  munting  takot  ng  dominiko — noong 
kapanahunang  pinahihila  ng  malalaking  kahoy  upang  gawing 
mga  da6ng,    kung  hindi  dahil  sa  mga  pari  

—  Ang  kapanahunang  iyon  ay  malayo  na; — ang  sagot  ni 
Simoun  na  ang  tawa'y  lalo  pa  manding  matigas  kay  sa  ka- 
raniwan — ang  mga  pulong  ito'y  hindi  muling  maghihimagsik 

ng  dahil  sa  mga  gawain  at  buwis  iHindi  baga  pinupuri 

ninyo  P.  SalVi — ang  dugtong,  na,  ang  hinar^p  ay  ang  payat 
na  pransiskano — ang  bahay  at  pagamutan  sa  Los  Banos  na 
kinaroroonan  ng  General? 

Iginalaw  ni  P.  Salvi  ang  ulo  at  tumingmg  may  pagka- 
kamangha  sa  tanong. 

— dHindi  baga  sinabi  ninyo  sa  aking  ang  dalawang  ba- 
hay  na  iyon  ay  naitayo  sa  tulong  ng  pagpilit  sa  mga  bayan 
na  gumawa  doon,  sa  ilalim  ng  kapangyarihan  ng  isang  ulddg? 
Marahil,  ang  Puente  del  Capricho,  ay  nayari  din  sa  gayong 
kaparaanan.  At  sabihin  ninyo  inaghimagsik  baga  ang  mga 
bayang  ito? 

—  Nguni't. .  .  .naghimagsik  na  noong  araw — ang  sabi  ng 
dominiko — at  ab  aetu  ad  posse  valet  illatio. 

— Wala,  wala,  wala! — ang  patuloy  ni  Simoun  na  hu- 
mandang  dumaan  sa  eseotilla  updng  pumanaog  sa  kamara — 
ang  nasabi  ay  nasabi  na.  At  kayo  P.  Sibyla  ay  huwag  bu- 
manggit  ng  mga  wikang  latin  at  ng  mga  katunggakan.  ^Sa 
ano't  naririto  kayong  mga  prayle  kung  maaaring  maghimag- 
slk  ang  mga  bayan? 

Si  Simoun  ay  pumanaog  sa  munting  hagdanan,  na  hindi 
pinansm  ang  mga  tutol  at  sagot,  at  inuulit  «ulit  ang  salitang : 
Vaya,  vaya! 

Si  P.  Sibyla  ay  namutla;  noon  lamang  siya,  Vice-Rector 
sa  Universidad,  napagsabihang  may  katunggakan ;  si  D.  Cus- 
todio  ay  kulay  berde;  sa  alin  mang  pulong  na  kanyang  ki- 


—  16  — 


naroonan  ay  hindi  nakatagpo  ng  isang  katunggaling  kagaya 
niyon.   Ang  gayon  ay  napakalabis. 

— Isang  mulato  amerikano! — ang  pabulalas  na  ungol- 

— Indio-ingles! — ang  marahang  sabi  ni  Ben-Zayb. 

— Sinasabi  ko  sa  inyong  ameiikano,  ^hindi  ko  malalaman? 
— ang  tugong  nayayamot  ni  D.  Oistodio — sinabi  sa  akin  ng  Gene- 
ral;  iya'y  isang  mag-aalahas  na  nakilala  niya  sa  Habana  at  ayon 
hinala  ko'y  siyang  nagbigay  sa  kaniya  ng  katungkulan,  sa- 
pagka't  pinautang  siya  ng  salapi.  Kaya  nga,  upang  maba- 
yaran,  ay  pinaparito  at  ng  gawi'n  ang  bala  na,  dagdagan 
ang  kaniyang  kayamanan  sa  pagbibili  ng  mga  brillanteng . .  . . 
hindi  totoo,  i  ano  ang  malay  natin  i  At  napakawalang  lingap, 
na,  matapos  kunan  ng  salapi  ang  mga  indio  ay  ibigpang..  !  !Pf! 

At  tinapos  ang  salita,  sa  isang  makahulugang  kilos  ng 
kamay. 

Walang  makapangahas  na  makisali  sa  gayong  mga  pag- 
alimura;  si  D.  Oustodio  ay  mangyayaring  makipagsira  sa 
Gapitan  General  kung  ibig  niya,  nguni't  ni  si  Ben-Zayl),  ni  si 
P.  Irene,  ni  si  P.  Salvi,  ni  ang  hinalay  na  si  P.  Sibyla  ay  wa- 
lang  katiwala  sa  paglilibim  ng  iba. 

— Ang  taong  iyan,  sapagka't  amerikano,  ay  nag-aakalang 
ang  kakaharapin  natin  ay  ang  mga  "pieles  rojas"  . .  . .  IMag- 
salita  ng  mga  bagay  na  iyan  sa  loob  ng  isang  bapor!  Ipag- 
utos,  pilitin  ang  tao!....  At  iyan  ang  nag-udyok  ng  pagsa- 
lakay  sa  Carolina?,  ng  pagdigma  sa  Mindanaw  na  pupulubi 
ng  kalaitlait  sa  atin . .  . .  At  siya  ang  humandog  na  mama- 
gitna  sa  paggawa  ng  "erueero'',  nguni't  ang  tanong  ko  na- 
man:  ^ano  ang  muwang  ng  isang  mag-aalahas,  kahit  na  na- 
pakayaman  at  napakabihasa,   sa  pagpapagawa  ng  mga  daong? 

Ang  lahat  ng  ito'y  sinasabing  pinalalaki  ang  bosesni  D.  Cus- 
todio,  kay  Ben-Zayb,  na  sabay  ang  kumpay.  higit  ng  balikat, 
maminsanminsang  tumatanong  sa  tingi'n  sa  ibang  iginagalaw 
naman  ang  ulo  nang  walang  ibig  turan.  Ang  kanonigong  si  P. 
Irene  ay  napapangiting  walang  ibig  sabihin,  na  tinatakpan 
ng  kamay  sa  tulong  ng  paghaplos  sa  kaniyang  ilong. 

— Sinasabi  ko  sa  inyo,  Ben-Zayb — ang  patuloy  ni  D. 
Oistodio  na  inaalog  ang  bisig  ng  manunulat — ang  lahat 
ng  kasamaang  nangyayari  ay  sanhi  ng  hindi  pagtatatanong 
sa  mga  taong  may  malaong  paninirahan  dito.  I^ang  panu- 
kulang  may  malalaki'ng  salita  at  malaldng  gug<>l,  isang  gugu- 


—  17  — 

Hng  malaking  halaga  ay  nakabubulag  at  tinatanggap  agad  . .  . .' 
dahil  dito! 

Pinagkiskis  ni  D.  Oustodio  ang  kaniyang  mga  daliring 
hinglalaki',  hintuturd  at  panggitna. 

— Mayroon  ngang  kaunti  niyan,  kaunti  niyan — ang  akala 
-ni  Ben-Zayb  na  dapat  niyang  isagot,  dahil  sa  kaniyang  pag- 
kamamamahayag    ay  dapat  makaalam  ng  lahat. 

— Tignan  ninyo,  una  diyan  sa  mga  gawain  ng  Obras 
del  Puerto,  ay  nagharap  ako  ng  isang  munakala,  bago, 
malinaw,  mapakikinabangan,  munting  gugol  at  magagawa 
•upang  luminis  ang  wawa  ng  dagat  na  tabang,  at  hindi  ti- 
nanggap  dahil   sa  hindi  nagbibigay  ng  ganito! 

At  inulit  ang  kiskis  ng  mga  daliri,  kinibit  ang  balikat 
at  ang  lahat  ay  tinignan  na  waring  ang  ibig  sabihin  ay: 
^Nakakita  na  kayo  ng  ganiyang  kasawian? 

— At  imaari  bagang  mabatid  ang  palagay? — At,. — Aba! — ang 
pamangha  ng  isa't  isa  na  nangaglapitan  at  nagkagipitan  sa 
pakikingi'g.  Ang  mga  munukala  ni  D.  Gustodio  ay  pawang 
bantog  na  kagaya  ng  mga  yarins  lunas  ng  mga  manggagamot. 

Kaunti  ug  hindi  sabihin  ni  D.  Oustodio  ang  bagay,  sa- 
pagka't  nagdamdatn  dahil  sa  hinHi  siya  sinang-ayunan  noong 
<iinudusta  si  Simoun.  "Pag  walang  panganib  ay  ibig  ninyong 
ako'y  magsalita,  ha?  at  pag  mayroon  ay  wala  kayong  imi'k", 
ang  sasabihin  sana;  nguni't  ang  gayon  ay  isang  pagpapakawala 
ng  isang  mabuting  pagkakataon  at  yayamang  hindi  na  ma- 
isasagawa  ang  panukala  ay  makilala  man  lamang  at  hangaan. 

Matapos  ang  dalawa  6  tatlong  buga  ng  aso,  umubo  at 
lumura  ng  patagilid,  ay  tinanong  si  Ben-Zayb,  na  sabay  ang 
tampal  sa  hita  nito. 

—  (iNakakita  na  ba  kayo  ng  pato? 

— Tila...  nakahuli  kami  sa  lawa — ang  tugong  pahanga 
ni  Ben-Zayb. 

— Hindi,  hindi  ko  tinutukoy  ang  patong  bukid,  ang  ti- 
nutukoy  ko'y  ang  mga  maamo  na  inaalagaan  sa  Pateros  at.  sa 
Pasig.    At  ^alam  ninyo  kung  ano  ang  kanilang  kinakain? 

Si  Ben-Zayb,  ang  tanging  ulong  nag-iisip,  ay  hindi  na- 
.kaaalam  niyon;  hindi  niya  napanghihimasukan  ang  hanap- 
buhay  na  iyon. 

— M'ga  susong  maliliit,  tao  kayo,  mga  susong  malilii't! 
— ang  sagot  ni  P.  Cainorr;t- — hindi  kailangang  magi'ng  indio 


—  18  — 


up£ng  makabati'd  ng  bagay  na  iyan,  sukat  na  ang  .mag- 
karoon  ng  paningin! 

— Iyan  nga,  mga  susong  maliliit! — ang  ulit  ni  D.  Cus. 
todio  na  igin&galaw  ang  hintuturo — at  alam  ninyo  kung  saan 
kinukuha? 

Hindi  rin  bati'd  ng  ulong  mapag-isip. 

— Kung  kayo'y  nanirahan  na  sa  lupaing  ito  ng  ka'gaya. 
ng  haba  ng  aking  paninirahan,  ay  mababatid  ninyong  naku- 
kuha  sa  wawa  at  doon  ay  marami  na  kahald  ng  buhangin. 

—  lAt  ang  inyong  munakala? 

— Iyan  nga  ang  tungo  ko.  Pipilitin  ko  ang  lahat  ng 
bayang  kalapit  ng  wawa  na  mag-alaga  ng  pato,  at  makikita 
ninyo  na  sila,  sa  kanilang  sarili,  ay  palalalimin  nila  ang  wawa. 
sa  panghuhuli  ng  suso...  Ganiyang  ganiyan. 

Binuksan  ni  D.  Custodio  ang  kaniyang  dalawang  bisig 
at  malugod  na  tinanawtanaw  ang  pagkakagulilat  ng  mga 
nakikingi'g  sa  kaniya;  walang  isa  mang  nakaisip  ng  gayong 
kainam  na  panukala. 

— (iPinahihintulutan  baga  ninyong  makasulat  ako  ng  isang 
artieido  ukol  sa  bagay  na  iyan? — ang  tanong  ni  Ben-Zayk) — 
napakakaunti  ang  nag-iisip  sa  lupaing  ito.... 

— Nguni't  D.  Gu.-todio, — ani  aling  Victorina  na  nagpa- 
kend^ngkendeng  at  kumilingkiling — kung  ang  lahat  ay  mag- 
&aiaga  ng  pato  ay  dadami  ang  itlog  na  balot.  iUy  naka- 
pangdidiri!     iMatabunan  na  muna  ang  wawa! 

II 

SA  SILONG  NG  OUBIERTA 

Sa  silong  ay  iba  naman  ang  nangyayari.  Nangakaupo 
sa  bangko  at  sa  maliliit  na  luklukang  kahoy,  kasalamuha. 
ng  mga  maleta,  bakol  at  tampipi,  sa  kalapit  ng  makina, 
init  ng  kaldera,  singaw  ng  katawang  tao  at  mabahong  amoy 
ng  langi's,  ay  naroon  ang  lalong  makapal  na  taong  sakay. 

Tinatanaw  na  matahimik  ng  ilan  ang  sarisaring  anyo 
ng  mga  pangpangin  sa  gitna  ng  dagundong  ng  mga  pala, 
ingay  ng'  makina,  sagitsit  ng  nakatatanang  singaw,  buluwak 
ng  tubig  na  nahahalo,  pasuwit  ng  pakakak.  Sa  isang  sulok, 
nagkakapipisang    wari'y    bangkay,    ay    natutulog    6  nagta- 


—  19  — 


tangkang  matulog  ang  ilang  insik  na  mamimili,  mga  liyo, 
nangamumutla,  sumasago  ang  laway  sa  mga  nakangangang 
bibig,  at  naliligo  sa  malagkit  na  pawis  ng  kanilang  katawan. 
Ang  ilang  binata  lamang,  na  ang  karamihan  ay  nangag- 
aaral,  madaling  makiiala  dahil  sa  kanilang  kagayakang  lub- 
hang  maputi  at  sa  maayos  na  kiyas,  ang  nangangahas  mag- 
yao't  dito  sa  popa  at  proa,  na  palundaglundag  sa  mga  ba- 
kol  at  kaha,  ma^asaya  dahil  sa  nalalapit  na  pagpapahinga 
sa  pag-aaral.  Mayamaya'y  pinagtatalunan  ang  mga  galaw 
ng  makina,  na  inaalaala  ang  napag-aralan,  at  mayamaya'y 
nangagpapaligidligid  sa  mga  binibining  kolehiala,  sa  maghi- 
hitsong  may  mapupulang  labi  at  may  kuwintas  na  sampaga, 
at  inaapungutan  ang  mga  dalaga  ng  mga  salitang  nagpapa- 
tawa  6  ikipinagtatakip  sa  mukha  ng  mga  pamaypay  na  may 
pinta. 

Nguni't  ang  dalawa  ay  hindi  nakikihimasok  sa  mga 
maglalakbay  na  babai  kundi  nakikipagtalo,  sa  may  dakong 
proa,  sa  isang  matanda  na  may  makiyas  at  matuwid  na 
tindig.  Silang  dalawa'y  kapuwa  kilala  at  iginagalang  mandin 
alinsunod  sa  tinging  ipinatatanaw  sa  kanila  ng  iba-  Ang 
pinakamatanda  nga  sa  dalawa,  na  pulos  na  itim  ang  kaga- 
yakan,  ay  si  Basilio  na  nag-aaral  sa  Medisina,  kilala  dahil 
sa  kaniyang  mabubuting  panggagamot  at  mga  kahangahangang 
pangangalaga  sa  mga  may  sakit.  Ang  isa,  ang  malaki'  at 
malusog  ang  katawan,  kahit  bata  kay  sa  una,  ay  si  Isagani 
na  isa  sa  mga  makata  6  kun  di  man  makata  ay  manunulang 
lumabas  ng  taong  iyon  sa  Ateneo,  may  tanging  kaugalian, 
parating  walang  kibo  at  lubhang  malungkutin.  Ang  matan- 
dang  katungo  nila  ay  si  kapitang  Basilio  na  namili  sa  Maynila. 

— Opo,  mabutibuti  na  si  kapitang  Tiago, — ang  sabi  ng  nag- 
aaral    na   iginagalaw  ang  ulo — ayaw    pumayag  sa  anomang 

pangangalaga   Sa  udyok  ng  ildn  ay  pinatungo  ako  sa 

S.  Diego,  sa  kadahilanang  dalawin  ko  ang  bahay  doon,  nguni't 
ang  tunay  na  sanhi  ay  upang  makahitit  lamang  siya  ng  apian . 

Sa  pagsasabi  ng  nag-aaral  ng  salitang  ildn  ay  si  P.  Irene 
ang  tinutukoy,  matalik  na  kaibigan  at  tanungan  ni  kapitang 
Tiago  sa  mga  huling  araw  ng  kabuhayan  nito. 

— Ang  apian  ay  isa  sa  mga  salot  ng  kapanahunang  ito 
— ang  sabing  paalipusta't  pagalit  ni  kapitan,  na  wari'y  se- 
nador  romano — nakilala  rin  ng   mga  tao  sa  una  ang  apian, 


-  20  — 


nguni't  hindi  nangagpakalabis.  Samantalang  nanagumpay  ang 
pagkakahilig  sa  pag-aaral  sa  mga  eldsieo  (liwanagin  ninyong 
mabtiti,  mga  binata),  ang  apian  ay  naging  gamot  lamang, 
at  kung  hindi,  ay,  sabihin  ninyo  sa  akin  kung  sino  ang 
nangagsisihitit.  Ang  mga  insik,  ang  mga  insi'k  na  hindi  na- 
kaaalam  ng  isa  mang  salitang  latin!  Ah,  kung  pinag  aralan 
lamang  ni  kapitan  Tiago  si  Ciceron!  

At  ang  di  kasiyahang  loob  na  lalong  eldsieo  ay  nabakas 
sa  mukha  niyang  epieuro  na  ahit  na  ahit.  Pinagmamasdan 
siyang  mabuti  ni  Isagani:  ang  matandang  iyon  ay  nagdaram- 
dam  ng  kauhawan  sa  matatandang  bagay. 

— Nguni't  balikan  natin  ang  tungkol  sa  Akademia  ng 
wikang  kastila — ang  patuloy  ni  kapitang  Basilio — pinatutunayan 
ko  sa  inyong  hindi  ninyo  magagawa  

— Magagawa  po,  inaantay  na  lamang  namin  ngayon  6 
bukas  ang  pahintulot — ang  sagot  ni  Isagani — si  P.  Irene,  na 
marahil  ay  nakita  ninyo  sa  itaas,  na  hinandugan  namin  ng 
dalawang  kabayong  eastano,  ay  nangako  na  sa  amin.  Kaya't 
makikipag-usap  sa  General. 

— Walang  kabuluhan  iyon;    laban  si  P.  Sibyla. 

— Lumaban  man  siya!    Kaya  nga't  kasama  upang  

sa  Los  Banos,   sa  harap  ng  General. 

At  sa  pagsasabi  ng  ganito'y  pinagbubunggong  pasuntdk 
ng  nag-aaral  na  si  Basilio  ang  kaniyang  dalawang  kamay. 

—  '.Batid  ko  na! — ang  tugong  tumatawa  ni  kapitaug  Ba- 
silio — Nguni't  kahi't  ninyo  makuha  aug  pahintulot,  isaan 
kukuha  ng  salapi?  

— Mayroon  na  po  kami;  ang  bawa't  nag-aaral  ay  aambag 
ng  sikapat- 

— iNguni't  ang  mga  magtuturo? 

— Mayroon  kami;  ang  kalahati'y  pilipino  at  ang  kala-" 
hati'y  kastila. 

— ^At  ang  bahay? 

— Si  Makaraig,  idudulot  ng  mayamang  si  Makaraig  ang 
isa  niyang  bahay. 

Napahinuhod  si  kapitang  Basilio;  naihanda  ng  mga  bi- 
natang  iyon  ang  lahat  ng  kailangan. 

— Kun  sa  bagay, — anyang  kinibit  ang  balikat, — ay  hindi 
lubhang  masama  ang  panukala,  at  yamang  hindi  na  mangya- 
yaring  mapag-aralan  ang  latin,  ay  mapag-aralan  man  lamang 


—  21  — 


ang  wikang  kastila.  Diyan  ninyo  makikita  tukayo,  ang  ka- 
tunayan  ng  paurong  na  lakad  nati'n.  Noong  aming  kapana- 
hunan  ay  nag-aaral  kami  ng  lati'n,  sapagka't  ang  lahat  ng 
aming  mga  aklat  ay  nasa  wikang  latin;  ngayon  ay  kaunting 
latin  na  lamang  ang  inyong  pinag-aaralan,  nguni't  wala  ka- 
yong  mga  aklat  sa  wikang  lati'n;  sa  isang  dako  naman, 
ang  mga  aklat  ninyo'y  nasa  wikang  kastila  at  hindi  itinu- 
turo  ang  wikang  ito:  wtas  po^reatam  pejor  avis  tulit  nos 
nequiores\   gaya  ng  sabi  ni  Horaeio. 

At  masabi  ito'y  lumayong  nagmamalaki  na  waring  isang 
•emperador  romano. 

— Iyang  mga  tao  sa  una, — ani  Isagani, — ay  may  puna 
sa  laliat;  ipalalagay  mo  sa  kanila  ang  isang  bagay  at 
walang  makikitang  kabutihan  kun  di  pawang  salabi(i.  Ibig  ni- 
lang  dumating  na  lahat  ng  palas  at  bilog  na  wari'y  bola 
ng  bilyar. 

—  Ang  amain  mo  ang  kasundong-kasundo  niya — ang  wika 
ni  Basilio; — paguusapan  iyong  kanilang  kapanaluinan  . .  . .  Hin- 
tay  ka  nga  pala,   ^ano  ang  sabi-sabi  ng  amain  mo  kay  Paulita? 

Si  Isagani  ay  namula. 

— Sinermonan  ako  ng  ukol  sa  pag-aasawa . .  . .  Sinagot 
ko  siyang  sa  Maynila  ay  walang  kaparis  niya,  maganda, 
may  pinag-aralan,  ulila  

— Mayamang-mayaman,  makisig,  masaya  at  walang'  ka- 
siraan  kung  di  ang  pagkakaroon  ng  isang  inaling  tiwali  sa 
langit  at  sa  lupa, — ang  dugtdng  na  tumatawa  ni  Basilio. 

Si  Isagani  man  ay  napatawa  rin. 

— Mabanggit  nga  pala  ang  ali,  alam  mo  bang  ipinagbilin 
sa   aking  hanapin   ko  ang  kaniyang  asawa? 

— iSi  aling  Victorina?  iAt  nangako  ka  naman  upang  huwag 
kang  mawalan  ng  iniirog? 

—  iMangyari  pa!  Nguni't  ang  bagay  nito'y  sa  bahay  pa 
naman  ng  amain  ko . .  . .  nagkakanlong  ang  asawa. 

Kapuwa  sila  nagkatawanan. 

— Ito  ang  sanhi, — ang  patuloy  ni  Isagani — kung  kaya  ang 
aking  amai'n,  taong  matalino,  ay  ayaw  pumasok  sa  kamara, 
dahil  sa  nangingilag  na  baka  itanong  sa  kaniya  ni  aling  Vic- 
torina,  si  D.  Tibureio.  iAkalain  mo  bang  ng  mabati'd  ni 
aling  Victorina  na  ang  bayad  ko'y  "de  tereera"  ay  tining- 
nan  ako  ng  wari  pakutya.... 


—  22  — 


Nang  mga  sandaling  iyon  ay  pumapanaog  si  Simoun,  at 
ng  makita  ang  dalawang  binata  ay: 

—  iAba,  Basilio, — ang  bating  may  kiyas  mapag-ampon — 
<iPatungo  baga  kayo  sa  pagpapahinga?  Ang  ginoo  ba'y  ka- 
babayan  ninyo? 

Ipinakilala  ni  Basilio  si  Isagani  at  ipinabatid  na  hindi 
sila  magkababayan,  nguni't  ang  kanilang  mga  bayan  ay  mag- 
kakalapit.    Si  Isagani'y  taga  kabilang  baybayin. 

Pinagmasdan  ni  Simoun  si  Isagani,  kaya't  ng  mainip 
ito'y  hinarap  na  wari  hinahamon  ang  nagmamasid  sa  kaniya. 

—  At  <iano  ang  lagay  nang  lalawigan? — ang  tanong  ni 
Simoun  na   liningon  si  Basilio. 

—  dBakit,  hindi  pa  ba  ninyo  kilala? 

— iPapaano  bang  makikilala  ko,  sa  hindi  pa  ako  natutung- 
tong  sa  lupa  niya?  May  nagsabi  sa  aking  napakamaralita't 
hindi  bnmibili  ng   mga  hiyas. 

— Hindi  kami  bumibili,  sapagka't  hindi  namin  kailangan — 
ang  bigldng  sagot  ni  Isagani,  na  nagdamdam. 

Isang  ngiti  ang  nabadha  sa  maputlang  mga  pisngi  ni 
Simoun. 

—  Huwag  po  kayong  magalit,  binata, — ang  sabi: — wala 
akong  masamang  tangka,  nguni't  sa  dahilang  pinatibayan  sa 
akin,  na  ang  lahat  ng  eurato  ay  nasa  .  kamay  ng  mga  kle- 
rigong  taga  rito,  ani  ko,  ay:  ang  mga  prayle  ay  nagpapaka- 
matay  sa  isang  eurato  at  pinasasalamatan  na  ng  mga  pran- 
siskano  yaong  pinakamaralita,  kaya't  pag  ganyang  ipinauubaya 
nila  sa  mga  klerigo  ay  sa  dahilang  doon  ay  hindi  kilala  ang 
mukha  ng  hari.  iSiya,  mga  ginoo,  halina  kayong  magsiinom 
ng  serbesa,   patungkol  sa  ikatitighaw  ng  Lalawigan! 

Ang  mga  binata'y  nagpasalamat  at  nagsabing  hindi  sila 
umiinom  ng  serbesa,   upang  makaiwas. 

—  Masama  iyang  ginagawa  ninyo, — ang  sabi  ni  Simoun  na 
masama  ang  loob; — ang  serbesa  ay  isang  mabuting  bagay, 
at  nadingig  kong  sinabi  kanginang  umaga  ni  P.  Oamorra, 
na  ang  kakulangan  sa  lakas  na  napupuna  sa  bayang  ito,  ay 
alinsunod  sa  napakaraming  tubig  na  iniinom  ng  mga  tao  rito. 

Si  Isagani  na  halos  kasingtaas  ng  mag-aalahas,  ay  tu- 
muwid : 

— Sabihin  ninyo  kay  P.  Oamorra, — ang  sabi  kaagad  ni 
Basilio,  na  sinikong    palihim    si    Isigani — sabihin  ninyo  sa 


—  23  — 


kanya,  na  kung  tubig  ang  iniin6m  niya  at  hindi  alak  6 
serbesa,  marahil  ay  ikabuti  ng  lahat  at  hindi  pa   siya  ma- 

giging  sanhi  ng  bulungbulungan  

— At  sabihin  ninyo  sa  kaniya — ang  dugtong  ni  Isagani, 
na  hindi  pinuna  ang  pagsiko  ng  kanyang  kaibigan — na  ang 
tubig  ay  matamis  at  napaiinom,  nguni't  lumulunod  sa  alak 
■at  sa  serbesa  at  pumapatay  sa  apoy;  na  pag  pinaiinit  ay 
nagiging  sulak,  na  pag  namumuhi  ay  nagiging  karagatang  mala- 
wak  at  minsan  ay  pumugnaw  na  sa  katauhan  at  pinapanginig 
ang  mundo. 

Itinaas  ni  Simoun  ang  ulo,  at  kahit  ang  tingin  niya'y 
hindi  makita  dahil  sa  pagkatakip  ng  salaming  asul,  ay  nakita 
sa  kaniyang  mukha  ang  paghanga. 

—  iMainam  na  tugon! — ang  sabi — nguni't  nangangamba 
akong  baka  idaan  sa  biro  at  itanong  sa  akin  kung  kailan 
magiging  sulak  ang  tubig  at  kung  kailan  magiging  karagatang 
malawak.  Si  P.  Oamorra  ay  may  pagka  hindi  paniwalain  at 
napakapalabiro. 

— Pag  siya'y  pinainit  ng  apoy,  pag  ang  mumunting  ilog 
na  sa  ngayo'y  nagkakahiwahiwalay  pa  sa  kanikanilang  ma- 
-dawag  na  pinanggagalingan  ay  magkaisang  bumuhos  na  aboy 
ng  kasawian  sa  bangi'ng  hinuhukay  ng  mga  tao— ang  sagot 
ni  Isagani. 

—  Huwag,  ginoong  Simoun — ang  dugtong  ni  Basilio  na 
inihulog  sa  biro  ang  salitaan. — Ang  mabuti  pa'y  ulitin  ninyo 
sa  kaniya  ang  mga  tulang  ito,  ng  kaibigang  Isagani: 

Kami  ay  tubig  at  kayo'y  apoy 
ang  wika  ninyo;  ikami'y  sang-ayon! 
mamuhay  tayo  ng  mahinaho't 
huwag  patanaw  sa  sunog,  ngayon, 
na  magkababag!    Kun  di  magtulong 
sa  lilim  niyong  bihasang  dunong. 

Sa  loob  niyong  isang  kaldera, 
walang  sigalot  at  piigbabaka'y 
gawin  ang  sulak,  na,  ikalima 
sa  elemento,  na  magbubunga 
niyong  liwanag,  ilaw,  pagtumpa 
sa  karapata't  pagkabihasa. 


—  24  — 


—  iWalang  pangyayari,  walang  pangyayari! — ang  biglang 

sagot  ni  Simoun — ang  makina  ay  hahanapin  pa   saman- 

tala'y  tutungain  ko  ang  aking  serbesa. 

At  iniwan  ng  walang  paalam  ang  dalawang  magkaibigan. 
— Nguni't  ano  ka  ba  mayroon    at  napakamapanghamok 
ka  ngay6n? — ang  tanong  ni  Basilio. 

—  iWala,  aywan  ko,  nguni't  ang  taong  iyan  ay  naka- 
sisindak  sa  akin,   halos  nakatatakot. 

— Sinisiko  kita,  e:  «ihindi  rao  nalalamang  ang  tawag 
diyan  ay  Oardennl  Moreno? 

—  Oardenal  Moreno? 

—  O  Kmineneia   negra,  kung  papaano  mo  ibig. 
— Hindi  kita  niawatasan! 

—  Si  Kiehelieu  ay  may  isang  tanungang  kaputsino  na 
pinanganlang  Emineneia  Gris;  ito'y  siya  namang  tanlingan 
ng  General  

— «iSiya  nga  ba? 

—  Gayon  ang  nadingig  ko  sa  ildn  na  nagmumura  sa 

kaniya  kung  siya'y  nakatalikod,  at  pinupuri  siya  kung  kaharap. 

— <j,Dumadalaw  din  ba  kay  kapitang  Tiago? 

—  Mula  ng  unang  araw  nang    kaniyang  pagdating,  at  ang 

katunayan  ay  may  isdng  nag-aakalang  kaagaw  niya   sa 

pamagmamana   At  inaakala  ko  na    makikipagkita  sa 

General  tungkol  sa  usap  na  ukol  sa  pagtuturo  ng  wikang 
kastila. 

Nang  sandaling  iyon  ay  lumapit  ang  isang  alila  upang 
sabihin  kay  Isagani  na  tinatawag  ng  kaniyang  amai'n .  Sa 
isang  banko  sa  popa  at  kasalarnuha  ng  ibang  kasakay  ay 
nakaupo  ang  isang  klerigo  na  minamasdan  ang  anyo  ng  mga  tana- 
wing  nagdadaan  sa  kaniyang  paningin.  Niluluwagan  siya  ng  ka- 
niyang  mga  kalapit;  pag  nagdaraan  sa  tabi  niya  ang  mga  la- 
laki'y  nangagpupugay  at  ang  mga  manunugal  ay  hindi  nakapa- 
ngangahas  na  ilagay  ang  dulang  na  pinaglalariian  sa  kalapi't  niya. 
Ang  paring  iyon  ay  bibihirang  mngsalita,  hindi  humihitit  ni 
hindi  umaanyong  mapngmataas,  hindi  nahihiyang  makihalo  sa 
ibang  tao  at  tumutugong  malumanay  at  maayos  sa  mga  pagpupu- 
gay  sa  kaniya  na  waring  ikinadadangal  niya  at  kinikilala  ang 
gayon.  Siya'y  lubhang  matanda  na,  ang  buhok  ay  pawang 
puti,  nguni't  ang  kaniyang  pangagatawan  ay  mabuti,  at,  kahit 
nakaupo  ay  tuwid  ang  katawan  at  taas  ang  ulo,  datapwa'y 


—  25  — 


hindi  mapagmalaki  at  mapnlald.  Naiiha  sa  karamihan  ng 
klerigong  indio,  na  lubha  namang  kaunti,  na  ng  kapanahunang 
iyon  ay  gumaganap  sa  pagkakoadhutor  6  nangangasiwang 
pangsamantala  sa  ilang  kurato,  dahil  sa  kaniyang  pagka- 
malumanay  at  ugaling  tuwid  na  tngla>  noong  may  lubos  na 
pagkakilala  sa  karangalan  ng  kaniyang  kalagayan  at  kaba- 
nalan  ng  kaniyang  tinutungkol.  Isang  munting  pagsisiyasat  sa 
kaniyang  anyo,  kundi  man  dabil  sa  kaniyang  buhok  na  puti,  ay 
mapag-uunawa  kaagad  na  siya'y  nauukol  sa  malayong  panahon,  sa 
nakaraang  knpanahunan,  noong  ang  mga  mabubuting  binata  ay 
hindi  nangingiming  ilaan  ang  kanilang  karangalan  sa  pngiging- 
pari,  noong  ang  mga  klerigo  ay  knsingpantay  sa  kalagayan  ng  sino- 
mang  prayle,  at  noong  ang  kngaya  niya,  na  hindi  pa  dusta  al  ali- 
mtira,  ay  humihingi  ng  mga  tnong  malaya.  at  hindi  alipin,  matata- 
yog  na  pag-iisip  at  hindi  budhing  api.  Sa  kaniya.ng  mukhang 
malungkot  at  anyong  mapngtnpat  ay  napngkikilnla  ang  kati- 
wasayan  ng  kaniyang  kaluluwang  pinatibayan  ng  pag-naral 
at  pagkukuro,  at  marahil  ay  sinubukan  na  ng  mga  sariling 
pagtitiis  ng  damdamin.  Ang  klerigong  iyon  ay  si  P.  FJorentino 
na  amm'n  ni  Isagani  at  ang  kasnysnyan  ng  kaniyang  .buhay 
ay   lubhang  maikli. 

Anak  ng  isang  liping  mayaman  at  kilala  sa  Mnynila, 
mainam  ang  tindi'g  at  may  kasapatang  mabantog,  ay  hindt 
nagkaroon  knilan  man  ng  hilig  sa  pagpapari ;  nguni't  dahil  sa 
ilang  pangako  ng  kaniyang  Ina  ay  pinilit  siyang  pumnsok  sa 
Seminario  mntapos  ang  di  kakaunting  pagtutunggali  at  ma- 
tinding  pagtatalo.  Ang  Ina'y  may  matibay  na  pakikipagkilala 
sa  Arsobispo,  may  matigas  na  loob  at  walang  pngbnbago  sa 
anomang  maisip,  na  gaya  ng  sino  mang  babaing  may  pag- 
ankalang  umaalinsunod  sa  hangad  ng  Dios.  Walang  nangyari 
sa  tutol  ng  binatang  si  Florentino,  hindi  nngkabisa  ang  samo, 
walang  nahita  sa  pagsasabing  siya'y  may  iniibig  at  gumnwa 
na  £uI6y  ng  gulo;  magpapari  siya  at  ng  umabot  sa  dalnwang 
pu't  limang  taon  ny  naging  pnri;  ang  Arsobispo  ay  siynng 
naggawad  sa  kaniya  ng  mga  orden,  ginanap  na  lubhang  maringal 
ang  unang  pngmimisa,  nagkaroon  ng  tatlong  arnw  na  piging 
at  ang  ina'y  namatay  na  masaya  at  siyangsiya  ang  kalooban, 
matapos  na  maipamana  sa  anak  ang  lahat  ng  kaniyang 
kayamana  n . 

Nguni't   sa   pagtutunggaliang   iyon   ay  tumangap  si  Flo- 


—  26  — 


rentino  ng  isang  sugat  na  hindi  na  gumalmg  kailan  man; 
mga  ilang  linggo  muna  bago  ganapin  ang  una  niyang  pag- 
mimisa,  ang  babaing  kaniyang  pinakagigiliw  ay  nag-asawa 
ng  wala  nang  pilipili  dahil  sa  sama  ng  loob;  ang  dagok 
na  iyon  ay  siyang  pinakamahapding  tinanggap  niya;  nang- 
hilambot  ang  kaniyang  budhi  at  ang  kabuhayan  ay  naging 
isa  niyang  kinamuhian  at  mabigat  na  dalahin.  Kung  di 
man  ang  kabaitan  at  pagbibigay  dangal  sa  kaniyang  kala- 
gayan  ay  ang  pag-ibig  na  iyon  ang  nagligtas  sa  kaniya  sa 
banging  kinahuhulugan  ng  paring  prayle  at  hindi  prayle  dito 
sa  Pilipinas.  Hinarap  ang  kaniyang  mga  nasasakop  dahil 
sa  kaniyang  pagtupad  sa  katungkulan  at  pagkakahilig  sa 
mga  likas  na  karunungan. 

Nang  mangyari  ang  mga  kaguluhan  noong  72  ay  ipina- 
nganib  ni  P.  Florentino  na  siya'y  mapuna  dahil  sa  kalakihan 
ng  kinikita  ng  kaniyang  kurato,  at  sa  dahilang  siya'y  paya- 
pang  tao,  ay  humingi  ng  pagpapahinga  at  mula  na  noon 
ay  nanirahan  nang  wari'y  isang  taong  karaniwan  sa  mga 
]upain  nilang  mag-aanak  na  nasa  baybayin  ng  dagat  Paei- 
fico.  Doo'y  inaruga  ang  isa  niyang  pamangking  lalaki,  si 
Isagani,  na  alinsunod  sa  mga  masasamang  dila  ay  anak 
niya  sa  kaniyang  dating  iniibig,  ng  mabao,  anak  sa  pagka- 
dalaga  ng  isang  pinsan  niyang  taga  Maynila,  alinsunod  na- 
man  sa  mga  lalong  nakababatid  at  hindi  bulaan. 

Nang  makita  ng  Kapitan  ng  bapor  ang  klerigo  ay  pinilitpilit 
na  pumasok  sa  kamara  at  umakyat  sa  kubierta,  Upang 
mapahinuhod  lamang  siya'y  nagsabing: 

— -Kung  hindi  kayo  paparoon  ay  aakaiain  ng  mga  prayle 
na  aayaw  kayong  .makisama  sa  kanila. 

Wala  nang  nagawa  si  P.  Florentino  kundi  ang  sumunod 
at  ipinatawag  ang  kaniyang  pamangkin  upang  pagsabihan 
ng  nangyayari  at  ipagbilin  na  huwag  lalapit  sa  kamara  sa- 
mantalang  siya'y  naroroon. 

— Kung  makikita  ka  ng  Kapitan  ay  aanyayahan  ka  at 
magpapakalabis  naman  tayo. 

— Paraan  ng  aking  amain! — ani  ni  Isagani  sa  sarili — 
wala  namang  dahilan  kung  di  upang  huwag  lamang  akong 
=makausap  ni  aling  Victorina. 


—  27  — 


III 

MGA  ALAMAT 

Ieh  weiss  nieht  was  soll  es  bedeuten 
Dass  ieh  so  traurig  bin! 

Nang  bumati  si  P.  Florentino  sa  munting  lipunan  ay 
-hindi  na  naghahari  doon  ang  pagkakainisan  dahil  sa  naka- 
raang  pagtatalo.  Marahil  ay  nakaakit  sa  mga  budhi  ang  ma- 
sasayang  bahay  sa  bayan  ng  Pasig,  ang  mga  kopa  ng  mga 
alak  na  Jerez  na  tinungga  upang  humanda  6  marahil  ay 
ang  pag-aantabay  sa  isang  mabuting  pananghalian ;  maging 
alin  man  sa  mga  tinuran  ang  sanhi,  ang  katunayan,  ay  na- 
ngagtatawanan  at  nangagbibiruan  na,  sampu  ng  pransiska- 
nong  payat,  kahit  na  hindi  nangagiingay :  ang  kanilang  mga 
tawa'y  kahawig  ng  mga  ngiwi  ng  isang  mamamatay. 

—  i  Masasamang  panahon!,  imasasamang  panahon! — ang 
sabing  tumatawa  ni  P.  Sibyla. 

—  iMaano  namang  huwag  kayong  magsalita  ng  ganyan, 
Vice-Rector! — ang  sagot  ng  kanonigong  si  P.  Irene,  sabay  sa 
pagtutulak  sa  luklukan  noon — sa  Hongkong  ay  malusog  ang 
inyong  pangangalakal  at  nagpapatayo  kayo  ng  mga  bahay 
na   bawa't  isa  ay  . .  . .  iba! 

—  iTate,  tate! — ang  sagot — hindi  ninyo  nakikita  ang 
aming  mga  gugol,  at  ang  mga  naninirahan  sa  aming  mga 
aring  lupain  ay  nagsisimula  na  sa  pagtutol . .  . . 

—  iSiya,  siya  na  ng  kadadaing,  pagka't  kung  hindi  ay 
iiyak  na  ako! — ang  masayang  sigaw  ni  P.  Oamorra. — Kami'y 
hindi  dumadaing  gayong  wala  kaming  mga  lupain  ni  mga 
banko.  At  alamin  ninyo  na  nagsisimula  na  ng  pagtawad  sa 
mga  deretsos  ang  aking  mga  indio  at  iniuukilkil  sa  akin  ang 
mga  taripa!  ISukat  ba  namang  ukilkilan  ako  ng  taripa  nga- 
yon,  at  taripa  pa  naman  ng  Arsobispo  na  si  D.  Busiiio 
^Saneho,  punales,  wari  bagang  mula  noon  hangang  ngayon  ay 
hindi  namahal  ang  mga  bagay-bagay.  Ha,  ha,  ha,!  Bakit 
mamumura  pa  ang  isang  binyag  kay  sa  isang  inahing  ma- 
>nok?  Nguni't  ako'y  nagtataingang  kawali,  sinisingil  ko  han- 
gang  saan  makaabot  at  hindi  ako  dumadaing  kailan  man. 
JHindi  kami  makamkam,  ano,  P.  Salvi? 


—  28  — • 


Nang  mga  sandaling  iyon  ay  siyang  paglabas  sa  eskotilya. 
ng  ulo  ni  Simoun. 

— Nguni't  isaan  baga  kayo  nagsuot? — ang  sigaw  sa  kanya. 
ni  D.  Oustodio  na  nakalimot  na  sa  sama  ng  loob: — hindi 
ninyo  nakita  ang  pinakamainam  sa  paglalayag! 

—  iPssh! — ang  sagot  ni  Simoun  nang  makaakyat  na  ng: 
tuluyan; — nakakita  na  ako  ng  maraming  ilog  at  maraming  ta- 
nawin,  kaya't  wala  ng  may  kabuluhan  sa  akin  kun  di  iyong. 
may  mga  alamat. .  . . 

— Kung  sa  alamat,  ay  may  ilan  ang  Pasig — ang  sagot 
ng  Kapitan,  na  ayaw  mawalang  kabuluhan  ang  ilog  na  kani- 
yang  nilalayagan  at  pinagkakakitaan  ng  pagkabuhay, — nariyan 
ang  Malapad-na-bato,  na  sinasamba  noong  kapanahunang  hindi* 
pa  dumarating  dito  ang  mga  kastila,  na  umano'y  tirahan  ng^ 
mga  espiritu:  ng  mawala  n^  ang  pananalig  diyan  at  masa- 
laula  na  ang  bato  ay  nagi'ng  tirahan  ng  mga  tulisan,  na  mula. 
sa  tugatog  niya'y  hinaharang  ang  mga  bangka  na  nakikilaban 
na  sa  agos  ay  nakikilaban  pa  sa  mga  tao.  Nang  maka'-aan 
iyon  at  sa  kapanahunan  na  natin,  kahit  nababakas  sa  kanya 
ang  kamay  ng  tao,  ay  may  nababanggit  ding  mangisangisang: 
bangkang  natataob,  at  kung  sa  pagliko  ay  hindi  ko  gina- 
gamit  ang  anim  kong  sentido  ay  hindi  malayong  mapabaran- 
dal  sa  kanyang  mga  tagiliran.  Nariyan  pa  ang  isang  alamat, 
ang  sa  yungib  ni  dona  Jer6nirna,  na  maibubuhay  sa  inyd 
ni   P.  Florentino. 

— Walang  hin(ii  nakaalam  niyon! — ang  pawalang  bahalang; 
sabi  ni  P.  Sibyla. 

Nguni't  ni  si  Simoun,  ni  si  Ben-Zayb,  ni  si  P.  Irene,  ni 
si  P.  Oamorra  ay  nakaaalam,  kaya't  hiningi  nilang  isaysay; 
ang  ilan  ay  pabiro  at  ang  iba'y  sapagka't  sadyang  ibig  ma- 
batid  •  Ang  klerigo  ay  umanyong  pabiro,  kagaya  ng  paghiling 
ng  ilan,  gaya  ng  pagsalaysay  sa  mga  bata  ng  isang  sisiwa,. 
at  nagsabing: 

— May  isang  lalaking  nag-aaral  na  nangakong  pakakasal 
sa  isang  babai,  sa  kanyang  bayan,  at  pagkatapos  ay  hindi  na 
naalaala  ang  pangakd.  Dahil  sa  pagkamatanat  ng  babai  ay 
inantay-antay  ng  malaon  ang  lalaki:  nakaraan  ang  kanyang 
kabataan,  naging  dalagsot  at  isang  araw  ay  nabalitaang  ang 
kanyang  katipan  sa  pag-aasawa  ay  siyang  Arsobispo  sa  May- 
nila.    Nagsuot     lalaki     at     lumigid     sa    ungos    ng  Cabo,  sa 


—  29  — 


-pagparito,  at  humarap  sa  Ilustrislma  na  hinilingang  tumupad 
sa  pangako.  Ang  kahilinga'y  hindi  mangyayari,  at  ipinagawa 
nga  ng  Arsobispo  iyang  yungib  na  nakita  ninyong  may  takip 
at  napapalamutihan  sa  pagpasok  ng  mga  pundng  gumagapang. 
Diyan  siya  nanahan  at  namatay,  at  diyan  din  siya  nalibing, 
at  ayon  sa  sabisabihan  ay  tumatagilid  si  dona  Jer6nima 
kung  pumapasok  sa  yungib  dahil  sa  katabaan.  Ang  kaban- 
tugan  niya  sa  pagkaenkantada  ay  buhat  sa  ugali  niyang 
paghahagis  sa  ilog  ng  mga  kasangkapang  pilak  na  ginagami't 
sa  mga  piging  niyang  dinadaluhan  ng  maraming  ginoo.  Isang 
lambat  ang  nasa  ilalim  ng  tubig  at  siyang  sumasahod  sa  mga 
kasangkapang  doon  na  nahuhugasan.  Wala  pang  dalawang 
pung  taon  ang  nakararaan  na  ang  ilog  ay  dumadaang  halos 
humahalik  sa  pintuan  ng  yungi'b,  nguni't  untiunting  luma- 
layo,  gaya  rin  naman  ng  pagkalimot  ng  mga  taga  rito  sa 
kay  doria  Jeronima. 

—  i  Mainam  na  alamat! — ani  Ben-Zayb, — susulat  ako  ng 
ukol  diyan.  Nakaaawa. 

Iniisip  na  ni  aling  Victorina  na  manirahan  sa  isa  namang 
yungib  at  sasabihin  na  sana  ng  unahan  siya  ni  Simoun,  na 
nagsabing : 

— Nguni't  ano  ang  palagay  ninyo  sa  bagay  na  iyon,  P. 
Salvi — ang  tanong  sa  pransiskano  na  walang  imik  dahil 
sa  may  iniisip — ihindi  baga  lalong  mabuti,  sa  palagay  ninyo, 
na  dapat  sanang  hindi  sa  isang  yungib  siya  inilaga'y  ng  Ar- 
sobispo  kung  di  sa  isang  beaterio,  sa  Santa  Clara,  sa  halimbawa? 

Galaw  na  pamangha  ni  P,  Sibyla,  na  nakakitang  si  P.  Salvi 
ay  nanginig  at  sumulyap  sa  dako  ni  Simoun. 

— Sapagka't  hindi  naman  mainam — ang  patuloy  na  walang 
tigatig  ni  Simoun, — iyang  bigyati  ng  munting  tahanan  ang  mga 
nadadaya  natin;  labag  sa  pagkamapanampalataya  ang  ipain 
siya  sa  mgd  tukso,  sa  isang  yungib,  sa  tabi  ng  ilog;  nanga- 
ngamoy  ninfa  6  kaya'y  diiada  ang  gayon.  Marahil  ay  nagi'ng 
mainam  pa,  lalo  pang  kabanalan,  lalo  pang  maganda,  lalo  pnng 
kapit  sa  ugali  dito,  ang  kulungi'n  siya  sa  Santa  Clara,  na  waring 
isang  bagong  Eloisa,  upang  madalaw  at  mahimok  maminsanmin- 
san,  ^Ano  ang  sabi  ninyo? 

— Hindi  ko  mahahatulan  ni  dapat  kong  hatulan  ang  ka- 
gagawan  ng  'mga  Arsobispo — ang  tugong  mabigat  ang  loob 
.ng  pransiskano. 


—  30  — 


— Nguni't  kayo,  na  siyang  gobernador  eelesidstieo,  ang  ka- 
halili  ng  Arsobispo,  ian6  ang  gagawin  ninyo  kung  sa  inyo- 
mangyari  ang  bagay  na  iyori? 

Kinibit  ni  P.  Salvi  ang  kaniyang  balikat,  at  payapang 
tumugon  ng: 

— Walang  kabuluhang  isipin  ang  isang  bagay  na  hindi 
mangyayari . .  . .  Datapwa'y  yayamang  napag-uusapan  na  rin 
lamang  ang  tungkol  sa  mga  alamat,  ay  huwag  ninyong  ka- 
ligtaan  ang  lalong  mainam,  dahil  sa  siyang  lalong  katoto- 
hanan,  ang  kababalaghan  ni  San  Nieolas,  na  marahil  ay  nakita 
ninyo  ang  mga  sirang  muog  ng  kaniyang  simbahan.  Ibubuhay  ko 
kay  G.  Simoun  na  siyang  hindi  dapat  makaalam.  Waring 
noong  araw  ay  maraming  buwaya  sa  lawa't  sa  ilog,  mga 
buwayang  napakalalaki't  napakamasiba  na  dinudumog  ang 
mga  bangka  at  pinalulubog  sa  hagkis  ng  kanilang  buntot. 
Sinasabing  isang  araw,  ang  isang  insik  na  hangga  noon  ay 
hindi  pa  nagbibinyagan,  ay  dumaraan  sa  harap  ng  Simbahan, 
at  walang  ano  ano'y  sasisipot  sa  kaniyang  harapan  ang  de- 
monio,  na  anyong  buwaya,  na  itinaob  ang  kaniyang  bangka 
upang  lamunin  siya  at  dalhin  sa  Impierno.  Sa  tulong  ng 
Dios  ay  tinawagan  ng  insik  si  San  Nieolas  at  noon  din  ay 
naging  bato  ang  buwaya.  Sinasabi  ng  mga  matatanda  na 
ng  kapanahunan  nila  ay  nakikilala  pang  maliwanag  ang  anyo 
ng  hayop  sa  putol  put61  na  batong  nalalabi;  sa  ganang  akin 
ay  masasabi  kong  nakita  ko  pang  malinaw  ang  ulo  at  kung 
huhulaan  ang  katawan  dahil  sa  aking  nakita  ay  dapat  na 
maging  lubhang  malaki  ang  hayop  na  yaon. 

— iKahangahangang  alamat! — ang  pabulalas  ni  Ben-Zayb, 
— at  magiging  sanhi  ng  isang  salaysayin.  Ang  pagsasabi  ng 
anyo  ng  hayop,  ang  takot  ng  insik,  ang  tubig  ng  ilog, 
ang  kakawayanan . .  . .  At  magiging  sanhi  ng  pagsusuri  ng 
mga  pananampalataya.  Sapagka't  tignan  ninyo;  tawagan  pa. 
naman  ng  isang  insik  na  hindi  binyagan,  sa  gitna  ng  kasa- 
kunaan,  ang  isang  santo  na  hindi  niya  sinasamba  at  marahil 
ay  kilala  lamang  sa  dingig....  Ito'y  hindi  sakop  noong  sa- 
wikoing  mnbuti  pd  ang  masamdng  kilald  ua,  kay  sa  mabuting 
•  kikilalanin  pd.  Kung  ako'y  mapapasakainsikan  at  malalagay 
ako  sa  gayong  kagipitan  ang  una  ko  munang  tatawagan 
ay  yaong  lalong  hindi  kilalang  santo  sa  ealendariokay  sa  kay  Con- 
fusio  6  Budha.  Kung  ito'y  isang  kataasang  tunay  ng  uri  ng  kato- 


—  31  — 


lisismo  6  kaya'y  kahinaan  sa  paghuhulo  at  pagka  walang  katiba- 
yan  ng  pag-iisip  ng  mga  lahing  dilaw,  ay  malilinaw  lamang  ng 
isang  pagkilalang  masusi  ng  antropologia. 

Si  Ben-Zayb  ay  gumamit  ng  kilos  guro  at  pinagalaw  ang 
hintuturo  sa  hangin,  sabay  sa  pagtataka  sa  sariling  pag-iisip 
na  marunong  humangd  ng  maraming  bangglt  at  katuturan  sa 
maliliit  na  bagay.  At  sa  dahilang  nakita,  na  si  Simoun  ay 
nagbubulaybulay  dahil  sa  bagay  na  kasasabi  pa  lamang  niya,. 
ay  tinanong  na  kung  ano  ang  iniisip. 

— Dalawang  bagay  na  mahalaga — ang  sagot  ni  Simoun, 
— dalawang  katanungang  maidaragdag  sa  inyong  susulatin.. 
Una:  iano  kaya  ang  nangyari  sa  diablo  ng  biglang  ma- 
kulong  sa  bato?  dnakatanan?  ^naiwan  doon?  inapilpi'l?  At 
ang  pangalawa,  ay  kung  yaong  mga  hayop  na  naging  bato 
na  napagkita  ko  sa  ilang  museo  sa  Europa,  ay  hindi  kaya 
nagkagayon  ng  dahil  naman  sa  ilang  santong  nabuhay  na 
una  sa  panahon  ng  pag-apaw  ng  tubig  sa  sangmundo? 

Walang   kapingaspingas    na   biro    ang    pagkakasabi  ng; 
mag-aalahas    at    itinukod    pa    sa    noo    ang  kanyang  hintu- 
turo,  tanda  ng  malaking  pagmumunimuni,  kaya't  si  P.  Ca- 
morra  ay  walang  kapingaspingas  ding  sumagot  na: 

—  iSino  ang  makapagsasabi,  sino  ang   makapagsasabi ! 
— At  yayamang  mga   alamat  ang  napag-uusapan  at  pu- 
mapasok  tayo  sa  lawa, — ang  tugon  ni  P.  Sibyla — ang  kapi- 
tan  ay  dapat  makabatid  ng  marami .... 

Nang  mga  sandaling  yaon  ay  pumapasok  sa  wawa  ang 
bapor  at  ang  tanawing  nasa  harap  ay  lubhang  mainam.  Ang 
lahat  ay  nalugod.  Sa  harapan  ay  nakalatag  ang  magandang 
lawa,  na  nalilibid  ng.  baybaying  berde  at  bughaw  na  buiu- 
bundukin,  na  waring  isang  malaking  salamin  na  nakukulong 
ng  palibid  na  pawang  esmeralda  at  sapiro,  na  sa  kaniyang 
lunas  ay  nananalamin  ang  langit.  Sa  kanan  ay  nakalatag 
ang  dalampasigang  mababa,  na  may  mga  look  na  may 
maiinam  na  anyo,  at  doon  sa  malayd,  halos  napapawi  na 
sa  paningin,  naroon  ang  kawit  ng  bundok  Sungay;  sa  harapan 
at  sa  huling  dakong  abot  ng  paningin  ay  nakatayo  ang  Makiling, 
mataas,  nakahahanga,  napuputungan  ng  manipis  na  ulap; 
at  sa  kaliwa  ang  pulong  Talim,  ang  Susong-dalaga  na  taglay 
ang  matatambok  niyang  guhit  na  naglng  sanhi  ng  kaniyang 


—  32  — 


pangalan.  Isang  malamig  na  simuy  ang  nagpapakulot  sa 
malapad  na  ibabaw  ng  tubig, 

— Maala-ala  ko  pala,  Kapitan — ang  sabi  ni  Ben-Zayb, 
na  kasabay  ang  paglingon — ^alam  baga  ninyo  kung  saan 
dako  ng  lnwa  napatay  ang  isang  nagngangalang  Guevara, 
Navarra  6  Ibarra? 

Lahat  ay  napatingi'n  sa  Kapitan,  tangi  lamang  si  Simoun 
na  ibinaling  ang  mukha  sa  kabilang  dako,  na  waring  may 
hinahanap  sa  dalampasigan . 

—  iAy  siya  nga! — ani  aling  Victorina, — isaan  Kapitan? 
•  inakaiwan  kaya  ng  bakas  sa  tubig? 

Kumindat  ng  makailan  ang  tinatanong,  bilang  katunayan 
na  laban  sa  kanyang  kalooban  ang  katanungan;  nguni't  ng 
mabatyag  ang  samo  sa  mga  mata  ng  lahat,  ay  lumapit  ng 
ilang  hakbang  sa  unahan  ng  bapor  at  minataan  ang  bay- 
bayin. 

— Tumingi'n  kayo  roon — ang  sabing  marahan,  matapos 
na  maunawang  walang  ibang  taol — alinsunod  sa  Cabo  na 
nangulo  sa  pag-uusig,  ng  makita  ni  Ibarra  na  siya'y  naku- 
kulong,  ay  lumtinsad  sa  bangka,  sa  malapit  sa  Kinabntasan 
at  sa  kasisisid  ay  linangoy  ang  habang  may  dalawang  milla, 
na  hinahabol  s  ya  ng  punlo  kailan  ma't  ilalabas  ang  ulo  sa 
tubig  upang  huminga.  Sa  dako  pa  roon  ay  hindi  na  siya 
nakita,  at  sa  malayolayo  pa,  sa  may  pangpang,  ay  nakakita 
ng  wari'y  kulay  dugo.  At  ngayon  ang  ikalabi'ng  tatlong 
taon  ng  pangyayari,   na  walang  kulang  at  labis  na  araw. 

— ^Kung  gayon,  ang  kaniyang  bangkay?.  .  . — ang  tanong 
ni  Ben-Zayb. 

— Ay  nakisama  sa  bangkay  ng  kaiiiyang  ama, — ang  sagot 
ni  P.   Sibyla; — «ihindi  ba  isa  ring  pilibustero,  P.  Salvi? 

— Iyan  ang  mga  murang  libing,  P.  Camorra,  ^ano? — ang 
sabi  ni  Ben-Zaib. 

—  Lagi  ng  sinasabisabi  ko,  na  pilibustero  ang  mga  hindi 
bumabayad  ng  maringal  na  libing — ang  sagot  na  tumatawa 
ng  tinukoy. 

— Nguni't  <iano  ang  nangyayari  sa  inyo  G.  Simoun? — 
ang  tanong  ni  Ben-Zayb  nang  makitang  ang  mag-aalahas  ay 
nakatigil  at  nag-iisip — iNahihilo  baga  kayo,  kaydng  mapag- 
lakbay,  sa  isang  patak  na  tubig  na  kngaya  nito? 


—  33  — 


— Ang  masasabi  ko  sa  iny6, — ang  sagot  ng  Kapitan  na 
nagkaroon  na  ng  giliw  sa  mga  pook  na  iyon ; — huwag  ninyong 
panganlan  ito  ng  patak  na  tubig:  it6'y  malaki  sa  alin  man 
sa  mga  iawa  sa  Suisa  at  malaki  pa  kahit  pagpisanin  ang 
lahat  ng  lawa  sa  Espana;  nakakita  ako  ng  matatandang 
mangdaragat  na  nangaliyo  rito. 

IV 

SI  KABISANG  TALES 

Ang  mga  nakabasa  ng  unang  bahagi  ng  kabuhayang  ito, 
-ay  maaalaala  marahil  ang  isang  matandang  magkakahoy  na 
naninirahan   doon  sa  kalookan  ng  isang  gubat. 

Si  Tandang  Seio  ay  buhay  pa  at  kahi't  ang  kaniyang 
buhok  ay  pumuti  na  ay  mabuti  rin  ang  kaniyang  katawan. 
Hindi  na  nanghuhuli  sa  bitag  at  hindi  na  rin  nagpuputol 
ng  kahoy;  sa  dahilang  bumuti  na  ang  kabuhayan  ay  nag- 
gagawa  na  lamang  ng  walis. 

Ang  kaniyang  anak  na  si  Tales  (palayaw  ng  Telesforo) 
ay  nakisama  muna  sa  isang  namumuhunan ;  ngani't  ng 
malaunan,  ng  magkaroon  ng  dalawang  kalabaw  at  mga 
ilang  daang  piso,  ay  gumawa  na  sa  sarili,  na  katulong  ang 
kaniyang  ama,  ang  kaniyang  asawa  at  ang  kaniyang  tatlong 
anak. 

Hinawan  nga  at  lininis  ang  makapal  na  gubat  na  nasa 
labasan  ng  bayan  na  inakala  nilang  walang  may-ari.  Nang 
kanilang  ginagawa  ang  lupa  at  maayos  ay  linagnat  na 
isa  isa  silang  mag-aanak  at  namatay  ang  Ina  at  anak  na 
panganay  na  si  Luei'a,  na  nasa  katamtamang  gulang.  Ang 
bagay  na  iyon  na  sadyang  ibinibigay  ng  pagkakabungkal  ng 
lupa  na  sagana  sa  sarisaring  bagay,  ay  inakala  nilang  hi- 
ganti  ng  mga  laman-lupang  naninirahan  sa  gubat,  kaya't 
kinalamay  nila  ang  kanilang  loob  at  ipinagpatuloy  ang  gawain 
sa  pag-asang  lumipas  na  ang  pagkamuhi  ng  espiritu.  Nang 
aanihin  na  ang  unang  tanim  ay  inangkin  ang  mga  lnpang 
iyon  ng  isang  "Corporaci6n"  ng  mga  prayle  na  may  pag- 
aari  sa  bayang  kalapit,  na  ang  ikinakatwiran  ay  nasa  sa 
loob  ng  kanilang  mga  hanganan,  at  upang  mapatunayan  ang 

ga^on  ay  itinavo  nooii  din  ang  kanilang  mga  muhon.  Gayon 

3 


—  34  - 


man,  ay  pinabayaan  siya.  ng  tagapangasiwa  ng  mga  parl 
upang  pag-anihan,  kailan  man  at  magbabayad  siya  sa  taon  taon 
ng  isang  munting  halaga,  isang  walang  gaano,  dalawang  pu 
6  tatlong  pung  piso. 

Si  Tales,  na  mabait  sa  dilang  mabait,  ayaw  sa  usapin 
na  gaya  ng  iba  at  masunurin  sa  mga  praile  gaya  ng  ilan, 
sa  pag-iwas  na  ibunggo  ang  isang  paly6k  sa  isang  kawali, 
gaya  ng  sabi  niya,  .  (sa  ganang  kanya'y  kasangkapang  bakal 
ang  mga  prayle  at  siya'y  kasankapang  putik),  ay  umalin- 
sunod  sa  kahilingan,  dahil  sa  naisip  niyang  siya'y  hindi 
marunong  ng  wikang  kastila  at  walang  maibabayad  sa  mga 
tagapagtanggol.    At  saka,  sinabi  sa  kanya  ni  tandang  Selo,  na: 

— Tiisin  mo  na!  malaki  pa  ang  magugugol  mo  sa  paki- 
kipag-usapin  ng  isang  taon  kay  sa  magbayad  ng  makasampu 
ng  hinihiling  ng  mga  paring  puti.  iHmh!  Marahil  ay  gan- 
tihin  ka  naman  nila  ng  misa.  Ipagpalagay  mong  ang  tatlong 
pung  pisong  iyan  ay  natalo  sa  sugal,  6  kaya'y  nahulog  sa 
tubig  at  kinain  ng  buwaya. 

Ang  ani  ay  naging  masagana,  nabili  .^a  mabuting  halaga, 
at  inisip  ni  Tales  ang  magtayo  ng  isang  bahay  na  tabla  sa 
nayon  ng  Sapang,  ng  bayang  Tiani,  na  kalapit  ng  San  Diego. 

Nakaraan  ang  isa  pang  taon  at  dumati'ng  ang  isa  pang 
mabuting  ani,  at  dahil  sa  paganito  6  pagayong  sanhi  ay  ginawa 
ng  mga  prayle  na  limang  pung  piso  ang  eanon,  na  pinagbayaran 
naman  ni  Tales  upang  huwag  silang  magkagalit  at  sa  dahilang 
umasang  maipagbibili  sa  mabuting  halaga  ang  asukal. 

—  iTiisin  mo  na!  Ibilang  mong  lumaki  ang  buwaya, — ang 
payo  ni  matandang  Selo. 

Nang  taong  yaon  ay  naganap  ang  kanilang  pangarap:  ma- 
niralian  sa  bayan,  sa  kanilang  bahay  na  tabla  sa  nayon  ng 
Sapang,  at  inisip  ng  ama  at  ng  nuno  ang  papag-aralin  ang 
dalawang  magkapatid,  lalonglalo  na  ang  babai,  si  Juliana  6 
Huli,  gaya  ng  kanilang  tawag,  na  magiging  maganda  sa  wari. 
Isdng  batang  lalaki,  si  Basilio,  na  kanilang  kaibigan  at  kagaya 
rin  nila  sa  uri  ay  nag-aaral  na  noon  sa  Maynila. 

Nguni't  ang  pangarap  na  ito'y  waring  ukol  sa  hindi 
pangyayari. 

Ang  unang  ginawa  ng  bayan,  ng  makita  ang  untiunting 
pagtighaw  nila,  ay  ang  paghahalal  na  kabisa  sa  pi- 
nakamalakas  na  gumawa  sa  mag-aanak;  ang  anak  na  panganay 


—  35  — 


na  si  Tano  ay  may  labmg  apat  na  taon  pa  lamang.  Tinawag 
na  ngang  kabisang  Tales,  nangailangang  magpagawa  ng  chaqueta, 
bumili  ng  isang  sambalilong  pieltro  at  humanda  sa  paggugu- 
gol.  Upang  huwag  makipagkagalit  sa  Kura  at  sa  Pamahalaan 
ay  pinagpapaluwalan  niya  ang  naaalis  sa  padron,  ipinagbabayad 
ang  mga  umaalis  at  namamatay,  nag  aaksaya  ng  maraming 
panahon  sa  paniningil  at  pagtungo  sa  Oaheeera. 

—  IMagtiis  ka  na!  Ipagpalagay  mong  dumati'ng  ang  mga 
kamag-anak  ng  buwaya, — ang  sabing  nakangiti  ni  tandang  Selo. 

— Sa  taong  darating  ay  magsusuot  ka  na  ng  de  eola  at  pa- 
paroon  ka  sa  Maynila,  upang  mag-aral  na  gaya  ng  mga  dalaga 
sa  bayan! — ang  sabl-sabi  ni  kabisang  Tales  sa  kaniyang  anak 
kailan  ma't  mddidingig  dito  ang  mga  pagkatuto  ni  Basilio. 
Nguni't  ang  taong  darating  na  iyon  ay  hindi  sumasapit  at  sa 
kanya'y  napapalit  ang  pagdaragdag  sa  buwis  ng  lupa;  riatubi- 
gan  na  si  kabisang  Tales  at  nagkakamot  ng  ulo.  Ibinibigay  na 
ng  lutuang  putik  ang  kaniyang  bigas  sa  ealdero. 

Nang  umabot  sa  dalawang  daang  piso  ang  eanon  ay  hindi 
na  nagkasiya  si  kabisang  Tales  sa  pagkamot  sa  ulo  at  pagbu- 
buntong  hininga:  tumutol  at  bumulongbulong .  Nang  mangyari 
ang  gayon  ay  sinabi  sa  kaniya  ng  prayleng  tagapangasiwa,  na, 
kung  hindi  siya  makababayad  ay  iba  ang  magtatamm  sa  mga 
lupang  yaon.    Maraming  may  nasa  ang  liagbabayad. 

Inakala  ni'  kabisang  Tales  na  nagbibiro  ang  prayle,  ngu- 
ni't  tinototoo  ng  pari  ang  pagsasalita't  itinuturo  ang  isa  sa 
mga  alila  niya  na  siyang  kukuha  ng  lupa.  Ang  kaawa- 
awang  tao'y  namut'a,  ang  tainga  niya'y  urnugong,  isang 
mapulang  ulap  ang  tumakip  sa  kaniyang  paningin  at  doo'y 
namalas  ang  kaniyang  asawa't  anak  na  babaing  nangamu- 
mutla,  yayat,  naghihingalo,  dahil  sa  walang  gi.saw  na 
lagnat.  At  pagkatapos  ay  namalas  ang  makapal  na  gubat 
na  naging  bukin'n,  namalas  niya  ang  agos  ng  pawis  na 
dumidilig  sa  mga  lubak,  namalas  niya  siya,  siya  nn,  ang 
kaawaawang  si  Tales,  na  nag-aararo  sa  gitna  ng  arawan, 
na  nasusugatan  ang  mga  paa  sa  mga  bato't  tuod,  samanta- 
lang  ang  uldog  na  iyon  ay  nagliliwaliw  na  nakasakay  sa 
isang  sasakyan  at  yaong  kukuha  ng  kaniyang  ari  ay  susu- 
n6dsunod  na  gaya  ng  isang  alipin  sa  kaniyang  panginoon. 
iAh,  hindi!  i makalilibong  hindi!  Lumubog  na  muna  ang 
mga   kaparangang  yaon   sa  kailaliman  n^  lupa  at  matibing 


—  36  — 


na  silang  lahat.  ^Sino  ang  dayuhang  iyon  upang  magka- 
roon  ng  karapatang  makapag-ari  sa  kaniyang  mga  lupain? 
^Nagdala  baga  siya  ng  pumarito  ng  isang  dak6t  man  lamang 
ng  alabok  na  iyon?  iNabaluktot  baga  ang  isa  man  sa  mga 
daliri  niya  sa  pagbunot  ng  isang  ugat  man  lamang  na 
nanuod  doon? 

Bugnot  na  sa  mga  pagbabala  ng  prayle  na  nag-aakalang 
papaghariin  ang  kaniyang  mga  karapatan  sa  lahat  ng  pa- 
raan,  sa  harap  n,^  ibang  naninirahan  doon  ay  nagmatigas 
si  kabisang  Tales,  ayaw  magbayad,  ni  isa  mang  kualta,  at 
dala  rin  sa  harap  ang  mapulang  ulap,  ay  sinabing  ipagka- 
kaloob  lamang  niya  ang  kaniyang  mga  bukirin  sa  dumillg 
muna  doon  ng  dugo  ng  kaniyang  mga  ugat. 

Nang    makita   ni  matandang  Selo  ang  mukha  ng  kani- 
yang   anak,    ay    hindi    nakapangahas    na  banggitin  ang  bu- 
waya,    nguni't   tinangka   niyang  paglubagin   sa  pagsasabi  ng  n 
ukol  sa  mga  kasangkapang  putik  at  ipinaalaala,  na  sa  mga 
usapin,  ang  nananalo  y  nawawalan  ng  baro't  salawal. 

— Sa  alabok  tayo  mauuwi,  ama,  at  wala  tayong  damit  ng 
sumilang  sa  maliwang! — ang  sagot. 

At  nagmatigas  na  sa  hindi  pagbabayad  ni  ibigay  ang  isang 
dangkal  man  lamang  ng  kaniyang  lupa,  kung  hindi  ipakikilala 
muna  ng  mga  prayle  ang  katibayan  ng  kanilang  paghahabol  sa 
paraan  ng  pagpapakita  ng  kahi't  anong  kasulatan.  At  sa  dahilang 
walang  maipakita  ang  mga  prayle  ay  nagkaroon  ng  usapin,  at 
tinanggap  ang  gaydn  ni  kabisang  Tales  sa  pag-asang  kundi 
man  ang  lahat  ay  may  ilang  lumilingap  sa  katwiran  at  gu- 
magalang  sa  mga  kautusan. 

— Naglilingkod  ako  at  marami  ng  taong  ako'y  nagliling- 
kod  sa  hari,  sa  tulong  ng  aking  salapi  at  mga  pagpapagod, 
— ang  sabi  sa  mga  nagwiwikang  wala,  siyang  mararating:  — 
hinihiling  ko  sa  kaniya  ngayon  na  lingapin  ang  aking  kat- 
wiran  at  lilingapin  niya  ako. 

At  akay  ng  isang  kasawian  at  parang  sa  usapin  ay  natataya 
ang  kaniyang  kabuhayan  sa  araw  ng  bukas  at  ang  sa  kaniyang 
mga  anak,  ay  ginugol  ang  kaniyang  naiipon  sa  pagbabayad 
sa  mga  abogado,  eseribano  at  proeurador,  na  hindi  pa  kabilang 
dito  ang  mga  kawani  at  mga  taga-sulat  na  sinasamantala  ang 
kaniyang  kamangmangan  at  kalagayan.  Yao't  dito  siya  sa 
pangulong   bayan  ng  lalawigan,   nakararaan  siya  ng  boong  mag- 


-  37  - 


hapon  na  hindi  kumakain  at  hindi  natutulog,  at  ang  kani- 
yang  pakikipagusap  ay  pawang  tungkol  sa  mga  kasulatan, 
pagharap,  paghahabol  sa  lalong  may  mataas  na  kapangyari- 
han,  ibp.  Noon  nakita  ang  isang  labanang  hindi  pa  nama- 
masdan  sa  silong  ng  langit  ng  Pilipinas:  ang  sa  isang  ma- 
ralitang  indio,  mangmang  at  walang  mga  kaibigan,  tiwala 
sa  kaniyang  katwiran  at  sa  kabutihan  ng  kaniyang  pinag- 
uusig,  na  nakikilaban  sa  isang  malakas  na  "eorporaeion"  na 
niyuyukuan  ng  kapangyarihan  at  sa  harap  niya'y  binibitiwan 
ng  mga  huk6m  ang  kanilang  timbangan  at  isinusuko  ang 
kanilang  tabak.  Mapilit  sa  pakikitunggali  na  waring  lang- 
gam  na  kumakagat,  gayong  nakikilalang  siya'y  matitins, 
waring  langaw  na  tinatanaw  ang  kalawakang  walang  hanggan 
sa  likod  ng  isang  salamin.  iAh!  Ang  kasangkapang  lupa, 
sa  pakikipaglaban  sa  mga  ealdero,  ay  may  nakahahanga  ring 
anyo,  sa  pagkadurog:  taglay  niya  ang  kaigtingan  ng  pagdu- 
mog  ng  walang  pag-asa.  Sa  mga  araw  na  hindi  siya  nagla- 
lakbay,  ay  dinadaan  niya  sa  paglilibot  sa  kaniyang  bukirin 
na  dala  ang  isang  ban'l,  sinasabisabi  niyang  ang  mga  tulisan  ay 
nangloloob  at  nangangailangang  magtanggol  siya  upang  huwag 
mahulog  sa  kanilang  mga  kamay  at  matalo  ang  usap.  At 
waring  pagsasanay  sa  pagtudla  ay  binabarll  ang  mga  ibon 
at  mga  bungang  kahoy,  bumabaril  ng  mga  paroparo  ng  wa- 
lang  kalihislihis,  kaya't  ang  tagapangasiwang  uldog  ay  hindi 
na  nangahas  na  tumungo  sa  Sapang  kung  walang  kasamang 
mga  guardia  sibil,  at  ang  palamon  ng  pari  na  nakakita  sa 
magandang  tikas  ni  kabisang  Tales  na  naglilibot  sa  kaniyang 
bukirin  na  wari'y  isang  bantay,  ay  umayaw  nang  lipus  ng 
takot  na  kunin  ang  pag-aari. 

Datapwa'y  hindi  makapangahas  na  ljigyan  siyang  katwi- 
ran  ng  mga  hukom  pamayapa  sa  bayan  at  nang  nasa  eabeeera, 
dahil  sa  natatakot  maalis  sa  katungkulan,  sapagka't  nadadala 
na  dahil  sa  isang  kaagad-agad  ay  inaHs.  At  hindi  naman  ma- 
sasama  ang  mga  hukom  na  iyon,  pawang  taong  matatalino, 
matapat,  mabubuting  mamamayan,  maririlag  na  mga  magu- 
lang,  mabubuting  anak...  at  nakatataya  ng  kalagayan  ni 
Tales  ng  mabuti  pa  kay  sa  sariling  may  katawan.  Marami 
sa  kanila  ang  nakababati'd  ng  mga  sanhi  at  pangyayari  nang 
pagkakaari,  alam  nilang  ang  mga  prayle  ay  hindi  dapat  mag- 
karoon  ng  mga  pag-aaring  lupa  alinsunod  sa  kanilang  mga 


—  33  — 

palatuntunan,  nguni't  alam  din  naman  nila  na  ang  pangga- 
galing  sa  malayo,  ang  pagtatawid  dagat  sa  pagtupad  sa  ka- 
tungkulang  pinaghirapang  lubha  bago  nakamit,  mag-usig  na 
makagampang  mabuti  at  pawalan  anglahat  ng  iyon  dahil  lamang 
sa  sinapantaha.  ng  isang  indio  na  ang  katwiran  ay  gaganapin  sa 
lupa  ng  gaya  sa  langit,  iaba!  isa  rin  namang  kahibangan  ang  ga- 
yon!  Sila  ay  mayroon  di'n  nam&ng  mga  kaanak  at  marahil  ay 
may  malaki'  pang  pangangailangan  kay  sa  indiong  yaon:  ang 
isa'y  may  inang  pinadadalhan  sa  tuwina  ng  salapi,  at  <imay- 
roon  pa  bang  kabanalbanalang  bagay  na  gaya  ng  pakanin  ang 
isang  ina?:  ang  isa  ay  may  mga  kapatld  na  babaing  napapa- 
nahon  sa  pag-aasawa,  ang  isa  pa'y  may  mga  anak  na  ma- 
liliit  na  nag-aantay  ng  pagkain  na  waring  mga  inakay  sa 
pugad  na  marahil  ay  mangamatay  pagdating  ng  araw  na 
maali's  sa  katungkulan;  at  ang  pinakamunti  ay  may  asawang 
nalalayo,    lubhang  malayo,    na  kung    hindi  tumanggap  ng 

nkol  na  salapi  ay  magigipit   At  ang  lahat  ng  hukom 

na  iyon,  na  ang  marami  sa  kanila'y  may  mga  budhi  at 
may  malinis  na  hilig,  ay  nag-aakalang  ang  lalong  pinaka- 
mabuti  nilang  magagawa  ay  ang  himukin  sa  pagkakasundo, 
sa  paraang  magbayad  si  kabisang  Tales  ng  buwis  na  -hini- 
hingi.  Nguni't  si  Tales,  gaya  ng  sinomang  may  maikling 
paghuhulo,  ay  patuloy  sa  layon,  kailan  ma't  nakakabanaag 
ng  katwiran.  Humihingi  ng  mga  katunayan,  katibayan,  ka- 
sulatan,  Htulo,  nguni't  walang  maipakita  ang  mga  prayle  at 
walang  pinanghahawakan  kundi  ang  mga  nakaraang  pag- 
alinsunod. 

Datapwa'y,  ang  tutol  naman  ni  Kabisang  Tales: 

— Kung  sa  araw  araw  ay  naglilimos  ako  sa  isang  pulube 
upang  huwag  na  lamang  akong  yamutm  isino  ang  makapi- 
pilit  sa  akin  na  magpatuloy  ako  sa  pagbibigay,  kung  nag- 
papakasagwa  naman? 

At  walang  makapag-patinag  sa  kaniya  sa  gayon  at 
wala  namang  bantang  makapagpalubag  sa  kaniya.  Walang 
nangyari  sa  Gobernador  M. ...  na  naglakbay  at  sinadya  siya 
upang  takutin;  ang  lahat  ay  sinasagot  niya  nang: 

—  Magagawa  ninyo  ang  ibig  gawi'n,  G.  Gobernador,  ako'y 
isang  mangmang  at  wala  akong  lakas.  Nguni't  inayos  ko 
ang  mga  bukiring  ito,  ang  asawa  ko't  anak  ay  nangamatay 
sa  pagtulong  sa  akin  sa  paglilinis,  kaya't  hindi  ko  siya  ma- 


—  39  — 


ipagkakaloob  sa  sino  mang  hindi  makagawa  sa  kanila  ng 
higit  sa  ginawa  ko.  Diligin  muna  sila  ng  dugo  ng  nagna- 
nasa  at  ilibing  sa  kanila  ang   asawa't  anak. 

Ang  kinahinatnan,  sa  katigasang  ito  ng  ulo,  ay  ang  bigyan 
ng  katwiran  ang  mga  prayle  ng  mga  matapat  na  hukom,  at 
siya'y  pinagtatawanan  ng  bala  na  at  pinagsasabihan  pang 
hindi  naipapanalo  ang  mga  usapin  ng  dahii  sa  katwiran. 
Gayon  man  ay  patuloy  din  siya  sa  paghahabol,  linalagyan  ng 
punlo  ang  kaniyang  baril  at  mahinahong  liniligid  ang 
kaniyang  lupain.  Sa  kapanahunang  iyon  ay  waring  isang 
pangarap  ang  kaniyang  kabuhayan.  Ang  kaniyang  anak  na 
si  Tano,  binatang  kasingtaas  ng  ama,  at  gaya  ng  kapatid 
na  babai  .<a  kabutihan,  ay  nasundalo:  pinabayaan  niyang 
lumakad  at  hindl  ibinayad  ng  makakapalit. 

— Magbabayad  ako  sa  mga  abogado, — ang  sabi  sa  anak 
na  babaing  umiiyak: — kung  manalo  ako  sa  usapin  ay  mapa- 
babalik  ko  siya,  nguni't  kung  ako'y  matalo  ay  dindi  ko 
kailangan  ang  anak. 

Lumakad  ang  anak  at  ang  tanging  balitang  tinanggap 
ay  ang  pinutulan  ng  buhok  at  natutulog  sa  ilalim  ng  i^ang 
karreta.  Nang  makaraan  ang  anim  na  buwan  ay  may  nag- 
sabing  nakitang  dinala  sa  Oarolinas;  may  i'.ang  nagbabali- 
tang  tila  nakitang  suot   guardia  sibil. 

—  iGuardia  sibil  si  Tano!  iSupmariosep! — ang  pamangha 
ng  ilan  na  sabay  sa  pagtatalukob  kamay: —  ISi  Tano  na 
napakabuti  at  napakabait!    i  Rekimeternam ! 

May  ilang  araw  na  hindi  binati  ng  nuno  ang  ama,  si 
Huli  ay  nagkasakit,  nguni't  hindi  tumulo  ang  isa  mang 
patak  na  luha  ni  kabisang  Tales:  dalawang  araw  na  hindi 
umalis  sa  bahay,  na  waring  nangangamba  sa  pagsisi  ng 
kaniyang  mga  kanayon;  natatakot  tawaging  siyang  pumatay 
sa  kaniyang  anak.  Nguni't  ng  ikatlong  araw  ay  muling  lu- 
mabas  na  dala  ang  kaniyang  baril. 

^ray  nagsapantaha  na  siya'y  may  nasang  pumatay  ng 
tao  at  may  isang  nagsabi  na  nadingig  umanong  ibinubulong  niya 
ang  balang  ibaon  ang  uldog  sa  mga  lubak  ng  kaniyang 
bukirin;  kaya't  mula  noo'y  kinatakutan  na  siyang  lubha 
ng  prayle.  Dahil  dito'y  pumanaog  ang  isang  utos  ng  Capi- 
tan  General  na  nagbabawal  ng  paggamit  ng  barii  at  ipina- 
sasamsam   na  lahat.    Ibinigay  ni    kabisang  Tales  ang  kani- 


—  40  — 


yang  baril,  nguni't  nagpatuloy  din  sa  kaniyang  pagbabantay 
na  ang  dala  ay  isang  mahabang  itak. 

—  <iAn6  ang  gagawin  mo  sa  itak  na  iyan  sa  ang  mga 
tulisan  ay  may  baril? — ang  sabi  sa  kaniya  ni  matandang 
Selo.  • 

— Kailangan  kong  bantayan  ang  aking  mga  pananim, — 
ang  sagot; — ang  bawa't  isang  tubo  doon  ay  isang  buto  ng 
aking  asawa. 

Inalisan  siya  ng  itak  dahil  sa  napakahaba.  Ang  ginawa 
naman  niya  ay  kinuha  ang  matandang  palakol  ng  kaniyang 
ama  at  ipinatuloy  ang  kaniyang  paglalakad  na  nakapangi- 
ngilabot. 

Si  matandang  Selo  at  si  Huli  ay  nangangamba  sa  tu- 
wing  aalis  siya  ng  bahay.  Si  Huli  ay  ti'tindig  sa  habihan, 
dudungaw,  nagdadasal  ng  mga  nobena.  Ang  matanda  na- 
man  ay  hindi  matumpak  kung  minsan  sa  pagyari  ng  buk- 
lod  ng  walis  at  nasasabisabi'ng  pagbabalikan  ang  gubat. 
Ang  pamumuhay  sa  bahay  na  iy6n  ay  napakahirap. 

Nangyari  din  ang  kinatatakutan.  Sa  dahilang  ang  bu- 
kid  ay  malayo  sa  pook  ng  mga  bahay,  kahi't  na  may 
palakol  si  kabisang  Tales  ay  nabihag  ng  mga  tulisan,  na 
may  mga  rebolber  at  baril.  Sinabi  sa  kaniya  ng  mga  tu- 
lisan  na  yamang  mayroon  siyang  naibabayad  sa  mga  hukom 
at  tagatanggol-usap  ay  dapat  din  naman  siyang  magkaroon 
ng  maibibigay  sa  mga  nawawakawak  sa  kabuhayan  at  mga 
pinag-uusig.  Dahil  doon  ay  hiningan  siya  ng  limang  daang 
pisong  tubos  sa  pamag-itan  ng  isang  tagabukid  at  pinatiba- 
yan  pang  pag  may  nangyari  sa  utusan  ay  ititimbang  ang 
buhay    ng   dakip.    Dalawang  araw  ang  ibinigay  na  taning. 

Ikinasind&k  na  lubha  ng  mag-anak  ang  balita  at  lalo 
pa  manding  naragdagan  ang  gaydn,  ng  mabati'd  na  lalabas 
ang  Guardia  sibil  upang  usigin  ang  mga  tulisan.  Kung 
magkatagpo  at  magkalabanan  ay  alam  ng  lahat  na  ang 
unang  mapapatay  ay  ang  dakip.  Nang  tanggapin  ang  ba- 
lita'j  hineli  nakatinag  ang  matandA,  at  ang  anak  na 
babai,  sa  gitna  ng  pamumutla't  pagkasindak,  ay  maka- 
ilang  nagnasang  mangusap,  nguni't  hindi  nangyari.  Da- 
tapwa'y  isang  hinalang  lalong  mabigat  ang  nakapagpabalik 
sa  kanilang  diwii.  Ang  sabi  ng  tagabukid  na  inutusan  ng 
mga  tulisan,  ay  marahil  magsisilayo  sila,  kaya't  kung  maglulu- 


—  41  — 


wat  sa  pagbibigay  ng  tubos  ay  lalawig  ang  araw  at  si  ka- 
bisang  Tales  ay  pupugutan  ng  ulo.  Ang  sabing  ito'y  naka- 
tuh'g  sa  dalawa,  na  kapuwa  mahihina  at  kapuwa  walang 
magawa.  Si  tandang  Selo  ay  mapaupo't  mapatindi'g,  akyat 
manaog,  hindi  malaman  ang  tunguhin,  hindi  malaman  ang 
lapitan.  Si  Huli'y  padulogdulog  sa  kaniyang  mga  larawan 
ng  santo,  uli't  uling  binilang  ang  salapi,  nguni't  ang  dala- 
wang  daang  piso'y  hindi  nararagdagan,  ayaw  dumami,  big- 
lang  magbibihis,  iipunin  ang  lahat  ng  kaniyang  hiyas,  hi- 
hinging  sanguni  sa  mantanda,  tatangkaing  makipagkita  sa 
Kapitan,  sa  huk6m,  sa  tagasulat,  at  sa  teniente  ng  Guardia 
sibil.  Oo  ang  sagot  ng  matanda  sa  lahat,  at  pag  sinabi  ng 
batang  huwag  ay  huwag  din  naman  siya.  Dumating  ang 
ilang  babaing  kapitbahay  na  kamag-anakan  at  kakilala,  mga 
maralita,  at  may  maralita  pa  kay  sa  iba,  mga  walang  ma* 
lay  na  tao  at  minamalaki'  ang  lahat  ng  bagay.  Ang  pina 
kamatalas  sa  lahat  ay  ang  pusakal  na  pagingera  na  si  Hermana 
Bali  na  nanirahan  sa  Maynila  upang  mag  ejercicio  sa  bea- 
terio  ng  La  Compania. 

Ipagbibili  ni  Huli  ang  lahat  ng  kaniyang  mga  hiyas 
liban  lamang  ang  isang  agnos  na  may  brillante  at  esmeralda 
na  bigay  ni  Basilio.  Ang  agnos  na  iyon  ay  may  kasaysa- 
yan;  ibinigay  ng  monja  na  anak  ni  kapitang  Tiago  sa  isang 
ketongin,  dahil  sa  pagkakagamot  ni  Basilio  sa  may  sakit  ay 
ibinigay  nito  na  parang  isang  handog.  Hindi  niya  maipag- 
bili  hanggang  hindi  maalaman  ng  nagbigay. 

Madaling  ipinagbili'  ang  mga  suklay,  hikaw  at  kuwintas 
ni  Huli  sa  isang  mayamang  kapitbahay  at  dinagdagan  pa  ng 
limang  pung  piso;  kulang  pa  rin  ng  dalawang  daan  at  ]i- 
mang  pu.  Maaaring  isangla  ang  agnos,  nguni't  napaih'ng  si 
Huli.  Iminunkahi  ng  isang  kalapit  na  ipagbili  ang  bahay, 
bagay  na  sinangayunan  ni  tandang  Selo  ng  boong  lugod,  sa- 
pagka't  babalik  sa  gubat  upang  makapangahoy  na  muli  na 
gaya  noong  una,  nguni't  ang  gayon  ay  hindi  mangyayari 
ang  sabi  ni  Hermana  Bali  sa  dahilang  wala  ang  tunay  na 
may-ari. 

— Minsan  ay  pinagbilhan  ako  ng  isang  tapis  ng  asawa  ng 
huk6m,  sa  halagang  piso,  at  kadumatdumat  ay  sinabi  ng  a>awa  na 
wala  raw  kabuluhan  ang  bilihang  iyon  sapagka't  wala  siyang 
malay.  !Aba!  Kinuha  sa  akin  ang  tapis  at  hindi  isinauli  sa  akin 


—  42  — 


ng  babai  ang  piso  hangga  ngayon,  ang  ginagawa.  ko  naman  ay 
hindi  ko  siya  binabayaran  sa  panginge  kung  siya'y  nananalo,  aba! 
Sa  gayong  paraan  ay  nasingil  ko  siya  ng  labi'ng  dalawang  kualta; 
dahil  lamang  naman  sa  kaniya  kung  kaya  ako  nagsusugal.  Hindi 
ko  mapapayagang  hindi    ako    pagbayaran.  aba! 

Tatanungm  sana  ng  isang  kalapit  kung  bakit  hindi  siya 
pinagbabayaran  ni  Hma,  Bali  sa  isang  maliit  na  utang,  nguni't 
natalasan  ng  pangingera,  kaya't  nagpatuloy  kaagad: 

—  £Alam  mo  Huli  ang  mabuti  mong  gawi'n?  Isangla  mo 
muna  sa  halagang  dalawang  daan  at  limang  pung  piso  ang 
bahay,  sanlang  pagbabayaran  hanggang  sa  manalo  ang 
usap. 

Ito  ang  pinakamabuti  sa  mga  balak,  kaya't  tinangkang 
gawin  noon  ding  araw  na  iyon.  Sinamahan  ni  Hermana 
Bali  at  linibot  nila  ang  lahat  ng  bahay  ng  mayayaman  sa 
Tiani,  nguni't  walang  pumayag  sa  gayong  kasunduan:  anila'y 
talo  ang  usap,  at  ang  pagtulong  sa  isang  kalaban  ng  mga 
prayle  ay  parang  humahanda  na  sa  paghihiganti  nito.  Sa 
kahulihulihan  ay  nakatagpo  rin  ng  isang  matandang  mapa- 
nata  na.  nahabag  sa  kaniyang  kalagayan,  ibinigay  ang  halaga 
sa  pamag-itan  ng  kasunduan  na  si  Huli'y  paaalila  sa  kaniya 
hanggang  sa  maba^^aran  ang  utang.  Sa  isang  dako  naman 
ay  walang  maraming  gagawi'n  si  Huli,  manahi  lamang,  mag- 
dasal,  samahan  siya  sa  simbahan,  magbanata  maminsan- 
minsan  ng  patungkol  sa  kaniya.  Lumuluhang  pumayag  si 
Huli  sa  kasunduan,  tinanggap  ang  salapi  at  nangakong  sa 
kinabukasan,  araw  ng  Pasko,  ay  maglilingkod  na  siya. 

Nang  matanto  ng  matanda  ang  gayong  halos  pagbibili 
ng  katawan,  ay  nag-iiyak  na  wari'y  bata.  Di  yata't  ang 
apo  niyang  yaon  na  ayaw  niyang  palalakarin  sa  init  ng  araw 
upang  huwag  masunog  ang  balat,  si  Huling  may  malilii't  na 
daliri  at  mapulang  sakong,  idi  yata!  ang  binibining  }-a6n 
na  siyang  pinakamaganda  sa  nayon  at  marahil  ay  sa  boong 
bayan,  na  lagi  nang  tinatapatan  ng  mga  binatang  nagtutug- 
tugan  at  na,gkakantahan,  idi  yata!  ang  bugtong  niya'ng  apo, 
ang  kabugtong  niyang  anak,  ang  tanging  lugod  ng  malabo  ni- 
yang  paningin,  yaong  pinangarap  niyang  nakasayang  mahaba, 
nagsasalita  ng  wikang  kastila  at  nagpapaypay  ng  pamaspas  na 
may  mga  pinta,  na  kagaya  ng  mga  anak  ng  mayaman,  6ya6n 
ang  papasok  na  alilang  kagagalitan  at  pagwiwikaan,  upang  ma- 


—  43  — 

sira.  ang  kanyang  raga  daliri,  upang  makatulog  sa  kahi't  saang 
sulok  at  magising  nang  walang  patumanga? 

Ang  matanda'y  walang  hurapay  sa  kaiiyak,  sinasabisa- 
bing  siya'y  magbibigti  at  magpapakamatay  sa  gutom. 

— Kung  aalis  ka — ang  sabi — ay  babalik  ako  sa  gubat  at 
hindi  na   ako  tiituntong  ng  bayan. 

Pinapayuhan  siya  ni  Huli  na  kinakailangang  makabalik 
ang  ama,  at  pag  nanalo  ang  usapm  ay  rnadali  siyang  ma- 
tutubos  sa  pagkaalila. 

Dinaang  malungkot  ang  gabing  yaon;  alin  man  sa  da- 
lawa  ay  hindi  nakakain  at  ang  matanda'y  nagmatigas  na 
hindi  humiga,  at  magdamag  na  naupo  na  lamang  sa  isang 
sulok,  walang  imik,  ni  kakibokibo,  at  hindi  man  kumikilos. 
Sa  isang  dako  naman  ay  tinangka  ni  Huli  ang  matulog, 
nguni't  malaong  hindi  napikit  ang  mga  mata.  Nang  mapa- 
yapa  na  dahil  sa  kapalaran  ng  magulang,  ay  ang  kaniya 
namang  kalagayan  ang  inisip  nguni't  tinitimpi  ang  pag-iyak  na 
walang  humpay  upang  huwag  raadingig  ng  matanda.  Sa  ki- 
nabukasan  ay  alila  na  siya,  at  yaon  pa  naraan  ang  araw 
na  karaniwang  idating  ni  Basilio  na  galing  sa  Maynila't  may 
dalang  handog  sa  kanya . .  . .  Dapat  na  niyang  limutin  ang 
pag-irog  na  iyon;  si  Basilio,  na  di  malalao't  magiging  mang- 
gagamot,  ay  hindi  maaaring  mag-asawa  sa  isang  maralita . .  . . 
At  nakikinikinita  niya  na  tumutungo  sa  simbahang  kasama 
ng  pinakamayaman  at  pinakamagandang  dalaga  sa  bayan,  na 
kapuwa  sila  gayak  na  gayak,  raaliligaya  at  kapuwa  nanga- 
kangiti,  samantalang  siya,  si  Huli,  ay  susunodsunod  sa  ka- 
niyang  panginoon  at  ang  dala'y  nobena,  hitso  at  duraan, 
Pagsapit  sa  dakong  ito'y  nakaramdam  siya  ng  isang  pag- 
hihigpit  ng  lalamunan,  isang  pataw  na  malaki  sa  puso  at 
hiinhingi  niya  sa  Birhen  na  mamatay  na  muna  siya  bago 
mamalas  ang  gayon. 

— Datapwa't — aniya  sa  sariling  budhi — malalaraan  niya 
na  pinili  ko  pa  ang  ako  na  ang  masangla  kay  sa  masangla 
ang  agnos  na  bigay  niya  sa  akin. 

Ang  pagkukurong  ito'y  nakapagpalubag  ng  kaunti  sa 
kaniyang  sama  ng  loob  at  nagpangarap  na  siya  ng  sarisari. 
^Sino  ang  makapagsasabi?  maaaring  mangyari  ang  kababa- 
laghang  makakuha  siya  ng  dalawang  daan  at  limang  pung 
piso  sa  ilalim  ng  larawan  ng  Birhen;  marami  na  siyang  nabasang 


—  44  — 


kababalaghan  na  gay6n  ang  pangyayari!  Maaaring  huwag 
sumilang  ang  araw  at  samantala'y  mapanalo  ang  usap  bago 
mag-umaga.  Maaaring  makabalik  ang  kaniyang  ama;  ma- 
kapupulot  siya  sa  bakuran  ng  isang  gusi,  ang  mga  tulisan 
ang  siyang  may  padala  sa  kaniya  ng  gusi;  ang  kura> 
si  P.  Camorra  na  nagbibiro  sa  kaniyang  parati,  ay  mang- 
yayaring  dumating  na  kasama  ng  mga  tulisan ....  lumalaon 
lumalaon  ay  unti-unting  nagugulo  ang  kaniyang  m£a  pag- 
iisip  hanggang,  sa,  dahil  sa  pagkapata  at  pagdadalamhati  ay 
nakatulog,  na  pinapangarap  ang  kaniyang  kabataan  doon  sa 
gitna  ng  kagubatan:  siya'y  naliligo  sa  batis  na  kasama  ang 
dalawa  niyang  kapatid,  may  mga  isdang  sarisari  ang  kulay 
na  napahuhuling  wari'y  tanga,  at  nayayamot  siya  sapagka't 
hindi  siya  masiyahang  loob  sa  panghuhuli  niyong  mga  isdang 
napakaamo:  si  Basilio  ay  nasa  ilalim  ng  tubig,  nguni't  hindi 
niya  maalaman  kung  bakit  ang  mukha  ni  Basilio  ay  a.ng 
sa  kaniyang  kapati'd  na  si  Tano.  Sila'y  minamatyagan  mula 
sa  pangpang  ng  kaniyang  bagong  pinaglilingkurang  babai. 

V 

ANG  "NOCHE  BUENA'*  NG  ISANG  KOTSERO 

Dumati'ng  si  Basilio  sa  San  Diego  ng  mga  sandah'ng  ini- 
lilibot  ang  prusision  sa  mga  lansangan  ng  bayan.  Siya'y  na- 
balam  ng  ilang  oras  sa  kaniyang  lakad  sapagka't  nahuli  ng 
guardia  sibil  ang  kotsero  na  nakalimot  magtaglay  ng  sedula 
personal  at  dinala  sa  kuartel  upang  iharap  sa  eomandante, 
matapos  mabigyan  ng  ilang  halibas  ng  kulata. 

Muling  napigil  ang  kalesa  upang  paraanin  muna  ang 
prusision  at  ang  kotserong  nabugbog  ay  nag-alis  ng  sombrero 
at  nagdasal  ng  isang  Amd  namin  sa  pagdaraan  ng  isang  la- 
rawan,  ng  isang  bantog  na  banal  mandi'n,  na  nasa  andas. 
Anyong  matandang  may  mahabang  misay  na  nakaupo  sa 
gilid  ng  isang  hukay  na  nasa  ilalim  ng  isang  punong  may 
sarisaring  pinatuyong  ibor».  Isang  kalan  na  may  isang  palayok, 
isang  lusonglusungan  at  isang  kalikut  na  pandurog  ng  hitso 
ang  kaniyang  mga  tanging  kasangkapan,  waring  upang  ipa- 
kilala  na  ang  matanda  ay  naninirahan  sa  gilid  ng  libingan 
at  doon  linuluto  ang   kaniyang  pagkain.    Iyon  ay   si  Matu- 


—  45  — 


salem,  ayon  sa  pananampalaya  sa  Pilipinas;  ang  kaniyang 
kasama  at  marahil  ay  kapanahong  taga  Europa  ay  si  Noel 
nguni't  may  matalaghay  at  masayang  anyo,  kay  sa  kay  Ma- 
tusalem. 

— Nang  kapanahunan  ng  mga  banal — ang  hakahaka  sa 
sarili  ng  kotsero — marahil  ay  walang  guardia  sibil,  sapagka't 
kung  mayroon,  ay  hindi  sila  mabubuhay  ng  malaon  dahil  sa  pa- 
ngungulata. 

Makaraan  ang  matanda  ay  sumunod  ang  tatlong  Haring 
Mago  na  nangakasakay  sa  mga  kabayong  tatalontalon,  la- 
longlalo  na  ang  sa  maitim  na  haring  Melehor  na  waring  ibig 
sagasain   ang  kaniyang   mga  kasama. 

— Wala,  wala  ngang  guardia  sibil  noon — ang  patuloy  ng  kot- 
sero  na  kinai'inggitan  sa  sarili  ang  mga  maliligayang  kapana- 
hunang  iyon. — sapagka't  kung  mayroon  ay  nadala  na  sa  bilag- 
guan  ang  maitim  na  iyan  na  naglililikot  sa  piling  niyang  dala- 
wang  kastila  (si  Gaspar  at  si  Baltazar). 

Nguni't  sa  dahilang  napuna  niya  na  ang  maitim  ay 
may  korona  at  hari  ding  kagaya  ng  dalawang  kastila,  ay 
sumaisip  niya  ang  hari  ng  mga  tagalog  at  nagbuntong- 
hininga. 

— ^Alam    po    ba    ninyo — ang   magalang   na   tanong  kay 
Basilio — kung  ang  paang  kanan  ay  nakakalag  na? 
Ipinaulit  ni  Basilio  ang  katanungan. 
— ^Paang  kanan  nino? 

—  iNang  hari! — ang  sagot  na  maraha't  malihim  ng  kotsero. 
— iSinong  hari? 

— Ang  hari  natin,  ang  hari  ng  mga  tagalog.... 

Si  Basilio  ay  ngumiti  at  ikinibit  ang  balikat. 

Muling  nagbuntonghininga  ang  kotsero.  Ang  mga  taga 
bukid  ay  may  isang  alamat  na,  ang  kanilang  hari  umano 
na  nakukulong  at  nakatanikala,  sa  yungib  ng  San  Mateo, 
ay  darating  isang  araw  at  sila'y  palalayain.  Bawa't  isang 
daang  taon  ay  napapati'd  ang  isa  niyang  tanikala,  kaya't 
nakakawala  na  ang  mga  kamay  at  paang  kaliwa:  wala  nang 
natitira  kuneii  ang  paang  kanan.  Kung  nagpupumiglas  6 
gumagalaw  ang  haring  ito  ay  nagiging  sanhi  ng  paglindol  at 
pangingim'g  ng  lupa;  napakalakas,  kaya't  inaabutan  siya  ng 
isang  buto,  na  nadudurog  sa  kaniyang  pisil,  ng  sino  mang 
nakikipagkamay.    Tinatawag  siyang  Bernardo  ng  mga  tagalog, 


—  46  — 

nang  hindi  maalaman  kung  bakit,  marahil  ay  pinagkaka- 
malang  siya  ang  Bernardo  del  Oarpio. 

— Pag  nakakalag  na  ang  paang  kanan — ang  bul6ng  ng 
kotsero  na  tinimpi  ang  isang  buntonghininga — ay  ibibigay 
ko  sa  kaniya  ang  aking  mga  kabayo,  paglilingkuran  ko 
siya  at  magpapakamatay  na  ako  ng  dahil  sa  kaniya.... 
Ililigtas  niya  kami  sa  mga  guardia  sibil. 

At  sinundan  ng  may  hapis  na  tingm  ang  tatlong  haring 
lumalayo  na. 

Sumusunod  ang  dalawang  hanay  na  batang  malulungkot, 
mga  walang  katawatawa,  na  waring  pinilit  lamang.  Ang  ilan  ay 
may  dalang  huepe  at  ang  iba  ay  kandila,  at  ang  iba  ay  parol  na 
papel  na  may  tukod  na  kawayan,  at  nangagtitilian  sa  pag- 
darasal  ng  rosario,  na,  waring  may  kaaway.  Sumusunod  si 
San  Jose  na  nasa  maralitang  andas,  na  ang  anyo  ay  ma- 
lungkot  at  pakumbaba  at  ang  tungkod  ay  may  bulaklak  ng 
asusena,  sa  gitna  ng  dalawang  guardia  sibil  na  wari  nakahuli 
sa  kaniya:  saka  pa  lamang  nataho  ng  kotsero  kung  bakit  gayon 
ang  anyo  ng  santo.  Dahil  sa  siya'y  nagulumihanan  sa  pagka- 
kakita  sa  gu^rdia  sibil  6  kaya'y  dihil  sa  wala  siyang  paggalang 
sa  santong  may  gayong  kaakbay,  ay  hindi  nagdasal  ng  kahit 
isang  requiem  eternam  man  lamang.  Sa  likuran  ng  San  Jose 
ay  sumusunod  ang  mga  batang  babaing  umiilaw  na  nangaka- 
talukbong  ng  panyong  nakabuhol  sa  ilalim  ng  baba,  nagdada- 
sal  din  ng  rosario,  nguni't  hindi  lamang  kasinglakas  ng  mga 
batang  lalaki.  Sa  gitna'y  ilan  ang  may  hilahilang  mumunting 
konehong  papel,  na  ang  buntot  na  papel  ding  ginupit  ay  na- 
kataas  at  naiilawan  ng  isang  munting  kandilang  pula.  Duma- 
dalo  ang  mga  bata  na  dala  ang  mga  laruang  iyon  upang  su- 
maya  ang  prusision .  At  ang  mga  hayuphayupang  matataba't 
mabibilog  na  wari  itlog  ay  masasaya  mandin  kaya't  napapalun- 
dag,  napapagiwang,  nabubuwal  at  nasusunog;  lalapitan  ng  may 
ari  upang  patayi'n  ang  lagablab,  hihip  dito,  hihip  doon,  mapa- 
patay  ang  dingas  sa  kapapalo  at  kung  minsan  ay  umiiyak, 
pag  nakitang  sirasira  ang  laruan.  Malungkot  na  napupuna  ng 
kotsero  na  umuunti  sa  taon  taon  ang  lahi  ng  mga  hayop  na 
papel,  na  waiing  nasasalot  ding  kagaya  ng  mga  buhay  na  ha- 
yop.  Naalaala*  niya,  siya,  ang  binugbog  na  si  Sinong,  ang 
kaniyang  dalawang  magagandang  kabayo,  na  upang  mailayo 
sa  pagkakahawa  sa  sakit,  ay  pinaggugulan  niya  ng  sampung 


—  47  - 


piso  upang  benditahin,  alinsunod  sa  hatol  ng  kura — yaon  ang 
pinakamabuting  panglaban  sa  episootia  na  natagpuan  ng  ktira 
at  ng  Pamahalaan — nguni't  gayon  man,  ay  nangamatay  din. 
Datapwa'y  kinakalamay  niya  ang  sarili,  sapagka't  matapos 
mawisikan  ng  agua  bendita,  matapos  ang  mga  latin  ng  pari 
at  mga  eereinonias,  ay  nagtaglay  ng  ugaling  pagmamataas  ang 
mga  kabayo,  nangagmalaki  na,  ayaw  pasingkdw,  at  sa  da- 
hilang  siya'y  mabuting  kristiano  ay  hindi  niya  mapald,  sa- 
pagka't  sinabi  sa  kaniya  ng  isang  Hermano  tereero  na  ben- 
ditado  ang  mga  kabayong  iyon. 

Ang  panghuli  ng  prusision  ay  ang  Birhen,  suot  "Divina 
Pastora"  na  may  sombrerong  ayos  /rondeuse  na  may  malapad  na 
pardilyas  at  mahahahang  pakpak  ng  ibon  upang  ipakilala  ang  pag- 
lalakbay  sa  Jerusalem.  At  upang  maipahiwatig  ang  panganga- 
nak,  ay  ipinag-utos  ng  kura  na  patambukin  ang  tiyan  at  lag- 
yan  ng  mga  basahan  at  bulak  sa  ilalim  ng  saya,  upang  walang 
mag-alinlangan  sa  kaniyang  kalagayan.  Ang  Birhen  ay  isang 
magandang  larawan,  na  may  anyong  liapis,  na  kagaya  ng 
lahat  ng  larawang  gawa  ng  mga  pilipino,  ayos  na  nahihiya 
dahil  sa  ginawa  sa  kaniya  marahil  ng  P.  Kura-  Sa  dakong 
harapan  ay  may  ilang  kantores  at  sa  likuran  ay  ilang  mu- 
siko  at  ang  mga  kaukulang  guardia  sibil.  Gaya  ng  maaantay 
ay  hindi  kasama  ang  kura,  matapos  ang  kaniyang  ginawa: 
nang  taong  iyon  ay  masama  ang  loob,  sa  dahilang  kinailangan 
niyang  gamitin  ang  boo  niyang  katalinuhan  at  pananalitang 
pasilosilo  upang  ang  mga  taong  bayan  ay  magbayad  ng. 
tatlong  pung  piso  sa  bawa't  isang  "misa  de  aguinaldo"  at 
hindi  dalawang  pu  na  gaya  nang  dating  halaga.. 

— Nagiging  pilibustero  kayo — ang  sabi. 

Lubhang  natutubigan  marahil  ang  kotsero  dahil  sa  mga 
bagay  na  napagkitd  sa  prusision,  sapagka't  nang  makaraan 
ito  at  nang  ipag-utos  ni  Basilio  na  magpatuloy,  ay  hindi  na- 
puna  na  ang  ilaw  ng  parol  ng  karomata  ay  namatay.  Sa  isang 
dako  naman  ay  hindi  rin  napuna  ni  Basilio  sapagka't  na- 
lilibang  sa  pagmamasid  sa  mga  bahay  na  naiilawan,  sa  loob  at 
labas,  ng  mga  parol  na  papel  na  maiinam  ang  ayos  at  iba't 
iba  ang  kulay,  mga  bituwing  nalilibid  ng  bilog  na  may  ma- 
hahabang  palabunt6t,  na  pag  nahipan  ng  hangin  ay  naglala- 
gaslasan,  at  mga  isdang  ang  ulo't  buntot  ay  gumagalaw, 
na  may  baso  ng  ilaw  sa  loob,  na  pawang  nakasabit  sa  ba- 


—  48  — 


lisbisan  ng  bahay  at  siyang  nagbibigay  nang  anyong  masaya. 
Namamasdan  ni  Basilio  na  ang  mga  pag-iilaw  ay  umuunti 
rin,  na  ang  mga  bitwin  ay  nawawala,  na  nang  nakaraang 
ta6n  ay  kakaunti  na  ang  mga  palamuti  at  palawit,  at  nang 
taong  ito  ay  lalo  pa  manding  kaunti  kay  sa  nakaraan .... 
Bahagya  ng  nagkaroon  ng  musika  sa  lansangan,  ang  masa- 
sayang  galawan  sa  mga  kusinaan  ay  hindi  na  namamalas 
sa  lahat  ng  bahay  at  ang  gayon  ay  sinapantaha  ng  bagong 
tao  na  alinsunod  sa  kasamaan  ng  panahon,  ang  asukal  ay 
matumal,  ang  ani  ng  palay  ay  nasira,  nangamatay  ang  ma- 
higit  sa  kalahati  ng  mga  hayop  at  ang  mga  buwis  ay  tu- 
mataas,  nadadagdagan  nang  di  maalaman  kung  bakit  at  sa 
anong  dahil,  samantalang  naglalalo  naman  ang  pamamaslang  ng 
guardia  sibil  na  siyang  pumapatay  sa  kasayahan  ng  mga  bayan. 

Ito  pa  naman  ang  kaniyang  iniisip  nang  madingi'g 
ang  isang  inlto!  na  nagumugong.  Kasalukuyang  nagdaraan 
:sila  sa  harapan  ng  kuartel  at  napuna  ng  isang  bantay 
na  patay  ang  tanglaw  ng  kalesa  at  ang  bagay  na  iyon  ay 
hindi  dapat  manatili.  Sunod-sunod  na  mura  ang  tinanggap  ng 
kaawaawang  kotsero  na  nagsabing  ang  kadahilanan  noon  ay 
ang  kahabaan  ng  prusision,  at  sa  dahilang  pipiitin  at  ila- 
lathala  sa  mga  pahayagan,  sapagka't  lumabag  sa  ipina-uutos 
ay  lumunsad  sa  sasakyan  ang  ayaw  ng  basagulo  at  mahina- 
hong  si  Basilio  at  ipinatuloy  ang  lakad  na  pasan  ang  kani- 
yang  takba. 

Yaon  ang  San  Diego,  ang  kaniyang  bayan,  na  wala 
man  siya  ni  isang  kamag-anak  

Ang  tanging  bahay  na  nakita  niyang  masaya  ay  ang  kay 
kapitang  Basilio.  Ang  mga  tandang  at  mga  inahin  ay  nag- 
iiyukan,  na  sinasaliwan  ng  mga  tunog  ng  wari  nagtatadtad 
ng  karne  sa  sangkalan  at  ng  sagitsi't  ng  mantika  sa  kawali. 
May  handa  sa  bahay  at  umaabot  sa  lansangan  ang  maminsan 
minsang  simoy  na  may  halong  araoy  ng  ginisa. 

Sa  entresuelo  ay  nakita  ni  Basilio  si  Sinang,  na  pandak 
ding  gaya  ng  makilala  ng  aming  mangbabasa,  kahit  tumaba 
at  lalo  pang  bumilog  sapol  ng  magka-asawa.  At  siya'y  na- 
pamangha  nang  makitang  kausap  ni  kapitang  Basilio,  ng 
Kura  at  ng  alperes  ng  guardia  sibil  ang  mag-aalahas  na  si 
•Simoun  na  may  salaming  asul  sa  mata  at  kilos  malaya  ring 
gaya  ng  dati. 


—  49  — 


— Yari  na,  ginoong  Simoun, — ang  sabi  ni  kapitang  Ba- 
silio— tutungo  kami  sa  Tiani  upang  tingnan  ang  inyong  mga 
hiyas. 

— Ako  ma'y  paparoon  din — anang  alperes — sapagka't  kai- 
langan  ko  ang  isang  tanikala  sa  relos,  nguni't  mayroon  akong 
maraming  gawain ....  Kung  iibigin  sana  ni  kapitang  Basilio 
na  siya    na  ang  mamanihala . .  . . 

Malugod  na  sumang-ayon  si  kapitang  Basilio  at  sa  da- 
hilang  ibig  niyang  makasundo  ang  militar  upang  huwag  si- 
yang  magambala,  sa  paggambala  sa  kaniyang  mga  tao,  ay 
ayaw  tanggapin  ang  halagang  pinagpipilitang  dukutin  ng  al- 
peres  sa  bulsa. 

—  ilyon  na  ang  aking  pamasko! 

—  iHindi  ko  mapapayagan,  kapitan,  hindi  ko  mapapa- 
yagan ! 

—  iSiya,  siya!  iSaka  na  tayo  magtuos  sa  huh'! — ang 
sabing  mapagparaya  ni  kapitang  Basiiio. 

Ang  Kura  man  ay  nangangailangan  din  ng  hikaw  at 
ipinagbilin  sa  kapitan  na  ipakibili  na  siya. 

— Ang  ibig  ko  ay  yaong  mabuti.    Saka  na   tayo  mag- 

tuos. 

— Huwag  kayong  mag-alaala  P.  Kura, — ang  sabi  niya, 
na  ibig  ding  makasundo  ang  nasa  dako  ng  simbahan. 

Isang  patibay  na  ma3ama  ng  kura  ay  ikagagambala  niya 
ng  malaki  at  ibayo  pa  ang  magugugol :  ang  hikaw  na  iyon 
ay  isang  sapilitang  handog.  Samantala  nama'y  pinupuri  ni 
Simoun  ang  kaniyang  mga  hiyas. 

—  i  Nakagugulat  ang  taong  ito!, — ang  sabi  sa  sarili  ni  Ba- 
silio — sa  lahat  ng  pook  ay  nakapangangalakal . .  . .  At  kung 
paniniwalaan  natin  ang  ildn,  ay  binibili  niya  sa  ilang  ginoo, 
sa  munting  halaga,  ang  mga  ipinagbili  din  niyang  hiyas 
upang  ipang-alay . .  . .  iAng  lahat  ay  nakapangangalakal  sa 
Sangkapuluang  ito.    Kami  lamang  ang  tanging  hindi! 

At  nagpatuloy  sa  kaniyang  bahay,  sa  bahay  ni  kapi- 
tang  Tiago,  na  tinatahanan  ng  isang  katiwala.  Inaantay 
siya,  upang  balitaan,  ng  katiwala  na  may  malaking  pag- 
galang  sa  kaniya  mula  noong  makita  siyang  bumubusbos 
na  waring  inahing  manok  lamang  ang  iniiwaan.  Ang  dala- 
wang  raanggagawa  ay  napipiit,  ang  isa'y  matatapon  sana  sa 

malayong  bayan . .  . .  namatay  ang  ilang  kalabaw. 

4 


—  50  — 

—  iAng  dati  rin,  matatandang  balita! — ang  may  yamot 
na  putol  ni  Basilio — iKailan  pa  man  ay  ganyan  ang  pasa- 
lubong  ninyo- sa  akin! 

Ang  binata/y  hindi  ganid,  nguni't  sa  dahilang  madalas 
siyang  makagalitan  ni  kapitang  Tiago,  ay  iginaganti  naman 
niya  sa  kaniyang  mga  napag-uutusan.  Ang  matanda'y  nag- 
apuhap  ng  bagong  balita. 

—  INamatay  ang  isa  nating  mangsasaka,  ang  matandang 
bantay  sa  gubat,  at  hindi  pumayag  ang  kura  na  malibing 
ng  libing  mahirap,  sapagka't  mayaman  daw  ang  panginoon! 

— <iAt  sa  an6  namatay? 
— iSa  katandaan  na! 

—  iBa,  namatay  sa  katandaan?  Kung  namatay  ng  dahii 
sa  isang  sakit  'man  lamang  sana! 

Ang  ibig  ni  Basilio  ay  may  sakit,  dahil  sa  kaniyang 
hangad  na  makagawa  ng  "autopsia". 

— iWala  na  baga  kayong  maibabalita  sa  aking  bagong 
bagay?  Nawawalan  tuloy  ako  ng  gana  sa  pagkain  dahil  sa 
pagbabalita  ng  mga  bagay  na  gaya  rin  ng  dati.  ^May  ba- 
lita  baga  kay6ng  ukol  sa  Sapang? 

Isinalaysay  ng  matanda  ang  pagkakabihag  kay  kabisang 
Tales.  Si  Basilio  ay  napahintong  nagmumunimuni  at  hindi 
umimik.    Hindi  na  nakakain. 

VI 

SI  BASILIO 

Nang  ang  mga  kampana'y  nagrerepike  na,  dahil  sa  misa  sa  ha- 
ting  gabi,  at  nang  ang  mga  may  ibig  pa  sa  mahimbing  na  pagtulog 
kaysa  mga  kapistahan  ay  nagigising  at  bumubulong  l>ulong  dahil 
sa  kaingayan,  ay  (iahandahang  pumanaog  si  Basilio  at  nag- 
paligid  ng  makalawa  6  makaitlo  sa  ilang  lansangan,  at  nang 
matunayang  walang  sumusunod  at  nakababatyag  sa  kanya  ay 
nagliglig  sa .  mga  landas  na  di  pinagdaraanan  ng  maraming 
tao  at  tinungo  ang  dating  gubatan  ng  mga  Ibarra,  na  nabili 
ni  kapitang  Tiago,  nang  inangking  at  ipinagbiJf  ng  Pama- 
halaan  ang  mga  pag-aari  noon. 

Sa  dahilang  ang  Pasko  ng  .  Panganganak  sa  taong  yaon  ay 
natauiasa  paglilt  ng  buwan  ay  laganap  doon  ang  kadiliman.  Ang 


—  51  — 


pagrerepike  ay  huminto  at  ang  mga  tugt6g  na  lamang  ang 
nadidingi'g  sa  katahimikan  ng  gabi',  sa  gitna  ng  lagaslas  ng 
mga  dahong  pinagagalaw  ng  simtiy  at  mga  dagundong  ng 
alon  ng  kalapit  na  lawa,  na  wari'y  hilik  ng  kadalagahang  na- 
lululong  sa  isang  mahimbing  na  pagtulog. 

Ang  binata  ay  patungong  lumalakad  na  waring  ibig 
makaaninag  sa  gitna  ng  kadiliman,  may  gun  guni  siyang 
taglay  dahil  sa  pook  at  mga  sandaling  iyon.  Maminsanminsa'y 
itinataas  ang  ulo  upang  tanawin  ang  mg;i  bituwin  sa  pag- 
itan  ng  mga  dahong  matataas  ng  kakahuyan,  at  pagkatapos 
ay  ipinagpapatuloy  ang  lakad  na  hinahawi  ang  mga  sanga  at 
siit  na  nakasasagabal  sa  kaniya.  Kung  minsan  ay  bumabalik 
sa  pinanggalingan,  ang  kaniyang  mga  paa'y  nasasalabld  sa 
isdng  punong  maliit,  masasagasasa  isang  ugatna  nakalabas  sa  lupa 
6  sa  isang  sangang  bakli.  Nang  makaraan  ang  kalahating 
oras  ay  nakarating  sa  isang  munting  batis  na  sa  kabilang 
pangpang  ay  may  isang  waii  bundokbundukan,  na  sa  gitna 
ng  kadiliman  ay  nagaanyong  malaking  bundok.  Tinawid  ni 
Basilio  ang  sapa,  sa  tulong  ng  pagpapalungdaglundag  sa  mga 
bato  na  namumukod  sa  kaitiman  sa  ibabaw  ng  kinang  ng 
tubig,  umakyat  sa  bundokbundukan  at  tinungo  ang  isang 
munting  pook  na  nakukulong  ng  matanda't  sirasirang  muog. 
Tinungo  ang  puno  ng  baliting  malaki',  mahiwag^,,  matanda,  (na 
binubuo  halos  ng  mga  ugat  na  pataas  at  paibaba  na  wari  mga 
sangang  nangagkasalasalabid)  na  nakatayo  sa  kalagitnaan. 

Huminto  sa  piling  ng  isang  bunton  ng  bato,  nag-ali's  ng 
sombrero  at  waring  nanalangin.  Yaon  ang  libingan  ng  ka- 
niyang  Ina,  at  ang  unang  dinadalaw  niya  ay  ang  libingang 
iyong  walang  nakababatid,  walang  nakamamalay.  Sa  dahi- 
hilang  sa  kinabukasan  ay  dadalaw  sa  mag-aanak  ni  kabisang 
Tales,  ay  sinamantala  niya  ang  gabing  yaon  upang  gurnanap 
sa  gayong  kautangan. 

Naupo  sa  isang  bato  at  waring  nag-iisip.  Sumipot  sa 
kanyang  pagbubulaybulay  ang  mga  panahong  nakaraan  na 
waiing  isang  maitim  at  mahabang  badha  na  mapulapula  sa  si- 
mula,  matapos  ay  nakapangingilabot,  may  bahid  na  dugo,  at  sa 
huli'y  maitim,  maitirn,  abuhing  malitiaw  at  untiunting  lumi- 
liwanag.  Ang  dakong  dulo  ay  hindi  mamalas  sapagka't  na- 
kakanlong  sa  isang  ulap  na  nagbabanaag  ng  liwanag  at  pag- 
bubukang  hwayway  


—  52  — 


May  labing  tationg  taon  nang  ganap  na  ganap  na  namatay 
doon  ang  kanyang  ina,  sa  gitna  ng  karalitaan,  nang  isang  magan- 
dang  gabi  na  ang  buwan  ay  maliwanag  at  ang  mga  kristiano  sa 
boong  mundo  ay  naggagalak.  Sugatin  at  pipilay-pilay  siyang 
nakarating  doon  sa  pagsunod  sa  kanyang  ina,  at  ito  naman 
ay  baliw  at  lipus  katakutang  lumalayo  na  wari'y  anino  sa  ka- 
niyang  anak.  J)o6n  namatay;  dumating  ang  isang  taong  hindi 
niya  kilala  at  ipinag-utos  sa  kanyang  magbunton  ng  kahoy, 
bigla  siyang  umalinsunod  at  ng  siya'y  bumalik  ay  isa  pang 
hindi  rin  kilala  ang  natagpuan  sa  piling  ng  bangkay  ng 
una.  iAnong  araw  at  gabi  iyon!  Tinulungan  siya  noong 
taong  hindi  kilala  sa  pagbubunton  ng  kahoy  na  pinagsunugan 
sa  bangkay  ng  lalaki,  hinukay  ang  pinagbaunan  sa  kanyang 
ina  at  matapos  abutan  siya  ng  kaunting  kuwalta  ay  ipinag- 
utos  sa  kaniyang  urnalis  sa  pook  na  iyon.  Noon  lamang  niya 
nakita  ang  lalaking  iyon;  matangkad,  mapupula  ang  mata, 
mapuputla  ang  labi,  matangos  ang  ilong.... 

Ulila  ng  lubos,  walang  magulang  at  kapatid,  ay  iniwan 
niya  ang  bayang  iyon  na  mayroong  mga  may  kapangyarihang 
kinasisindakan  niya  at  tumungo  sa  Maynila  upang  pumasok 
na  alila  sa  isang  mayaman  at  mag-aral,  na  gaya  ng  gina- 
gawa  ng  ilan.  Ang  kaniyang  paglalakbay  ay  isang  paglala- 
galag,  puno  ng  pagpupuyat  at  pag-aagam-agam,  na  ang 
gutom  ay  inaalintana.  Ang  ipinangtatawid  kagutuman  niya 
ay  mga  bungang  kahoy  ng  mga  kagubatang  kaniyang  pinag- 
tataguan  kailan  ma't  nakakatanaw  ng  suot  guardia  sibil,  ka- 
suotang  nakapagpapaalaala  ng  pinagbuhatan  ng  kaniyang 
mga  kasawian.  Nang  nasa  sa  Maynila  na  siya,  gulagulanit  ang 
damit  at  may  sakit  pa  ay  dumulog  sa  mga  bahaybahay  at  pu. 
mapasok  na  aiiia.  Ilsang  batang  taga  lalawigan  na  hindi  marunong 
ng  ano  mang  wikang  kastila  at  masasaktin  pa!  iWalang  pag-asa, 
dayukdok  at  hapis  na  gumalagala  sa  mga  lansangan  na  na- 
pupuna  ng  mga  tao  dahil  sa  ayos  na  karumaldumal  ng  ka- 
niyang  daunt!  IMakailang  tinangka  ang  payurak  na  sa  mga 
kabayo,  na  nangagdaraang  parang  kidiat  na  hila  ang  mga 
sasakyang  nagkikinangan  sa  pilak  at  barnis,  upang  matapos 
na  ang  kaniyang  mga  paghihirap!  Salamat  at  nakitang  nag- 
daan  si  kapitang  Tiago  na  kasama  si  tia  Isabei;  kilala  niya 
ang  mga  taong  iyon  mula  sa  San  Diego  at  sa  kaniyang  ka- 
galakan  ay  inakalang  wari  mga  kababayan  niyang  mistula. 


—  53  — 


Sinundan  ang  karuahe,  nawala  sa  kaniyang  paningi'n,  ipi- 
nagtanong  ang  bahay,  at  sa  dahilang  noong  araw  na  iy6n 
pumasok  si  Maria  Clara  sa  kombento  at  si  kapitang  Tiago 
ay  nalulungkot,  ay  natanggap  siyang  alila,  na  walang  upa, 
nguni't  sa  isang  dako  naman  av  may  pahintulot  siyang  ma- 
kapag-aral,  kung  kailan  niya  ibig,  sa  San  Juan  de  Letran. 

Nang  may  ilang  bawan  na  siya  sa  Maynila  ay  pumasok 
sa  "primer  ano"  sa  latin,  kahi't nanglilimahid,  masama  ang  bihis 
at  nakabakya.  Nang  makita  ng  mga  kasamahan  ang  kani- 
yans:  gayak  ay  lumayo  sa  kanya,  at  hindi  siya  kinatungo 
kailan  rnnn  ng  katedratiko,  isang  dominikong  magandang  la- 
laki,  subali  pa  nga't  ikiniikunot  ang  noo  kung  siya'y  ma- 
kita.  Ang  mga  tanging  salita  na  nagamit  ng  dalawa  sa  loob 
ng  walong  liuwang  pasukan  ay  ang  pagbanggit  ng  pangalan 
8a  pagbasa  ng  talaan  at  ang  sag6t  na  adsum  na  itinutugon 
sa  araw-araw  ng  nag-aaral.  iGaanong  kapaitan  ang  linalagok 
niya  sa  tuwing  paglabas  sa  klase  at  ng  mahulaan  ang  sanhi 
ng  inaasal  sa  kanya  ay  gaanong  luha  ang  namulas  sa 
kaniyang  mga  mata  at  gaanong  hinanakit  at  daing  ang  su- 
misilakbo't  iniinis  sa  kaniyang  puso!  iGayon  na  lamang  ang  ka- 
niyang  iyak  at  paghihinagpis  sa  ibabaw  ng  libingan  ng  kaniyang 
ina  na  pinagsasabihan  ng  mga  lihim  niyang  sakit,  kahi- 
hiyan  at  kaapihan,  ng  siya'y  ipagsama  ni  kapitang  Tiago  sa 
San  Diego  ng  magpapasko!  Gayon  man  ay  isinasaulo  niyang 
buongbuo  ang  lisyon  kahi't  marami  ang  hindi  niya  natata- 
rok!  Nguni't  tumiwasay  siya  sa  huli,  ng  makitang  sa  tatlo 
6  apat  na  raang  kasama  niya  ay  may  apat  na  pu  lamang 
ang  natatanong  sapngka't  napuna  sila  ng  paring  nagtuturo 
dahil  sa  kiyas,  6  kaya'y  dahil  sa  isang  kalikutan,  6  kaya'y 
dahil  sa  kinalugdan,  6  kaya'y  dahil  sa  iba  pang  sanhi.  Sa 
isang  dako  naman  ay  nagngalak  sa  gayon  ang  marami  sa 
nag-aaral  sapagka't  hindi  na  sila  mag-iisip  at  magninilay. 

—  Pumapasok  sa  eolegio  hindi  upang  mag-aral  kun  di  upang 
makaraan  sa  paglilitis,  at  kung  naaaiing  maisaulo  ang  aklat 
^.ano  pa  ang  mahihingi?  naaaring  tapusin  din  naman  ang 
pinag-aaralan  sa  sangtaong  pagpasok. 

Si  Basiiio  ay  nakaraan  sa  paglilitis  dahil  sa  pagsagot  sa 
tanging  katanungang  ginawa  sa  kaniya,  nguni't  parang  ma- 
kina,  walang  hinto't  walang  kahingahinga,  at  ang  tinamo 
ay  "aprobado"  sa  gitna  ng  tawanau  ng  mga  lumilitis.  Ang 


—  54  — 


kaniyang  siyam  na  kasama  (sampusampu  kung  litisin  upang 
matapos  agad)  ay  hindi  nagtamo  ng  gayon,  kaya't  nanga- 
takdaang  ulitin   ang  sangtaon  pagkadungo. 

Nang  siya'y  nasa  pangalawang  taon  ay  binigyan  siya 
ng  mabuting  pabuya  ni  kapitang  Tiago,  "sapagka't  nanalo  ang 
manok  niyang  inaalagaan,  at  ibinili  niya  agad  ng  sapatos 
at  sombrerong  pieltro.  Dahil  sa  kanyang  binili  at  sa  mga 
damit  na  ibinigay  sa  kaniya  ng  kaniyang  panginoon,  na  ti- 
natabas  niyang  muli  at  isinusukat  sa  sariling  katawan,  ay 
bumutibuti  ang  kaniyang  ayos,  nguni't  hanggang  doon  na 
lamang  naman.  Sa  isang  dase  na  marami  ang  pumapasok 
ay  lubhang  mahirap  na  mapuna  ng  guro  ang  isang  bata, 
at  ang  nag-naral  na  sa  una  pang  taon  ay  hindi  napatam- 
pok  dahil  sa  katangian  6  kaya'y  hindi  kinaiugdan  ng  nag- 
tuturo  gy  mahirap  nang  mapuna  sa  boo  niyang  pag-aarai. 
Gayon  man  ay  nagpatuloy  din  siya,  dahil  sa  isa  na  sa  ka- 
niyang  hilig  ang  pagkamatiyaga. 

Waring  nagbago  ng  kaunti  ang  kaniyang  kalagayan  ng 
pumasok  sa  pangatlong  taon.  Ang  naging  guro  niya  ay  isang 
dominikong  masaya,  palabiro  at  mapagpatawa  sa  mga  tinu- 
tuman,  napakatamad,  sapagka't  karaniwang  ang  pinapagsa- 
salaysay  ng  katuturan  ng  lisyon  ay  ang  kaniyang  mga  itinatangi 
lamang;  kung  sa  bagay  ay  nasisiyahan  na  sa  kahi't  ano. 
Nang  panahong  iyon  ay  gumagamit  na  si  Basilio  ng  sapa- 
tos  at  mga  barong  malinis  at  pinirinsa.  Sa  dahilang  napuna 
ng  propesor  na  hindi  siya  matatawanin  at  namatyagan  sa 
kaniyang  mga  matang  hapis  at  malalaki  ang  tila  pagtata- 
nong,  ay  ipinalagay  siyang  baliw  at  isang  araw  ay  tinang- 
kang  gipitin  siya  sa  pagtatanong  ng  lisyon.  Sinagot  ni  Ba- 
silio  ng  mula  sa  puno  hanggang  dulo  na  walang  kagatol-gatol 
sa  isa  mang  f:  tinawag  siyang  bui>utok  ng  guro,  nagsalaysay  ng 
isang  bagay  na  ikinatawa  ng  boong  klase,  at  upang  maglalo  ang 
halakhakan  at  matibayan  ang  pagkakapangalan  ay  tinanong 
pa  siya  ng  ilang  4tanong  na  kasabay  ang  pagkindat  sa  mga 
minamabuti,  na  ang  ibig  sabihin  ay: 

— "Tingnan  ninyo't  masasayahan  tayo." 

Noon  ay  marunong  na  ng  wikang  kastila  si  Ba>ilio  at 
nakasagot  nang  walang  nakatawa.  Ang  bagay  na  iyon 
ay  isinama  ng  loob  ng  lahat,  ang  inaantay  na  kamalian  ay 
hindi    sumipot,    walang  napatawa  at  ang  pangyayaring  iyon  ay 


—  55  — 


hindt  naipatawad  sa  kaniya  ng  mabuting  praile,  sapagka't 
sinira  ang  pag-asa  ng  boong  klase  at  pinabulaanan  ang 
hula.  Nguni't  sino  ang  makahihinala  na  lalabas  ang  ano- 
mang  bagay  na  may  kabuluhan  sa  isang  ulong  ang  buhok 
ay  walang  ayos  na  nagtatapos  sa  katawan  ng  isang  indio  na 
masama  ang  sapatos  at  kahahalo  pa  lamang  sa  kaniya  sa  mga 
ibong  mapangunyapit?  At  kung  sa  ibang  paaralan,  na  may  sad- 
yang  pagnanasang  ang  mga  bata'y  matuto,  ay  nagagalak  ang 
mga  nagtuturo  kung  nakakatagpo  ng  gayon,  sa  mga  paaralan 
namang  pinamamahalaan  ng  mga  taong  ang  lalong  marami'y 
nananalig  na  ang  matuto  ay  makasasama  (kun  di  man  sa  lahat 
ay  sa  mga  nag-aaral)  ang  nangyari  kay  Basilio  ay  hindi 
minabuti,  kaya't  hindi  na  siya  natanong  sa  boong  taon.  iSa 
ano  pa't  tatanungin  siyang  rauli  kung  hindi  rin  makapagpa- 
patawa  sa  kangino  man? 

Masama  ang  loob  at  may  tangka,  nang  iwan  ang  pag- 
aaral  ng  nalipat  siya  sa  ika  apat  na  taon  sa  latin.  £Ano  pa't 
mag-aaral,  bakit  hindi  magtulog  na  lamang  na  gaya  ng  iba 
at  umasa  na  sa  isang  pagpapasumala? 

Ang  isa  sa  mga  guro  ay  lubhang  kilala,  naiibigan  ng 
lahat;  kinikilalang  marunong,  dakilang  makata  at  may  mga  pag- 
kukurong  malaya.  Isang  araw  na  kasama  ng  mga  ''eolegial" 
sa  paglilibot  ay  nakagalit  ng  ilang  yseadete'\  na,  naging  sanhi 
muna  ng  simulang  pag-aaway  at  pagkatapos  ay  paghahamunan. 
Ang  pari,  na  marahil  ay  naalaala  ang  kaniyang  mabuting 
kabataan,  ay  nangayag  at  nangakong  bibigyan  ng  mabuting 
nota  ang  sinomang  makilahok  sa  pakikilaban  sa  linggong 
daiating.  Naging  masigla  ang  boong  linggong  yaon:  nagka- 
roon  ng  pulupulutong  na  paglalabang  ginamitan  ng  sable  at 
tungkod  at  sa  isa'y  napatangi  si  Basilio. 

Dinala  siyang  galak  na  galak  ng  mga  nag-aaral  at  ini- 
harap  sa  propesor;  mula  niyon  ay  nakilala  siya  at  kina- 
giliwan.  Dahil  sa  pangyayaring  ito  at  dahil  din  naman  sa. 
kaniyang  pagsusumigasig  sa  pag-aaral  ay  nagtamo  siya  ng 
mga  sobresaliente  at  medalla  pa  ng  taong  iyon.  Sa  nakitang  ito, 
si  kapitang  Tiago,  na  mula  nang  magmonha  ang  anak  ay  may 
pagkamuhi  na  sa  mga  praile,  sa  isang  sandaling  masaya,  ay 
inudywkan  siyang  lumipat  sa  Ateneo  Munieipal,  na  noon  ay 
lubhang  nababantog. 

Isang  bagong  mundo  ang  nahayag  sa  kaniyang  mga  mata, 


—  56  — 


isang  paraan  sa  pag-aaral  na  hindi  man  niya  nahinala  na 
makikita  sa  paaralang  iyon.  Liban  sa  ilang  bagay  na  walang 
malaki'ng  kabuluhan  at  ilang  bagay  na  walang  kapararakan 
ay  hinangaan  ang  patakarang  sinusunod  doon  sa  pagtuturo 
at  lubos  ang  kaniyang  pagkilala  ng  utang  na  loob  sa  pagsu- 
sumakit  ng  mga  guro.  Napapaluha  siya  kung  minsan  at 
naaalaala  ang  apat  na  taong  nakaraan  na  dahil  sa  ka- 
kulangan  sa  magugugol  ay  hindi  siya  nakapasok  doon.  Ki- 
nailangan  niyang  gamitin  ang  lahat  ng  pagsusumikap  upang 
mapantayan  ang  nangagkaroon  ng  mabuting  pasimula  at  na- 
sabi  niya  sa  sarili  na  nang  taon  iamang  na  iy6n  napagara- 
lan  niya  ang  limang  ta6n  ng  "segunda  ensenanza".  Dinaan 
ang  baehillerato  sa  gitna  ng  kagalakan  ng  kaniyang  mga  pro- 
pesor  at  sa  paglilitis  ay  ipinagmalaki  siya  sa  harap  ng  mga 
hahatol  na  dominiko  na  pinaparoon  upang  makibatyag.  Upang 
mapawi  ng  bahagya  ang  kagalakau  ay  tinanong  ang  nililitis 
kung  saan  nag-aral    ng  mga  unang  taon  sa  latin. 

— Sa  San  Juan  de  Letran,  Padre — ang  sagot  ni  Basilio. 

—  iAh!  Sa  lati'n  ay  mabuti — ang  nakangiting  sabi  ng 
dominiko. 

Dahil  sa  kaniyang  hilig  at  ugali  ay  pinili  ang  Medieina; 
ibig  sana  ni  kapitang  Tiago  ang  Dereeho  upang  magkaroon 
ng  abogadong  walang  bayad,  nguni't  hindi  ang  dumunong 
at  makabatid  ng  mga  kautusan  ang  kailangan  lamang  upang 
magkaroon  ng  ipagtatanggol  sa  Pilipinas:  kailangang  magpa- 
nalo  ng  mga  usapi'n  at  upang  ito'y  mangyari  ay  kailangang 
magkaroon  ng  maraming  kakilala,  lakas  sa  itaas,  maraming 
salitang  pasalisalimuut.  Napahinuhod  din  si  kapitang  Tiago 
sapagka't  naalaalang  ang  mga  nag-aaral  ng  Medieina  ay  nag- 
lalamutak  ng  patay:  malaon  nang  humahanap  siya  ng  isang 
lason  na  ipangsusubo  sa  tari  ng  kaniyang  mga  manok  at  ang 
pinakamabuting  nalalaman  niya  ay  ang  dugo  ng  isang  insik 
na  namatay  dahil  sa  sakit  na  si'pilis. 

Gaya  rin  ng  dating  pagsusumigasig,  6  higi't  pa  kung 
mangyayari,  dinaan  ng  binata  ang  mga  ta6ng  pag-aaral  ng 
"facultad",  at  mula  pa  sa  ikatlong  taon  ay  nanggam6t  na 
siya,  na  pinalad  naman,  bagay  na  hindi  lamang  pagsisimula 
ng  isang  magandang  haharapin  kundi  nagbibigay  din  naman 
sa  kaniya  ng  sapat  na  gugugulin  upang  makapagbihis  ng 
mainam-inam  at  makapag-ipon  pa  ng  kaunti. 


—  57  — 


Ang  taong  ito'y  siyang  huh'ng  taon  ng  kaniyang  pag- 
aaral  at  sa  loob  ng  dalawang  buwan  na  latnang  ay  "medieo" 
na  siya,  uuwi  na  sa  kaniyang  bayan,  pakakasal  kay  Juliana 
at  mamumuhay  silang  maligaya.  Ang  pagtatamo  niya  ng 
1  lineneiatura"  ay  hindl  lamang  tiwasay  niyang  inaantay  kun 
di  inaasahan  pa  niyang  magigi'ng  maningni'ng  na  pinakapu- 
tong  ng  kaniyang  kabuhayan  sa  pag-aaral.  Siya  ang  natak- 
daang  bibigkas  ng  talumpating  pagpapasalamat  sa  pagsusuot  ng 
*'muceta",  at  nakikim'kinita  na  niyang  siya'y  nasa  gitna  ng 
Paraninfo,  sa  harap  ng  lnhat  ng  nang  igtuturo,  at  siya  ang 
pinagtitinginanan  at  pinakikinggan  ng  madla.  Lahat  ng  ulong 
iyon  na  bantog  sa  karunungan  sa  Maynila  na  nangakalubog 
halos  sa  kanilang  mga  mueeta  na  iba't  ibang  kulay, 
ang  lahat  ng  babaing  dumalo  dahil  sa  hangad  na  makapa- 
nood  lamang,  na  noong  mga  taong  nakaraan  ay  hindi  man 
siya  napuna,  kundi  man  natingnan  siya  na  may  pagwawa- 
lang  bahala,  ang  lahat  ng  kaginoohang  iyon  na  noong  si- 
ya'y  bata  ay  kaunti  ng  pagulungan  siya  sa  karuaheng 
sinasakyan  sa  gitna  ng  lusakan  na  wari  aso  lamang,  sa  mga 
sandaling  iyon  ay  siya  ang  pakikinggan,  at  ang  mga  tuturan 
naman  niya  ay  mga  maiinam  na  bagay,  yaong  hindi  pa 
nadidinglg  sa  pook  na  iyon;  lilimutin  ang  sarili  upang  ala- 
lahanin  ang  mga  kaawaawang  mag-aaral  sa  haharapin,  at 
siya'y  papasok  sa  sosyedad  sa  pamagitan  ng  talumpating 
yaon. 

VII 
SI  SIMOUN 

Ang  mga  bagay  na  ito'y  siyang  naii'sip  ni  Basilio  ng 
dumalaw  sa  libingan  ng  kaniyang  ina.  Babalik  na  siya  sa 
bayan,  ng  tila  nakabanaag  ng  liwanag  sa  lo6b  ng  kakahu- 
yan  at  nakadingt'g  ng  lagitlit  ng  mga  sanga,  yabag  ng  paa 

at  lagaslas  ng  dahon  Ang  ilaw  ay  nawala,  nguni't  ang 

yabag  ay  ttnti-unting  lumalapit  at  nakita  niya  ang  isang 
anino  sa  gitna  ng  pook  na  iyon  at  ang  tinutungo  ay  ang 
kaniyang  kinalalagyan. 

Si  Basilio  ay  sadyang  hindi  mapamahiin  at  lalo  na  nga 
ng  makabiyak  na  siya  ng  maraming  bangkay  ng  tao  at  na- 
kapangalaga  sa  di  kakaunting  naghihingalo :  nguni't  ang  ma- 


—  58  — 


tatandang  alamat  na  ukol  sa  nakapangnigilabot  na  pook  na 
iyon,  ang  oras  ng  gabi,  ang  kadiliman,  ang  malungkot  na 
simoy,  at  ang  mga  ilang  kasaysayang  napakinggan  nang  siya'y 
musmos,  ay  nakasindak  din  sa  kaniyang  kalooban  at  naram- 
daman  niyang  ang  kaniyang  pusd'y  tumitibok  ng  malakas. 

Ang  anino'.y  tumigil,  sa  kabilang  ibayo  ng  baliti,  na 
nakikita  ng  binata  sa  puwang  ng  dalawang  ugat  na  sa 
katandaan  ay  waring  dalawang  sanga  na.  Kinuha  sa  ilalim 
ng.damit  ang  isang  ilawang  may  malakas  na  lente  na  ini- 
lagay  sa  lupa  at  nakaliwanag  sa  mga  "botas  de  montar"; 
ang  ibang  dako  ng  katawan  ay  nababalot  din  ng  kadiliman. 
Waring  hinalungkat  ng  anino  ang  mga  bulsa  at  pagkatapos 
ay  tumungo  upang  ikama  ang  dahon  ng  isang  asarol  sa 
isang  malaking  tungkod:  nagulat  si  Basilio  ng  makitang 
kaanyo  yaon  ng  mag-aalahas  na  si  Simoun.  At  siya  ngang 
talaga. 

Hinuhiikay  ng  mag-aalahas  ang  lupa  at  maminsan- 
minsa'y  naliliwanagan  ng  ilaw  ang  mukha:  wala  ang  sala- 
mlng  nakapagpapabago  ng  anyo.  Si  Basilio  ay  nangilabot. 
Yaon  din  ang  taong  may  labing  tatlong  taon  nang  humu- 
kay  doon  ng  paglilibingan  sa  kaniyang  ina,  tumanda  nga 
lamang;  ang  buhok  ay  pumuti  at  nagkaroon  ng  bigote  at 
balbas,  nguni't  ang  paningin  ay  hindi  nagbabago,  yaon  din 
ang  dating  anyong  malungk6t,  yaon  din  ang  ulap  ng  noo, 
ang  malakas  na  bisig  ay  yaon  din,  tuyo  nga  lamang  ng 
kaunti,  yaon  ding  kaloobang  masulak.  Ang  mga  alaala  sa 
nakaraan  ay  muling  umali  sa  kanya:  wari'y  naramdaman 
ang    init  ng  siga,  ang  gutom,  ang  kaniyang  panglulupaypay 

noon,   ang   amoy   ng  lupang  nabungkal   Ang  pagkaka- 

tuklas  na  ito'y  nakapangilabot  sa  kaniya.  Kung  gayon  ay  ang 
mag-aalahas  na  si  Simoun,  na  inaakalang  indio  ingles, 
portug^s,  amerikano,  mulato,  Oardenal  Moreno,  Emineneia 
Negra,  ang  budhing  nag-iiudyok  ng  masama  sa  Oapitan 
General,  gaya  ng  tawag  ng  ilan,  ay  dili  iba  pala't  ya6ng 
mahiwagang  tao  na  ang  kaniyang  pagsipot  at  pagpanaw  ay 
nataon  sa  pagkamatay  ng  magmamana  sa  mga  lupaing  ya6n. 
Nguni't  ^sino  ang  Ibarra,  doon  sa  dalawang  taong  kaniyang 
nakaharap,  ang  buhay  6  ang  patay? 

Ang  katanungang  ito  na  itinatanong  niya  sa  sarili,  kai- 
lan    nia't    napagsasalitaan    ang    pagkamatay    ni    Ibarra,  ay 


—  59  — 


muling  pnmasok  sa  kaniyang  pag-iisip  sa  harap  ng  mahi- 
wagang  taong  yaon. 

Ang  namatay  ay  may  dalawang  sugat  na  gawa  ng  punglo, 
ayon  sa  kaniyang  napag-aralan  pagkatapos,  at  marahil  iyon 
-ay  gawa  ng  paghahabulan  sa  lawa.  Kung  gayon  ay  si  Ibarra 
ang  namatay  na  naparoon  upang  mamatay  sa  libingan  ng 
mga  magulang,  at  ang  nasang  sunugin  ang  kaniyang  bang- 
kay  ay  marahil  nakuha  sa  ugali  sa  Europa  na  doo'y 
sinusunog  ang  patay.  Kung  gay6n  ay  sino  ang  isa  pa, 
ang  buhay,  ang  Simoung  ito  na  manghihiyas,  na  noon  ay 
^nyong  dukhangdukha  at  ngayo'y  mayamangmayaman  at 
kaibigan  ng  mga  may  kapangyarihan?  Doo*y  may  lihim 
na  sa  kalamigang  loob  ng  ating  nag-aaral  ay  ninasang  ta- 
huin,  at  inantay  ang   kailangang  pagkakataon. 

Samantala  nama'y  hukay  ng  hukay  si  Simoun,  nguni't 
namasdan  ni  Basilio  na  nanghina  na  ang  dating  lakas:  si 
Simoun  ay  humihingal,  hirap  sa  paghinga  at  sa  bawa't 
sandali  ay  tumitigil. 

Si  Basilio'y  nanganib  na  baka  siya  makita,  kaya't  sa 
biglang  udyok  ng  kalooban  ay  tumindig  sa  kinauupan  at 
nagsabing    walang    pagbabago  ang  boses: 

— ^Matutulungan  ko  po  ba  kayo,  ginoo....? — ang  ta- 
tiong,  ng  makaalis  sa  kinakanlungan. 

Si  Simoun  ay  umunat,  lumundag  na  wari'y  tigreng  na- 
bigla,  idinukot  ang  kamay  sa  bulsa  ng  amerikana  at  tining- 
nang  namumutla  at  kunot  ang  noo  ang  nag-aaral. 

— May  labing  tatlong  taon  na  ngayong  ako'y  pinauta- 
ngan  ninyo  ng  loob,  ginoo, — ang  patuloy  na  walang  tigatig 
ni  Basilio — sa  pook  ding  ito,  sa  paglilibing  sa  aking  ina, 
kaya't  ik;ililigaya  ko  ang  matulungan  naman  kayo. 

Dinukot  ni  Simoun  sa  kaniyang  bulsa  ang  isang  rebol- 
ber,  na  hindi  inilalayo  sa  bagongtao  ang  paningin .  Nadingig 
ang  lagitlit  ng  isang  armas  na  iniakma. 

— iSino  po  ba  ako  sh  akala  ninyo? — ang  sabing  humak- 
bang  ng  dalawang  hakbang   na  paurong. 

— Isa  pong  taong  aking  iginagalang — ang  sagot  ni  Ba- 
silio  na  may  pakagulumiha nan,  sapagka't  inaakalang  yaon  na 
ang  huli  niyang  sandali, — isung  taong  tangi  sa  akin,  inaa- 
kala  ng  lahat  na  patay  na,  at  taong  ang  kaniyang  mga 
kasawian  ay  dinamdain  kong  palagi. 


—  60  — 


Isang  lubos  na  katahimikan  ang  sumunod  sa  mga  sali- 
tang  ito,  katahimikang  inaring  am6y  kabilang  buhay  ng  bi- 
nata.  Gayon  man,  makaraan  ang  isang  mahabang  pag-aa- 
linlangan,  ay  linapitan  "siy4  ni  Simoun  at  piniglan  sa 
balikat  at  sinabi  sa  kaniyang  ang  boses  ay  nanginginig,  na; 

— Basilio,  nakababatid  kayo  ng  isang  lihim  na  mangyaya- 
ring  ikasawi  ko  at  ngayo'y  nakatuklas  ng  isa  pa,  na  knng 
mabansag  ay  makasisira  sa  aking  layon,  kaya't  ang  boo 
kong  buhay  ay  nasa  kamay  ninyo.  Upang  ako'y  tumiwasay  at 
alangalang  sa  ikaaayos  ng  inaakala  kong  gawin  ay  dapat 
kong  sagkaan  ang  iyong  mga  labi,  sapagka't  iano  ang  kabuluhan 
ng  buhay  ng  isang  tao  sa  kalakhau  ng  bagay  na  aking  ti" 
nutungo?  Mainam  ang  pagkakataon,  walang  nakababati'd  ng 
aking  pagparito,  ako'y  may  sandata,  kayo'y  wala;  sa  mga 
tulisan  ibibintang  ang  kamatayan  ninyo  kun  di  man  sa  isang 
bagay  ng  kabilang  mundo..  ..  nguni't,  gayon  man  ay  babayaan 
kong  kayo'y  mabuhay  at  inaakala  kong  hindi  ko  ipagdaramdam 
sa  huli  ang  gayon.  Kay6'y  nagsumakit,  nakipagtunggali  ng  lub~ 
hang  tiyaga....  at  gaya  ko  rin  kayong  may  kailangang  ma- 
kipagtuiis  sa  sosyedad;  ang  kapatid  ninyong  munti  ay  pinatay» 
ang  inyong  ina'y  naulol,  at  hindi  pinag-usig  ng  sosyedad  ni 
ang  nakamatay  ni  ang  nagpahirap.  Tayong  dalawa'y  nabi- 
bilang  sa  mga  uhaw  sa  katwiran,  at  hindi  dapat  tayong 
magtunggali  kun  di  magtulungan. 

Si  Simoun  ay  humintong  pinigil  ang  buntonghininga  at 
pagkatapos  ay  banayad  na  nagpatuloy  na  palingaslingas  ang 
tingin : 

—  Oo,  ako  nga  iyong  may  labing  tat!6ng  taon  na  ngayon 
nang  naparito,  na  may  sakit  at  karumaldumal  ang  anyo  upang 
dulutan  ng  huling  handog  ang  isang  kaluluwang  magiting  at 
matapat  na  inilaan  ang  biihay  nang  dahil  sa  akin.  Inis  ng 
isang  pamamahalang  masama  ang  hilig  ay  naglagalag  ako 
sa  boong  mundo  at  maghapo't  magdamag  na  pinunyagi  ko 
ang  makapag-ipon  ng  isang  kayamanan  upang  masunod  ang 
aking  layon.  Ngay6'y  nanumbah'k  ako  upang  durugin  ang 
pamamahalang  iyan,  padaliin  ang  kaniyang  pagkabuI6k,  iaboy 
sa  banging  tinutungo,  kahi't  na  kailanganin  kong  gamitin 
ang  pagbaha  ng  luha  atdugo....  Hinatulan  na  ang  kaniyang 
sarili,  yari  na,  at  ayokong  mamatay  ng  hindi  ko  muna  siya. 
makitang  durogdurog  sa  kailaliman  ng  bangi'n. 


—  61  — 


At  iniunat  ni  Simoun  ang  kaniyang  mga  kamay  na  tungo  sa 
lupa,  na  waring  sa  kilos  na  iyon  ay  ibig  palHgiin  doon  ang 
mga  labi  ng  nasira.  Ang  kaniyang  tingig  ay  nagkaroon  ng 
kasindaksindak  at  kalagimlagim  na  tunog,  na  nakapangilabot 
sa  nag-aaral. 

— Sa  tawag  ng  masasamang  hilig  ng  mga  namamahala 
ay  bumalik  ako  sa  Kapuluang  ito,  at  sa  ilalim  ng  anyong 
mangangalakal  ay  linibot  ko  ang  mga  bayanbayan.  Sa  tu- 
long  ng  aking  yaman  ay  napasok  ko  ang  lahat  at  saa't  saan 
man  ay  nakita  ko  ang  pangangamkam  sa  lahat  ng  anyong 
kahalayhalay,  minsan  a>  may  balat-kayo,  minsa'y  lantad  na 
lantad,  minsan  ay  ganid  na  nagpapakasawa  sa  isang  kata- 
wang  patay,  na  gaya  ng  ginagawa  ng  isang  buitre  sa  bang- 
kay,  at  naitanong  ko  sa  sariling  ibakit  hindi  tumitindi  sa 
kaniyang  bituka  ang  kamandag,  ang  ptomaina,  ang  lason  ng 
mga  libingan  upang  mamatay  ang  nakaririmarim  na  ibon? 
Binabayaan  ng  bangkay  na  siya'y  gutayin,  ang  buitre'y  napu- 
pundakanan  sa  laman,  at  sa  dahilang  hindi  ko  makaya  ang 
siya'y  bigyan  ng  buhay  upang  makalaban  sa  nagpapahirap 
sa  kaniya,  at  sa  dahilang  mahina  ang  pagkabulok,  ay  pinasigla  ko 
ang  kayamuan,  aking  inayunan,  ang  pagsaiansang  sa  katwiran 
at  kapaslangan  ay  nag-ibayo  sa  dami;  aking  pinalalo  ang 
pagkakasala,  ang  mga  gawang  malulupit,  upang  ang 
bayan  ay  mahirati  sa  kamatayan :  aking  pinalagi  ang  ligalig 
upang  sa  pag-iwas  dito  ay  humanap  ng  kahi't  anong  kapa- 
raanan;  aking  hinadlangan  ang  pangatigalakal  upang  kung 
mahirap  na  ang  bayan  at  pulubi  na  ay  wala  ng  sukat  ipa- 
nganib;  aking  inudyukan  sa  pangangamkam  upang  magsalat 
aiig  kayamanang  bayan,  at  dahil  sa  hindt  pa  sapat  sa  akin 
ang  mga  bagay  na  ito  upang  gisingin  sa  panghihimagsi'k  ang 
bayan,  ay  sinugatan  ko  ang  bayan  sa  dakong  lalong  dadam- 
damin,  ginawa  kong  ang  buitre   na  ang  lumait  sa  bangkay 

na    nagbibigay    buhay  sa  kaniya  at  k  aniyang  bulukin  

Nguni't  nang  akiu  ng  magagawang  sa  lubos  na  kabulukan, 
ng  pawang  yagit,  na  pagkakahalohalo  ng  maraming  bagay 
na  nakaririmarim,  ay  tumindi  ang  lason,  nang  ang  pagka- 
gahaman  ng  kayamuan  sa  kaniyang  kalituhan  ay  nagdudumali 
na  sa  pagsunggap  sa  lahat  ng  abot  ng  kaniyang  kamay  na 
waring  isang  matandang  babaing  nabigla  ng  sunog,  ay  sasi- 
sipot  kayong  na  n  gangalandakan  ng  pagkakastila,  umaawit  ng 


—  62  — 


pag-asa  sa  Pamahalaan,  bagay  na  hindt  darating;  narito't 
isang  laman  na  kumikilos  dahil  sa  init  at  buhay  na  dala, 
malinis,  bata,  malusog,  kumikim'g  sa  dugo,  sa  kasiglahan,  ay 
biglang  sasusulpot  upang  humandog  na  muli  na  wari  bagong 

pagkain   iAh,  ang  kabataang  kailan  ma'y  mapangarap 

at  kulang  sa  pagkakilala  sa  mga  bagay-bagay,  laging  kasunod 
rig  mga  paroparo  at  mga  bulaklak!  Nangagsapisapi  kay6 
upang  sa  inyong  lakas  ay  mapagtali  ninyo  ng  taling  pulos 
na  bulaklak,  ang  inyong  bayan  at  ang  Espana,  gayong  ang 
tunay  ninyong  ginagawa  ay  ang  pagyari  ng  tanikalang  matigas 
pa  kay  sa  diamante.  iHumihingi  kayo  ng  pagkakapantay- 
pantay  sa  karapatan,  pag-uugaling  kastila  sa  inyong  mga 
hilig,  at  hindi.ninyo  nakikitang  ang  hinihingi  ninyo'y  ang 
kamatayan,  ang  pagkapawi  ng  inyong  pagkamamamayan,  ang 
pagkaduhagi  ng  inyong  inang-bayan,  ang  pananagumpay  n£ 
paniniil!  ^Ano  kayo  sa  araw  ng  biikas?  Bayang  walang 
budhi,  bansang  walang  knlayaan ;  ang  lahat  ng  taglay  ninyo'y 
pawang  hiram,  sampu  ng  inyong  mga  kasiraan.  iHurr/hingi' 
kayong  maging  parang  kastila  at  hindi  kayo  namumutla  sa  kahi- 
hiyan  kung  ipagkait  sa  inyo!  At  kahit  na  ipagkaloob  sa 
inyo  ^ano  ang  inyong  hangad?  <jano  ang  inyong  matatamo? 
Maligaya  na  kayo  kung  maging  bayan  ng  pag-aalsa,  ba- 
yan  ng  mga  digmaan  ng  mga  magkababayan,  republika  ng 
mga  mangdaragi't  at  di  nasisiyahang  l<>6b  na  kagaya  ng  ilang 
republika  sa  timog  ng  Amerika!  iAno  ang  layon  ninyo  sa 
pagtutuid  ng  wikang  kastila;  hangad  na  kahiyahiya  kung 
hindi  lamang  napakasama  ang  ibubunga?  i  Ibig  ninyong  dag- 
dagan  ng  isa  pang  wika  ang  apat  na  pu't  kung  ilan  pang 
ginagamit  sa  Kapuluan   upang  huwag  kayong  laldng  magka- 

antiluhan !  

— Hindi  p6 — ang  tugon  ni  Basilio — kung  dahil  sa  pag— 
kaalam  ng  wikang  kastila  ay  mapapalapit  tayo  sa  Pamabalaan, 
sa  isang  dako  naman  ay  magiging  sanhi  ng  paglalapi'tlapit 
ng  mga  pulo. 

—  iLaking  kamalian! — ang  putol  ni  Simoun — napadadaya 
kayo  pa  maiinam  na  pangungusap  at  hindi  ninyo  tinutungo 
ang  latak  at  sinusuri  ang  huti  niyang  iaanak.  Hindi  ma- 
giging  siyang  karaniwang  salita  dito  kailan  man  ang  wikang 
kastila,  hindi  siya  gagamitin  ng  bayan,  sapagka't  ang  mga. 
bukal    ng    pag-iisip  at    puso    nito    ay     walang  katimbatig. 


—  63  - 


na  salita  sa  wikang  iyan;  bawa't  bayan  ay  may  kaniyang  sarili, 
gaya  rin  naman  ng  pangyayaring  may  sariling  pagdaramdam. 
^An6  ang  gagawi'n  ninyo  sa  wikang  kastila.  kayong  iilang 
gagamit?  Patayin  ang  inyong  katangian,  isailalim  ng  ibang 
utak  ang  inyong  mga  pag-iisip  at  hiudi  kayo  magiging  ma- 
laya  kundi  magiging  tunay  na  alipin  pa  nga.  Ang 
siyam  sa  bawa't  sampu  ninyong  nag-aakalang  kayo'y  mga 
bihasa,  ay  pawang  tumakwil  sa  inyong  tinubuan.  Ang  bawa't 
isa  sa  inyo  na  gumagamit  ng  wikang  iyan  ay  napapabayaan 
ng  lubos  ang  kaniyang  sarili  na  hindi  man  maisulat  ni  ma- 
watasan,  at  iilan  na  ang  nakita  ko  na  nagpapakunwaring  hindi 
nakababatid  ni  ;sang  bigkas  man  lamang  ng  salitang  iyan!  Sala- 
mat  na  lamang  at  mayroon  kay6ng  isang  mulalang  pamaha- 
laang.  Samantalang  ipinipilit  ng  Rusia  ang  wikang  ruso  sa 
Polonia  upang  ito'y  kaniyang  maalipin,  samantalang  ipinag- 
babawTal  ng  Alemania  ang  wikang  pranses  sa  mga  lalawigang 
kaniyang  nasakop,  ang  inyong  pamahalaan  naman  ay  nag- 
pupunyagi  na  huwag  alisin  sa  inyo  ang  sariling  wika,  da- 
tapwa't  kayo,  bayang  kahangahanga  na  hawak  ng  isang  pa- 
mahalaang  hindi  malirip,  kayo'y  nagpupumilit  na  iwan  ang 
inyong  katangian  sa  pagkabansa!  Ang  isa't  isa  sa  inyo  ay 
nakalilimot  na  samantalang  ang  isang  bayan  ay  may  sari- 
ling  wika  ay  taglay  niya  ang  kaniyang  kalayaan,  gaya  rin 
naman  ng  pagtataglay  ng  tao  ng  pagsasarili  sainantalang  ti- 
nataglay  ang  kaniyang  sariling  pagkukuio.  Ang  wika  ay 
siyang  pag-iisip  ng  bayan.  Mabuti  na  lamang  at  ang  inyong 
pagsasarili'y  sadyang  daratfng:  linaandukha  siya  ng  mga  ka- 
laswaan  ng  tao!  

Si  Simoun  ay  huminto  at  pinahid  ng  kamay  ang  noo. 
Ang  buwan  ay  sumisikat  at  inihahatid  doon  ang  kaniyarig 
malamlam  na  liwanag  na  nakalulusot  sa  puwang  ng  mga  sanga. 
Dahil  sa  naliliwanagang  papaitaas  ng  lampara  ang  mag- 
aalahas,  na  matigas  ang  anyo  at  maputi  ang  buhok,  ay  wa- 
ring  isang  multo  ng  kagubatan  na  nagbabalak  ng  kala- 
gimlagim.  Sa  harap  ng  gayong  katitigas  na  sumbat  ay  na- 
katungong  walang  imik  si  Basilio.    Nagpatuloy  si  Simoun: 

— Nakita  kong  binabalak  ang  kilusang  iyan  at  dumanas 
ako  ng  magdamagang  ligalig,  sapagka't  batid  kong  sa  kaba- 
taang  iyan  ay  mayroong  may  taglay  na  katalinuhan  at  pusong 
maitatangi  na  nagpapakululong  sa  Dagay  na  inaakala  nilang 


—  64  — 


mabuti,  nguni't  ang  katotohana'y  gumagawa  ng  laban  sa  ka- 
nilang  bayan . .  . .  Makailang  kong  tinangka  ang  lumapit  sa 
inyo,  hubdin  ang  pagbabalatkayo  at  pawiin  ang  inyong  pag- 
kakamali!  nguni't  sanhi  sa  mga  pagpapalagay  sa  akin  ay 
marahil   masamai'n  ang^  aking  mga  pangungusap  at  magkabiso 

pa'y  magbunga  ng  laban  sa  akin  akala   i  Makaiiang  ti- 

nangka  ko  ang  lumapit  sa  inyong  Makaraig,  sa  inyong  Isa- 
gani!    Maminsan   minsan  ay  naiisip  kong   sila'y  patayin,  li- 

pulin  

Si  Simoun  ay  tumigil. 

— Basilio,  ito  ang  sanhi  kung  kaya  hindi  ko  kayo  pi- 
natay,  at  mahanda  ako,  na  dahil  sa  isang  kabiglaanan,  balang 
araw  ay  ihayag  ninyo  ang  aking  kalagayan ....  Batid  ninyo 
kung  sino  ako,  alam  ninyo  ang  aking  mga  tiniis,  paniwalaan 
ninyo  ako;  hindi  kayo  kabilang  ng  karamihan  na  ang  tingin 
sa  mag-aalahas  na  si  Simoun  ay  isang  magialako  na  nag- 
uudyok  sa  mga  may  kapangyarihan  sa  gawang  pamamaslang 
upang  ang  mga  naapi'y  bumili  sa  kaniya  nghiyas....  Ako 
ay  isang  hukom  na  may  nasang  magparusa  sa  isang  pama- 
mahala,  na,  ang  gagawing  kasangkapan  ay  ang  sarili  niyang 
kasamaan;  bakahin  siya  sa  paraang  siya'y  ayuin....  Kaila- 
ngan  kong  ako'y  inyong  tulungan,  gamitin  ninyo  ang  inyong 
kayang  makaakit  sa  kabataan  upang  labanan  ang  baliw  na 
nasang  makikastila,  pakikiugali,  pagpapantaypantay  sa 
karapatan . .  . .  Sa  landasing  iyan  ay  ang  maging  isang  masa- 
mang  huwad  lamang  ang  matatamo,  at  nararapat  na  ang  bayan 
ay  lumingap  ng  lalong  mataas.  Isang  kabangawan  ang  akitin 
ang  pag-iisip  ng  mga  namamahala;  mayroon  ua  silang  takdang 
balak,  may  piring  ang  mga  mata,  at,  bukod  sa  ang  gayon 
ay  isang  pag-aaksaya  ng  panahon,  ay  dinadaya  pa  ninyo 
ang  bayan  sa  mga  pag-asang  hindi  mangyayari  at  nakatu- 
tulong  pa  kayo  upang  yumuko  sa  harap  ng  nangduduhagi. 
Ang  dapat  ninyong  gawin  ay  samantalahm  ang  kaniyang  mga 
pag-aalinlangan  sa  kapakinabangan  ninyo,  iAyaw  kayong 
ihawig  sa  kastila?  iMabuti!  sa  gayon  ay  magpakatangi  kayo 
sa  pagbabadha  ng  sariling  kaugaiian,  itayo  ninyo  ang  tun- 
tungan  ng  bayang  pilipino . .  . .  <£Aayaw  kayong  bigyan  ng 
pag-asa?  iMabuti  nga!  huwag  kayong  umasa  sa  kaniya,  asahan 
ninyo  ang  sarili  at  kumilos  kayo.  ^Aayaw  kayong  bigyan  ng 
kinatawan   sa    Corte?    i  Lalong  mabuti!    Kahi't  na  kayo  ma- 


—  65  — 


kapagpadala  doon  ng  kinatawan  na  nahalal  ng  ayon  sa 
inyong  hangad,  iano  ang  magagawa  ninyo  roon  kun  di 
malunod  sa  gitna  ng  maraming  tingig  at  sang-ayunan,  sa 
pamamagitan  ng  inyong  pagkakaharap  do6n,  ang  mga  ka- 
paslangan  at  kamaliang  gawni?  Samantalang  laldng 
kaunti  ang  mga  karapatang  ipagkaloob  sa  inyo  ay  lalo  na- 
mang  malaki  ang  inyong  karapatan  sa  pagpawi  ng  pasanin 
at  gantihin  sila  ng  masama  sa  kasamaan.  Kung  ayaw  iturd  sa 
inyo  ang  kanilang  wika  ay  pag-aralan  ninyo  ang  inyo,  inyong 
pakalatin,  bayaang  mamalagi  sa  bayan  ang  sariling  pag-iisip, 
at  sa  pagnanagang  maging  isang  ialawigan  ay  ipalit  ang 
hangad  na  maging  bansa,  sa  paghahakang  sumasalilong  ay 
paghahakang  malaya,  ni  sa  hilig,  ni  sa  salita  ay  huwag 
mangyaring  maipalagay  ng  kastila  na  siya'y  parang  nasa 
bahay  niya  dito,  ni  ipalagay  ng  taga  rito  na  sila'y  kaba- 
bayan  kundi  manglulapig  magpakailan  man,  dayuhan,  at 
sa  malao't  madali'y  tatamuhin  ninyo  ang  inyong  kasarinlan. 
Ito  ang  sanhi  kung  kaya  hangad  kong  kayo'y  mabuhay. 

— Ginoo,  napakalaking  karangalan  ang  ipinagkaloob  ninyo 
sa  akin  sa  pagpapahayag  ng  inyong  mga  balak  upang  hu- 
wag  akong  magtapat  at  sabihin  na  ang  hinihiling  ninyo  sa 
akin  ay  higit  sa  makakaya  ko.  Ako'y  hindi  nakikilahok 
sa  politika,  at  kung  sakaling  linagdaan  ko  ang  kahilingan  sa 
pagtuturd  ng  wikang  kastila  ay  dahil  lamang  sa  nakikita 
kong  iyo'y  makabubuti  sa  pag-aaral,  at  wala  nang  iba.  Ang 
aking  tungo  ay  iba,  ang  hangad  ko'y  mapagaling  lamang 
ang  mga  sakit  na  dinaramdam  ng  aking  mga  kababayan. 

Ang  mag-aalahas  ay  napangiti. 

— iAno  na  lamang  ang  mga  saklt  ng  katawan  sa  sakit 

ng  damdamin? — ang  tanong — iano  na  lamang  ang  kamatayan 

ng  isang  tao  sa  kamatayan  ng  isang  kalipunan?    Balang  araw 

marahil    ay   magiging    isa    kayong   bantog  na  manggagamot 

kung    pababayaang    makapanggamot    na   mapayapa;  nguni't 

lalo   pang   dakila   yaong    makapagbigay  buhay  sa  lugaming 

bayang    it6.    Kayo    iand    ang    ginagawa    ninyong    ukol  sa 

bayang    ito    na    kinakitaan    ng    unang   liwanag,  nagbibigay 

buhay  sa  inyo  at  nagdudulot  sa  inyo  ng  ikatututo?    ^Hindi  ba 

ninyo  alam  na  walang  kabuluhan  ang  buhay  na  hindi  iniuukol 

sa  isang  malaking  layon?  Iya'y  isang  munting  batong  natapon 

ea  kaparangan  na  hindi  kasama  sa  pagkabuo  ng  isang  bahay. 
5 


—  66  - 

— Hindi,  hindi  po  ginoo, — ang  pakumbabang  sagot  ni  Basilio 
— hindi  po  ako  humahalukipkip,  ako'y  gumagawa  na  gaya  ng 
paggawa  ng  iba  upang  maibangon  sa  labi  ng  nakaraan  ang 
isang  bayan  na  ang  kaniyang  mga  tao'y  nagtutulungan  at  ang 
bawa't  isa  sa  kanila'y  dumadamdam  sa  sarili,  ng  budhi't 
kabuhayan  ng  kalahatan.  Nguni't  kahi't  anong  sigabo  ang 
taglayin  ng  mga  tao  sa  ngay6n  ay  nakikilala  namin  na  sa 
malaking  gawaang  bayan  ay  dapat  magkaroon  ng  paghahati- 
hati  ng  gawa;  pinili  ko  ang  aking  gagawin  at  tinungo  ko 
ang  karunungan, 

— Ang  karunungan  ay  hindi  siyang  hantungan  ng  tao — 
ang  wika  ni  Simoun. 

— Siya  ang  tinutungo  ng  mga  bansang  lalong  bihasa. 

—  Oo,  nguni't  parang  isang  kaparaanan  lamang  sa  pag- 
hanap  ng  kaligayahan. 

—  iAng  karunungan  ay  siyang  walang  paglipas,  lalong 
kagalingan  ng  katauhan,  lalong  ukol  sa  sangsinukob — ang 
sagot  ng  binata  sa  isang  sulak  ng  kalooban — Sa  loob  ng 
ilang  daang  ta6n,  pag  ang  katauhan  ay  matalino  na't  na- 
hango  sa  kinalalagyan  sa  ngayon,  pag  wala  na  ang  mga 
lipi,  pag  ang  lahat  ng  bayan  ay  pawang  malalaya  na,  pag 
wala  ng  alipin  at  umaalipin,  sakop  na  bayan  at  nakasasa- 
kop,  pag  ang  naghari  ay  isang  kapangyarihan  na  lamang  at 
ang  tao'y  nagi'ng  mamamayan  ng  sanglupalop,  ay  walang 
malalabi  kundi  ang  pananalig  sa  karunungan,  ang  salitang 
pag-ibig  Fa  bayan  ay  magkakaroon  ng  kahulugang  dalubasang 
pananalig  at  ang  sa  panahong  iyan  ay  magbunyag  ng  kaniyang 
taglay  na  pag-ibig  sa  bayan  ay  marahil  kulungin  na  waring 
isang  mapanganib  na  may  sakit,  isang  manggugulo  sa  pag- 
kakasundo  ng  lahat- 

Si  Simoun  ay  napangiti  ng  malungkot. 

—  Oo,  oo — ang  wikang  iniiling  ang  ulo — datapwa'y  upang 
sumapit  ang  gayong  kalagayan,  ay  kailangang  huw^g  mag- 
karoon  ng  mga  bayang  manggagahi's,  ni  mga  bayang  mang- 
aalipin,  kailangang  ang  tao'y  maging  malaya  saan  man  pu- 
maroon,  matutuhang  igalang  sa  karapatan  ng  iba  ang  kani- 
yang  sariling  pagkatao,  at  upang  mangyari  ito'y  kailangan 
munang  magsabog  ng   maraming   dugo,  ang  pagtutunggali'y 

kailangan   Upang  daigin  ang  matandang  pananalig,  na 

sumisiil  sa  mga  budhi,  ay  kinailangang  ang  marami  ay  ma- 


-  67  - 


tupok  sa  apoy,  npang,  sa  pangingilabot  ng  budhing  bayan  ay 
ihayag  na  malaya  ang  budhi  ng  bawa't  isang  tao.  Kailangan 
din  naman  na  ang  lahat  ay  tumugon  sa  katanungang  sa 
araw-araw  ay  ginagawa  ng  bayan  na  inilalahad  sa  kanila 
ang  kamay  na  nakatanikala .  Ang  pag-ibig  sa  bayan  ay  raa- 
giging  pagkakasala  sa  mga  bayan  lamang  na  manglulupig  sa- 
pagka/t  ang  pagnanakaw  naman  ay  lalagyan  ng  isang  mainam 
na  pangalan;  nguni't  kahi't  magi'ng  wastong-wasto  na  ang 
katauhan  ay  magiging  isang  kabanalan  din  ang  pag-ibig  sa 
tinubuan,  sa  mga  bayang  sakop,  sapagka't  sa  lahat  ng  san- 
dali'y  may  kahulugang  pag-ibig  sa  katwiran,  pag-ibig  sa  ka- 
layaan,  pag-ibig  sa  karangalan.  Ang  kalakhan  ng  isang  tao'y 
hindi  ang  magpauna  sa  kaniyang  kapanahunan,  bagay  na 
hindi  naman  mangyayari,  kundi  ang  hulaan  ang  kaniyang 
mga  adhika,  tugunan  ang  kaniyang  mga  pangangailangan  at 
turuan  siyang  magpatuloy  sa  lakad.  Ang  mga  "genio"  na 
inaakala  ng  karamihan  na  nagpauna  sa  kanilang  kapanahunan, 
ay  namamalas  lamang  na  gayon  sapagka't  tinatanaw  silang 
mula  sa  malayo  ng  mga  sumusuri,  6  inaakalang  daang  taon 
ang  buntot  na  nilalakaran  ng  mga  nahuhuli. 

Si  Simoun  ay  tumigil.  Nang  nakitang  hindi  mapasigabo 
ang  malamig  na  kaluluwang  iyon,  ay  gumamit  ng  ibang  pa- 
ngangatwiran,  at  tumanong  na  iniba  ang  pagsasalita. 

— At  sa  ala-ala  ng  inyong  ina  at  kapatid  iano  ang  gi- 
nagawa  ninyo?  ^sukat  na  ba  ang  sa  taon  taon  ay  pumarito 
at  tumaghoy  na  wari'y  babai,  sa  ibabaw  ng  libingan? 

At  tumawa  ng  pakutya. 

Tumama  ang  tudla;  si  Basilio'y  nagbagong  anyo  at  hu- 
makbang  ng  isang  hakbang. 

—  iAno  ang  ibig  ninyong  gawin  ko? — ang  tanong  na 
nagngangalit — Walang  pagkunan  nang  kailangan,  walang  ka- 
tangian  dmatatamo  ko  baga  ang  katwirang  laban  sa  mga  pu- 
matay  sa  kanila?  Isa  pa  akong  masasawi,  at  madudurog  akong 
kagaya  ng  kaputol  na  salaming  ipukol  sa  isang  batong 
buhay.  iAh,  masama  ang  ginawa  ninyong  ipaalala  pa 
sa  akin,  sapagka't  iya'y  isang  walang  kabuluhang  pagtangki 
sa  sugat. 

— At  kung  ihandog  ko  sa  iny6  ang  aking  tulong? 
Iginalaw  ni  Basilio  ang  ulo  at  nag-isi'p. 

—  iLahat  ng  pagtatagumpay  ng  katwiran,  lahat  ng  higanti 


—  68  — 


sa  lupa,  ay  hindi  makapagbibigay  buhay  pang  muli  sa  isang 
buhok  man  lamang  ng  aking  ina,  hindi  makapagpapasariwa  ng 
isang  ngiti  sa  mga  labi  ng  aking  kapatid !  Matulog  na  silang 
mapayapa....    l&no  ang  mahihita  ko  kahi't  maghiganti? 

— Iwasan  na  tiisin  ng  iba  ang  inyong  tiniis,  upang  sa 
susunod  ay  maiwasang  magkaroon  pa  ng  mga  anak  na  pi- 
natay  at  mga  inang  napilitang  maulol .  Ang  pagpapauman- 
hin  ay  hindi  laging  kabaitan,  siya'y  kasamaan  pag  naguud- 
yok  sa  paniniil;  walang  mang-aalipin  doon  sa  walang  napaa- 
alipin-  iAy!  ang  tao'y  sadyang  may  kasamaan,  na  kailan  ma'y 
nagpapakalabis  pag  nakakatagpo  ng  uma-alinsunod.  Gaya  nin- 
yo'y  ganyan  din  ang  paghahaka  ko,  at  alam  ninyo  kung  ano 
ang  aking  sinapit.  Binabantayan  kayo  gabi't  araw  ng  mga 
may  pakana  ng  inyong  kasawian ;  naghihinalang  kayo'y  nag- 
aantay  ng  isang  sadyang  panahon;  inaakalang  isang  mahigpi't 
na  hangad  na  makaganti  ang  inyong  pagpupunyaging  matuto, 
ang  inyong  hilig  sa  pag-aaral,  sampu  ng  inyong  pananahi- 
mik....  Ang  araw  na  magagawang  kayo'y  pawiin  ay  pa- 
pawiin  kayo  na  gaya  ng  ginawa  sa  akin,  at  kindi  kayo 
papayagang  lumaki,  sapagka't  kayo'y  kinatatakutan  at  kina- 
mumuhian. 

— ^Kamuhian  ako?  iKamuhian  pa  ak6  matapos  ang 
masamang  ginawa  sa  akin? — ang  tanong  na  pamangha  ng 
binata. 

Si  Simoun  ay  humalakhak. 

— Katutubo  ng  tao  ang  mamuhi  doon  sa  inapi  niya,  ang 
sabi  ni  Taeito  na  pinatibayan  ang  quos  Iwserunt  et  oderunt  ni 
Seneea.  Kung  ibig  ninyong  masukatan  ang  mga  ginagawang 
pang-aapi  6  kabutihan  ng  isang  bayan  sa  kapuwa,  ay  wala 
kayong  ibang  dapat  gawin  kundi  tingnan  na  lamang  kung 
kinamumuhian  6  minamahal.  At  sa  ganyan  ay  naliliwanagan 
na  kung  bakit  ang  ilang  yumaman  dito,  mula  sa  mga  mata- 
taas  na  kutungkulang  ginanap,  ay  pawang  pag-alimura  at 
pag-alipusta  ang  ipinatutunkol  sa  kanilang  pinahirapan,  pagbalik 
sa  Espana,    Proprium  humani  ingenii  et  odisse  quem  loeseris. 

— Datapwa'y  kung  ang  mundo  ay  malaki',  kung  binaba- 
yaang  matahimik  sa  kanila  ang  kapangyarihan . .  . .  Kung 
wa)a  akong  ibang  hinihingi  kundi  ang  gumaw&,  bayaan  akong 
mabuhay  

— iAt  magkaroon  ng  mga  anak   na    mapayapa  na  pag- 


—  69  — 


katapos  ay  ilalaan  sa  pahirap — ang  patuloy  ni  Simoun  na 
pakutyang  ginayahan  ang  pag-bigkas  ni  Basilio  ng  mga  sa- 
]ita — IKay  inam  na  kinabukasan  ang  inihahanda  ninyo  sa 
kanila,  at  pasasalamatan  sa  inyo  ang  isang  kabuhayang  pawang 
pangangayupapa  at  paghihirap!  iMabuti,  binata!  Pag  ang 
isang  katawan  ay  hindi  na  kumikilos  ay  hindi  na  kailangang 
siya'y  patibayin.  Dalawang  pung  taong  ganap  na  pagkaalipin, 
na  pangangayupapang  walang  likat,  walang  hulaw  na 
pagkakaratay,  ay  nakalilikha  sa  kaluluwa  ng  isang  pagkahukot 
na  hindi  maitutuwid  sa  isang  araw.  Ang  mabubtiti  6  ma- 
sasamang  kalooban  ay  minamana  at  nagkakasalinsalin  sa  mga 
magulang  at  mga  anak.  Mabuhay  na  nga  ang  inyong  kai- 
gaigayang  mga  paghahaka,  mabuhay  ang  pangarap  ng  alipin  na 
walang  hinihingi  kundi  kaunting  bunot  na  sukat  maibalot 
sa  tanikala  upang  mapahina  ang  kalansing  at  ng  huwag  masu- 
gatan  ang  kaniyang  balat!  Ang  hinahangad  ninyo'y  isang 
munting  tahanan  na  may  kaunting  kaluwagan;  isang  asawa't 
kaunting  bigas:  iyan  ang  lalaking  pinakamagaling  sa  Pilipi- 
nas!  Siya,  kung  ipag-kaloob  sa  inyo  ang  bagay  na  iyan  ay 
akalain   na  ninyong  kayo'y  mapalad. 

Si  Basilio  na  nahiratl  sa  pagsunod  at  sa  pagtitiis  sa 
kainitan  ng  ulo  ng  kapitang  Tiago,  at  nabighani  kay  Simoun 
na  namamalas  niyang  kasindaksindak  at  kakilakilabdt  sa 
gitna  ng  isdng  lagay  na  tigmak  sa  luha  at  dugo,  ay  nagna- 
sang  mangatwiran,  sa  pagsasabing  wala  siyang  kakayahang 
manghimasok  sa  politika,  na  wala  siyang  masasabi,  sapagka't 
hindi  niya  napag-aaralan  ang  bagay,  nguni't  kailan  ma'y  handa 
siyang  maglingkod,  sa  araw  na  hilingm  sa  kaniya,.  na  sa  mga 
sandaling  iyon  ay  wala  siyang  nakikitang  kailangan  liban  sa 
ang  bayan  ay  matuto,  at  ibp.  Pinigil  ni  Simoun  ang  kaniyang 
salita  sa  isang  galaw,  at  sa  dahilang  malapit  nang  mag- 
umaga,  ay  nagsabing; 

— Binata,  hindi  ko  ipinagbibilin  sa  inyo  na  itago  ang 
aking  lihim,  sapagka't  batid  ko  na  ang  pagkamalihim  ay 
isa  sa  inyong  ugaiing  taglay,  at  saka  ang  isa  pa'y  kahi't  na 
ibigin  ninyong  ako'y  isuplong  ay  unang  paniniwaiaan  ang 
mag-aalahas  na  si  Simoun,  ang  kaibigan  ng  mga  may-ka- 
pangyarihan  at  ng  mga  pari,  kay  sa  nag-aaral  na  si  Basilio, 
na  pinaghihinalaan  nang  pilibustero,  sa  dahilang  siya'y  taga 
ritong  natatangi  at  nababantog,  at    sapagka't  sa  ninanasang 


matutuhan  ay  makakatagpo  ng  malalakas  na  kalaban.  Gayon 
man,  kahi't  hindi  ninyo  tinugunan  ang  aking  pag-asa,  sa 
araw  na  magbago  kayo  ng  paghahaka,  ay  hanapin  ninyo  ako  sa 
aking  bahay  sa  Eseolta  at  paglilingkuran  ko  kayo  ng  boong  lugod. 
Napasalamat  si  Basilio  at  lumayo. 

— Namali  kaya  ako  ng  tukoy? — ang  bulong  ni  Simoun 
ng  siya'y  nag-iisa  na — alinlangan  kaya  sa  akin  6  lubhang 
lihim  na  binabalak  ang  kaniyang  higanti  kaya't  ipinanga- 
ngambang  ipagkatiwala  sampu  sa  katahimikan  ng  gabi?  O 
kaya'y  sa  dahilang  pinawi  na  sa  kaniyang  puso  ang  dam- 
daming  pagkatao  ng  mahabang  panahong  pamamanginoon  at 
walang  inilabi  kundi  ang  hilig  pagkahayop  na  mabuhay 
na  lamang  at  magpadami  ng  lipi?  Kung  gayon  ay  sira  ang  bu- 
buan  at  ang  nararapat  ay  tunawing  muli. .  . .  Ang  pagkakamatay 
nga  ay  kailangan  na:  mamatay  ang  mga  walang  kaya  at 
malabi  ang  mga  lalong  malakas. 

At  mapanglaw  na  nagpatuloy,  na  waring  may  katungo: 
— Magtiistiis  muna  kayo,  kayong  mga  nagpamana  sa  akin 
ng  isang  pangalan  at  isang  tahanan,  magtiistiis  muna  kay6? 
Lahat  ay  nawala  sa  akin,  ang  bayan,  ang  kinabukasan, 
sampu  ng  inyong  mga  libingan . .  . .  nguni't  magtiistiis  muna 
kayo!  At  ikaw  budhing  marangal,  dakilang  kaluluwa,  pusong 
mapaglingap  na  nabuhay  sa  ii'sang  hangad  lamang  at  ipinara 
mo  ang  iy6ng  buhay  na  hindi  man  nag-antay  ng  pasasalamat 
at  paghanga  ng  kahit  sino,  magtiis  ka  muna,  magtiis  tiis  ka! 
Ang  mga  kaparaanang  ginagamit  ko  ay  hindi  marahil  ang 
ginamit  mo,  nguni't  siyang  lalong  madali....  Nalalapit  na 
ang  araw,  at  pagliliwanag  ay  ak6  na  rin  ang  magbabalita 
sa  inyo:    iMagtiistiis  muna  kayo! 

VIII 

iMABUTING  PASKO! 

Nang  imulat  ni  Huli  ang  namumuktong  mata  ay  naki- 
tang  madilim  pa  ang  bahay.  Nagtitilaok  ang  mga  manok. 
Ang  unang  pumasok  sa  kaniyang  kalooban  ay  ang  sapantar 
hang  marahil  ay  gumawa  ng  isang  himala  ang  Birhen 
at  ang  araw  ay  hindi  sisilang  kahi't  na  inaanyayahan  ng 
mga  manok. 


—  71  - 


Nagbangon  siya,  nag  ang  tanda,  taimtim  na  dinasal  ang  kani- 
yang  mga  dalangin  sa  umaga  at  lumabas  sa  batalan,  na  pinag- 
iingatang  huwag  may  kumalatis  sa  kaniyang  paglakad. 

Walang  himala:  ang  araw  ay  sisikat  na,  ang  uma- 
ga'y  magiging  maliwanag,  ang  simuy  ay  may  dalang 
lami'g,  ang  mga  bituwin  sa  silanganan  ay  lumalamlam  at  ang 
mga  manok  ay  naglalalo  sa  kanilang  pagtitilaok,  Ang  gayo'y 
malabis  na  paghingi;  madali  pang  magawa  ng  Birhen  ang 
raagpadala  ng  dalawang  daa't  limang  pung  piso!  ^Ano  na 
lamang  sa  kaniya,  siy&  na  Ina  ng  Dios,  ang  magbigay  noon? 
Nguni't  sa  ilalim  ng  larawan  ay  walang  natagpuan  kundi 
ang  sulat  ng  kaniyang  ama  na  humihingi  ng  limang  daang 
pisong  pangtubos..  ..  Wala  ng  daan  kundi  ang  lumakad.  Nang 
makitang  ang  kaniyang  lelong  ay  hindi  kumikilos,  ay  ina- 
kalang  natutulog,  at  nagluto  na  siya  ng  salabat  na  pang- 
agahan.  IKatakataka!  Sisa'y  panatag  at  wari  pang  ibig 
matawa.  iAno  kaya  ang  dinamdam  niya't  naghinagpis  ng 
katakottakot  ng  gabing  yaon?  Hindi  naman  siya  malalayo, 
maaaring  dalawin  sa  tuwing  makalawa  ang  bahay;  makikita 
siya  ng  kaniyang  lelong,  at  tungkol  naman  kay  Basilio  ay 
malaon  ng  alam  ang  masamang  lakad  ng  usap  ng  kaniyang 
ama,  kaya't  madalas  na  sabihin  sa  kaniya  na: 

— Pag  ako'y  naging  mediko  at  makasal  na  tayo  ay  hindi 
na  kakailanganin  ng  ama  mo  ang  kaniyang  mga  tupain. 

, —  iMalaking  kahangalan  ang  nagawa  kong  panggigipus- 
pos! — anya  sa  sarili  samantalang  inaayos  ang  kaniyang 
tampipi.. 

.At  sa  dahilang  nasagi  ng  kaniyang  mga  daliri  ang  agn6s 
ay  'inilapit  sa  kaniyang  labi,  hinagkan,  nguni't  kinuskos  kaa- 
gad  ang  bibi'g  dahil  sa  takot  na  mahawa;  ang  agnos  na  iyon 
na  may  brillante  at  esmeralda  ay  galing  sa  isang  ketongin . .  . . 
iAh!  kung  magkagayon,  kung  siya'y  magkaroon  ng  gayong 
sakit,  ay  hindi  na  siya  mag-aasawa. 

Sa  dahilang  nagllliwanag  na  at  nakita  ang  kaniyang  lelong 
na  nakaupo  sa  isang  sulok,  na  sinusundan  ng  tingin  ang 
lahat  ng  kaniyang  kilos,  ay  kinuha  ang  kaniyang  tampipi 
ng  damit  at  nakangiting  lumapit  upang  humalik  ng  kamay. 
Benindisionan  siya  ng  matanda  na  walang  kaimikimlk.  Nag. 
biro  pa  siya. 

—  Pagdating  ni  tatay  'ay  sabihin  ninyong    napasok  din 


—  72  — 


ako  sa  kolehiyo:  ang  panginoon  ko'y  marunong  ng  kastila. 
Ito  ang  mura  sa  lahat  ng  kolehiyong  makikita. 

At  ng  makitang  napupuno  ng  luha  ang  mga  mata  ng 
matanda  ay  sinunong  ang  tampipi  at  matuling  pumanaog 
sa  hagdanan.  Ang  kaniyang  sinelas  ay  masayang  tumutunog 
sa  mga  baitang  na  kahoy. 

Nguni't  ng  lumingon  upang  tumanaw  pang  muli  sa  kani- 
yang  bahay,  ang  bahay  na  kinapawian  ng  kaniyang  kaba- 
taan,  at  kinasilangan  ng  kaniydng  mga  unang  pangarap  sa 
pagkadalaga;  ng  makita  niyang  malungkot,  nagiisa,  walang 
tao,  sa  mga  durungawang  nakalapat  ng  kaunti  ay  walang 
nakadungaw  at  madilim  na  gaya  ng  mga  mata  ng  isang 
patay;  ng  madingig  ang  mahinang  kaluskos  ng  kakawayanan 
at  nakitang  nangagduduyan  dahil  sa  simuy  sa  umaga  na  wa- 
ring  nagsasabi  sa  kaniyang  "paalam",  ay  nawala  ang  kani- 
yang  maliksing  kilos,  napahinto  siya,  ang  kaniyang  mga  mata'y 
napuno  ng  luha  at  matapos  magpatiupo  sa  isang  sanga  ng 
kahoy  na  nasa  tabing  daan  ay  umiyak  ng  kahapishapis. 

Malaon  nang  nakaalls  si  Huli  at  mataas  ng  lubha  ang 
araw-  Si  tandang  Selo  ay  nakadungaw  at  tinatanaw  ang 
mga  nakagayak  na  taong  tungo  sa  bayan  upang-  magsimba 
sa  misa  mayor.  Halos  lahat  ay  may  dala  6  kaya'y  kilik 
na  batang  lalaki  6  batang  babai  na  nabibihisang  wari'y  tungo 
sa  isang  kapistahan. 

Ang  kaarawan  ng  Pasko  sa  Pilipinas,  ayon  sa  matatanda, 
ay  pista  ng  mga  bata;  marahil  ay  hindi  kasang-ayon  sa 
gayong  akala  ang  mga  bata,  at  mahihinalang  kanila  pang 
kinatatakutan  ang  araw  na  iyon.  At  gayon  nga  marahil, 
sapagka't  ginigising  silang  maaga,  linilinis,  binibihisan 
at  isinusuot  sa  kanila  ang  lahat  ng  kagayakang  bago, 
mahal  at  mainam  na  mayroon  sila,  mga  sapatos  na  sutla, 
malalaki't  m^lalapad  na  sombrero,  damit  na  lana,  sutla  6 
tersiopelo,  kasama  ang  apat  6  limang  maliliit  na  kalmen 
na  may  dalang  ebanhelio  ni  San  Juan,  at  matapos  na 
mataglay  ang  lahat  ng  yaon  ay  dinadala  sila  sa  misa 
mayor  na  kulangkulang  sa  isang  oras  ang  haba,  pinagtitiis 
sila  ng  init  at  singaw  ng  maraming  taong  nagkakasiksikan 
at  nagpapawis,  at  kung  hindi  man  sila  pinagdadasal 
ng  rosario  ay  kailangan  naman  nila  ang  huwag  maglilikot^ 
mayamot  6  makatulog.    Sa  bawa't   kagaslawang  makapagpa- 


—  73  — 


padumi  sa  damit  ay  isang  kurot  6  isang  galit  ang  katugon; 
kaya't  hindi  man  sila  tumatawa  ni  naggagalak  at  nababasa 
sa  kanilang  mga  mata  ang  pag-aalaala  sa  lumang  kami- 
sola  na  pang-araw-araw  at  ang  pag  tutol  sa  tungkol  may 
burda.  Matapos  yaon  ay  dinadala  sila  sa  mga  bahay  bahay 
ng  mga  kamag-anakan  upang  humalik  ng  kamay;  doon  ay 
kailangan  nila  ang  magsayaw,  umawit  at  sabihin  ang  lahat 
ng  ikatutuwang  nalalaman,  sa  ibig  man  6  sa  ayaw,  suot  6 
hindi  man  ang  kanilang  masisikip  na  bihis,  na  kasama  rin 
ang  kur6t  at  galit  pag  sumuway  6  gumawa  noong  bagay  na 
di  iniuutos  sa  kanila.  Binibigyan  sila  ng  kualta  ng  mga 
kamag-anak,  nguni't  karaniwang  hindi  man  nila  masilip  pag- 
katapos,  sapagka/t  kinukuha  ng  kanilang  mga  magulang.  Ang 
tanging  bagay  na  kanilang  napapala  sa  mga  kapistahang 
yaon  ay,  ang  mga  bakas  ng  kurot  na  tinuran,  ang  mga  ka- 
sikipan  at  madalas  pa'y  isang  pagkasira  ng  sikmura  dahil 
sa  pagkabundat  sa  matamis  6  biskotso  sa  bahay  ng  mga 
kamag-anak.  Datapwa'y  yaon  ang  kaugalian  at  ang  mga 
bata'y  pumasok  sa  kabuhayan  sa  gayong  paraan,  na  sa  isang 
dako  y  siyang  pinaka  hindi  malungkot,  ang  pinaka  lalong 
hindi  mahirap  sa  kabuhayan  ng  mga  taong  yaon. 

Ang  mga  taong  may  kagulangan  na,  may  sarili  nang 
pamumuhay,  ay  nakakalahok  din  sa  kapistahang"  itd.  D-tr- 
madalaw  sa  kanilang  mga  magulang  at  mga  minama,  ilulu- 
hod  ang  isang  paa  at  babatiin  ng  magandang  pasko :  ang  ka- 
nilang  aginaldo  ay  isang  matamis,  isang  bungang  kahoy, 
isang  basong  tubig  6  isang  munting  handog  na  walang 
halaga. 

Napagmamasdan  ni  tandang  Seio  ang  pngdaraan  ng  ka- 
niyang  mga  kaibigan  at  malungkot  na  iniisip  na  wala  siyang 
maibibigay  na  aginaldo  sa  kangino  man  ng  taong  iyon  at 
ang  kaniyang  apo  ay  umah's  na  walang  taglay  na  aginaldo 
at  hindi  man  lamang  siya  nabati  ng  magandang  pasko. 
ilsa  kayang  kahinhinan  iyon  ni  Huli  6  isang  pagkalimot 
lamang? 

Nang  sinalubong  ni  tandang  Selo  ang  mga  kamag-anakang 
dumating  na  dala  ang  kanikanilang  mga  anak  ay  hindi 
makabigkas  ng  anomang  salita,  kaya't  sa  sarili  niya'y  na- 
mangha;  walang  nangyari  sa  pagpupumilit,  hindi  nakabanggit 
ng  isa  mang  sabi.    Pinigilan  ang  kaniyang  lalamunan,  pina- 


—  74  - 


iling  ang  ulo,  hindi  rin  maari!  inagnasang  tumawa  at  ang 
kaniyang  mga  labi  ay  kumimbot  lamang!  ang  tanging  na- 
palabas  sa  kaniyang  bibig  ay  isang  ipit  na  tunog  na  kagaya  ng 
sa  hungkoy.    Gulilat  na  nangagkatinginan  ang  mga  babai. 

—  iPipi',  pipi! — ang  sigawang  balot  ng  sindak  at  nangag- 
kagulo. 

IX 

SI  PILATO 

Ang  balita  ng  gayong  kasawian  ay  dumatmg  sa  bayan; 
kinahabagan  ng  ilan  at  kiniMt  na  lamang  ng  iba  ang  kani- 
lang  balikat.  Walang  may  kasalanan  sa  pangyayaring  yaon 
at  ang  sino  ma'y  walang  masisisi. 

Ni  hindi  man  namilig  ang  teniente  ng  guardia  sibil  ;  tu- 
manggap  siya  ng  utos  na  samsamin  ang  lahat  ng  armas,  at 
siya'y  tumupad  sa  kaniyang  katungkulan;  inuusig  niya  ang 
mga  tulisan  kailan  ma't  magagawa  ang  gayon,  at  ng  bihagin 
si  kabisang  Tales  ay  linakad  niya  agad  ang  pag-uusig  at 
inauwi  niyang  baliti  sa  bayan  ang  lima  6  anim  na  taong 
bukid  na  kaniyang  pinaghinalaan,  at  kung  hindi  napasipot 
si  kabisang  Tales  ay  sapagka't  wala  sa  bulsa  ni  sa  balat 
ng  mga  hinuli  na  pinakaigihan  sa  palo. 

Kinibit  ng  uldog  na  tagapangasiwa  sa  haeienda  ang  ka- 
niyang  balikat.  Wala  siyang  pakialam  sa  bagay  na  iyon; 
kagagawan  ng  tulisan!  at  siya'y  tumutupad  lamang  sa  kani- 
yang  katungkulan.  Tunay  ngang  kung  hindi  siya  nagsumb6ng 
ay  hindi  marahil  sinamsam  ang  mga  armas  at  hindi  marahil 
nabihag  si  kabisang  Tales;  nguni't  siya,  si  Fr.  demente,  ay 
kailangan  niya  ang  mag-ingat  at  ang  Tales  na  iyon  ay  may 
isang  tinging  wari'y  humahanap  ng  dakong  patatamaan  sa 
kaniyang  katawan.  Ang  pagsasanggalang  sa  sarili  ay  kat- 
wiran.  Kung  may  tulisan  man  ay  hindi  niya  kasalanan ; 
hindi  niya  katungkulan  ang  umusig:  katungkulan  iy6n  ng 
guardia  sibil.  Kung  si  kabisang  Tales  ay  namalagi  sa  ka- 
niyang  tahanan  at  hindi  naglibot  sa  kaniyang  mga  lupain 
ay  hindi  sana  nabihag.  Yaon  ay  isang  parusa  ng  langit  sa 
lahat  ng  mga  lumalaban  sa  mga  utos  ng  kaniyang  "eor- 
poraeion". 

Nabatid  ni  Hermana  Penehang,  ang  matandang  mapana- 


—  75  — 


tang  pinaglilingkuran  ni  Huli,  ang  nangyari:  bumigkas  ng 
dalawa  6  tatlong  susmariosep ! ,  nag-angtanda  at  nagsabing: 

— Kung  kayatayo  pinadadalhan  ng  Dios  ng  ganyang  parusa, 
sa  kadalasan,  ay  dahil  sa  tayo'y  makasalanan  6  kaya'y  mayroon 
tayong  mga  kamag-anak  na  makasalanan  na  dapat  sanang 
turuan  natin  ng  kabaitan,  nguni't  hindi  natin  ginawa. 

Sa  pagsasabi  nang  "kamag-anak  na  makasalanan"  ay  si 
Huli  ang  tinutukoy;  sa  ganang  sarili  ng  matanda  ay  lubhang 
makasalanan  si  Huli. 

— Sukat  ba  namang  ang  isang  dalagang  maaari  ng  mag- 
asawa  ay  hindi  pa  marunong  magdasal!  Jesus,  anong  laking 
pagkakasala!  ^Dapat  ba  namang  bigkasin  ng  tunggak  na  iy6n 
ang  Dios  ie  Salve  Maria  ng  hindi  humihinto  sa  es  eontigo,  at 
ang  Santa  Maria  ay  walang  patlang  sa  peeadores,  na  gaya 
ng  ginagawa  ng  sino  mang  mabuting  kristiana  na  may  takot 
sa  Dios?  Susmariosep!  iHindi  nakaaalam  ng  oremus  gratiam 
at  ang  sinasabi'y  mentibus  at  hindi  mentibus.  Ang  sino  mang 
makakadingig  sa  kaniya  ay  mag-aakalang  ang  sinabi'y  suman 
sa  ibus.  Susmariosep! 

At  nag-aantandang  wari'y  di  mapalagay  at  nagpapasala- 
mat  sa  Dios  na  pinayagang  mahuli  ng  tulisan  ang  ama  upang 
maah'8  sa  pagkakasala  ang  anak  at  matuto  ng  kabaitan,  na 
alinsunod  sa  sabi  ng  kura,  ay  dapat  taglayin  ng  bawa't  ba- 
baing  kristiana.  At  dahil  dito'y  kaniyang  pinipigil,  hindi  pi- 
nadadalaw  sa  nayon  upang  kalingain  ang  nuno.  Kailangan 
ni  Huli  ang  mag-aral,  magdasal,  basahin  ang  mumunting 
aklat  na  ikinakalat  ng  mga  prayle  at  gumawa  hanggang  sa 
mabayaran  ang  dalawang  daan  at  limang  pung  piso. 

Nang  maalamang  tumungo  si  Basilio  sa  Maynila  upang 
kunin  ang  salaping  naiipon  at  ng  matubos  si  Huli  sa  bahay 
na  pinaglilingkuran,  ay  inakala  ng  babai  na  ang  dalaga'y 
masa3awi  na  at  pakikiharapan  ng  diablo  na  mag-aanyong 
kagaya  ni  Basilio.  iKahit  na  nakaiinlp,  ay  lubhang  makat- 
wiran  iyong  munting  aklat  na  ibinigay  sa  kaniya  ng  kura! 
Ang  mga  binatang  tumutungo  sa  Maynila  upang  mag-aral, 
ay  nangaliligaw  at  nangliligaw  pa  ng  iba.  At  sa  pag-aakalang 
inililigtas  niya  si  Huli  ay  ipinag-uutos  dito  na  basahing  muli't 
muli  ang  aklat  ni  Tandang  Basio  Makunat  at  pinapaparoon 
sa  bahay-pari  upang  makipagkita  sa  kura,  na  kagaya  ng 
babaing  pinakakapuri  ng  prayieng  kumatha. 


—  76  — 


Samantala  nama'y  nagsasaya  ang  mga  prayle;  nanalo  na 
sila  sa  usapin  at  sinamantala  ang  pagkakabihag  kay  kabisang 
Tales  upang  ibigay  sa  humingi  ang  mga  lupain  nito  na  walang 
munti  mang  karangalan,  ni  walang  kahiyahiya.  Nang  dumatmg 
ang  dating  mayarl  at  nabatid  ang  mga  nangyari,  ng  makitang 
inaari  ng  iba  ang  kaniyang  mga  lupaini,  yaong  mga  lupaing 
nagi'ng  sanhi  ng  ikinamatay  ng  kaniyang  asawa't  anak;  nang 
matagpuang  pipi  ang  kaniyang  ama,  ang  kaniyang  anak  ay 
naglilingkod  na  parang  alila,  at  tumanggap  pa  ng  isang  utos,  na 
bigay  ng  tininti  sa  nayon,  upang  alisfn  ang  mga  laman  ng 
bahay  at  iwan  ito  sa  loob  ng  tatlong  araw,  ay  umupo  si 
kabisang  Tales  sa  piling  ng  kaniyang  ama  at  hindi  man 
halos  nangusap  sa  boong  maghapon. 

X 

KAYAMANA'T  KARALITAAN 

Kinabukasan,  sa  gitna  ng  pagkakamangha  ng  boong  nayon, 
ay  nakituloy  sa  bahay  ni  kabisang  Tales  ang  manghihiyas 
na  si  Simoun  na  may  kasamang  dalawang  bataan  na  may 
pasang  malalaklng  takba  na  nababalutan  ng  lona.  Sa  gitna 
ng_  kaniyang  pagdadalita  ay  hindi  naliiimutan  ni  Tales  ang 
magandang  ugali  ng  tagarito,  kaya't  nagugulumihanan  sapag- 
ka't  wala  siyang  sukat  maihandog  sa  dayuhang  yaon.  Datapwa'y 
may  taglay  nang  lahat  ng  bagay  si  Simoun,  mga  alila  at 
kakanin,  at  wala  siyang  nais  kun  di  ang  manirahan  ng  isang 
gabi't  isang  araw  sa  bahay  na  iydn,  sapagka't  siyang  pina- 
kamalaki  sa  nayon  at  sa  dahilang  napapagitna  sa  San  Diego 
at  sa  Tiani,  mga  bayang  inaakala  niyang  may  maraming  ma- 
mimili.  Inusisa,  ni  Simoun  ang  kalagayan  ng  mga  daan  at 
itinanong  kay  kabisang  Tales  kung  sukat  na  ang  kaniyang 
rebolber  upang  makapagtanggol  sa  mga  tulisan . 

— May  mga  baril  na  malayo  ang  abot — ang  sabi  ni  ka- 
bisang  Tales  na  natatanga. 

— Hindi  na  pahuhuli  ang  rebolber  na  ito — ang  sagot  ni 
Simoun  na  nagpaputok,  na  ang  pinatamaan  ay  isang  punong 
bunga  na  may  dalawang  daang  hakbang  ang  layo. 

Namalas  ni  kabisang  Tales  ang  pagkahulog  ng  ilang  bunga» 
nguni't  hindi  umimlk    at  nagpatuloy  sa  pag-fisi'p. 


—  77  — 


Unti  unting  dumadating  ang  mga  taong  akay  ng  kaban- 
tugan  ng  mga  hiyas  na  dala  ng  mag-aalahas:  isa't  isa'y 
nagbabatian  ng  maligayang  pasko,  nangag-uti3ap  ng  tungkol 
•sa  misa,  mga  santo,  masamang  ani,  nguni't  gayon  man  ay 
gugugulin  ang  kanilang  naiipon  sa  pagbili  ng  mga  bato  at 
mga  bagay  bagay  na  galing  sa  Europa.  Bilitang  balita  na 
ang  mag-aalahas  ay  kaibigan  ng  Oapitan  General  at  hindi 
magiging  isang  kalabisan  ang  pakikipagkilala  sa  kaniya  dahil 
•sa  mga  bagay  na  baka,  mangyari. 

Si  kapitang  Basilio  ay  dumating  na  kasama  ang  kani- 
yang  asawa,  ang  kaniyang  anak  na  si  Sinang  at  ang  kani- 
yang  manugang,  na  nangahahandang  gumugol  ng  hindi  bababa 
sa  tatlong  libong  piso. 

Naroroon  si  Hermana  Penehang  upang  bumili  ng  isang 
singsing  na  brillante  na  ipinangako  niya  sa  Birhen  sa  An- 
tipolo;  iniwan  niya  sa  bahay  si  Huli  na  isinasaulo  ang  isang 
munting  aklat  na  nabiK  niya  ng  dalawang  kualta  sa  kura; 
ang  arsobispo  ay  nagbibigay  ng  apat  na  pung  araw  na  indul- 
geneia  sa  sino  mang  bumasa  6  makadingig  ng  pagbasa  ng 
aklat  na  iyon. 

—  Uesus! — ang  sabi  ng  mabait  na  mapanata  kay  kapitana 
Tika — ang  kaawa-awang  batang  iyan  ay  lumaki  ditong  wari'y 
.kabuting  itinanim  ng  tikbalang!..  ..  May  makalimang  pung  ipi- 
nabasa  ko  ng  malakas  ang  aklat  nguni't  walang  naisaulo  ni 
bahagya;  waring  isang  buslo  ang  ulo,  na,  puno  lamang  sa- 
.mantalang  nasa  sa  tubig.  Marahil  ay  hindi  lamang  dalawang 
pung  taong  indulgeneia  ang  aming  tinamong  lahat,  sampu 
>ng  aso't  pusa  sa  pakikingig  sa  kaniya. 

Inihanda  ni  Simoun  sa  mesa  ang  dalawang  takba  na 
4caniyang  dala:  ang  isa'y  malakilaki  kay  sa  isa. 

— Marahil  ay  ayaw  kayo  ng  hiyas  na  double  ni  batong 
huwad  lamang..:.  It6ng  ali — ang  sabing  tinukoy  ni  Sinang 
— ay  brillante  marahil  ang  ibig  

— Iyan  nga  po,  mga  brillante  at  mga  matatandang  bri- 
llante,  mga  matatandang  bato  dha  po? — ang  sagot — ang  mag- 
babayad  ay  si  tatay  at  ibig  niya  ang  mga  matatandang  bagay, 
mga  bato  sa  una. 

Kung  gaano  ang  pagbibiro  ni  Sinang  sa  kakaunti  at  masama 
•pang  latin  na  nalalaman  ng  kaniyang  asawa  ay  gayon  din 
^naman  ang  sa  maraming  latin  na  nalalaman  ng  kaniyang  ama. 


— Sadya  nga  pong  mayroon  akong  mga  hiyas  na  lubhang 
matatanda — ang  sag6t  ni  Simoun,  na  inalis  ang  balot  ng  mun- 
ting  takba. 

Yao'y  isang  sisidlang  baka],  na  patalim  na  kininis,  at 
maraming  palamuting  bronse  at  mga  matitibay  at  pasuotsuot 
na  panara. 

— Mayroon  po  akong  mga  palamuti  ng  liig  ni  deopatra, 
mga  sadyang  tunay,  na  nakuha  sa  mga  piramide,  mga  sing- 
sing  ng  mga  senador  at  mga  ginoong  romano  na  nakuha  sa 
mga.labing  muog  ng  Cartago  

— Marahil  ay  ang  mga  ipinadala  ni  Anibal  ng  matapos 
ang  labanan  sa  Cannes! — ang  sabing  walang  kapingaspingas 
na  biro  at  lipus  kagalakan  ni  kapitang  Basilio. 

Ang  mabuting  ginoo  natin,  kahit  na  nakabasa  ng  mara- 
ming  kasulatan  na  ukol  sa  matatandang  kapanahunan  ay 
hindi  pa  nakakikita  ng  mga  bagay  bagay  ng  panahong  iyon 
dahil  sa  walang  museo  dito  sa  Pilipinas. 

— May  dala  rin  ako  ritong  mga  mahahalagang  hikaw 
ng  mga  marangal  na  babaing  romana,  na  nakuha  sa  bahay 
liwaliwan  ni  Antonio  Mueio  Papilino  sa  Pompeya  

Iginagalaw  ni  kapitang  Basilio  ang  kaniyang  ulo,  na  ang 
ibig  sabihin  ay  alam  niya  ang  mga  bagay  na  tinuran,  at  ni- 
nanasa  niyang  mamalas  kaagad  ang  mga  mahahalagang  la- 
bing  iyon.  Sinasasabi  naman  ng  mga  babai  na  ibig  nilang 
magkaroon  ng  galing  sa  Roma,  mga  kuwintas  na  benendita- 
han  ng  Papa,  mga  religuias  na  nakapagpapatawad  ng  mga  kasa- 
lanan  na  hindi  na  kailangan  ang  mangumpisal,  at  ibp. 

Nang  mabuksan  ang  takba  at  maalis  ang  bulak  na  pana- 
kip,  ay  namalas  ang  isang  lalagyang  puno  ng  singslng,  agnos, 
guardapelo,  krus,  alpiler,  at  ibp.  Ang  mga  brillante  na  si- 
naglitan  ng  mga  batong  may  sarisaring  kulay  ay  kumikinang 
at  nagniningni'ng  sa  gitna  ng  mga  bulaklak  na  ginto  na  iba't 
iba  ang  kulay,  may  gisuk  na  esmalte  at  may  sarisaring  liluk 
at  kudya. 

Inalis  ni  Simoun  ang  bandeha  at  lumitaw  ang  isa  namang 
puno  ng  mga  kahangaliangang  hiyas  na  dapat  ng  makasiya  sa 
pitong  binibini  sa  pitong  araw  na  sa  kinabukasan  ay  magdada6s 
ng  sayawang  parangal  sa  kanila.  Ang  ayos  ay  sarisari,  mga 
pagkakasagli'tsaglit  ng  mga  bato  at  perlas  na  anyong  mga  hayup- 
hayupang  may  mga  kulay  bughaw  at  balok  na  nanganganinag'; 


ang  mga  sapiro,  esmeralda,  rubi',  turkesa  at  brillante  ay  magka- 
kasamang  anyong  tutubi,  paroparo,  panilan,  pukyutan,  uwang, 
ahas,  himbubuli,  isda,  bulaklak,  kumpol,  at  ibp. :  may  suklay  na 
ayos  diadema,  gargantilya,  pamuti  ng  liig  na  perlas  at  brillante, 
na  dahil  sa  kagandahan  ay  hindi  tuloy  napigil  ng  ilang  dalaga 
ang  isang  pahangang  iinaku!  at  si  Sinang  ay  napapalatak, 
kaya't  kinurot  siya  ng  kaniyang  inang  si  kapitana  Tika,  sa- 
pagka't  baka  lalong  mahalan  ng  mag-aalahas  ang  dalang 
lako.  Patuloy  pa  rin  si  kapitana  Tika  sa  pagkurot  sa  kaniyang 
anak  kahit  may  asawa  na. 

— Hayan  po  ang  mga  brillante  sa  una — ang  sabi  ng  mag- 
aalahas — ang  singsing  na  iyan  ay  inari  ng  prineesa  Lamballe, 
at  ang  mga  hikaw  na  iyan  ay  sa  isang  dama  ni  Maria  Anto- 
nieta. 

Ang  itinurd'y  ildng  magagandang  brillante  na  kasinglakL 
ng  butil  ng  mais,  ang  kintab  ay  mangasulngasul,  mainam, 
na  waring  taglay  pa  nila  ang  mga  pangingilabot  noong  ka- 
panahunang  tinawag  na  "mga  araw  ng  hilakbot'' 

—  iAng  dalawang  hikaw  na  iyan! — ang  sabi  ni  Sinang 
na  ang  tingi'n  ay  sa  kaniyang  ama  at  ipinagsasanggalang  ng 
kamay  ang  bisig  na  nalalapit  sa  kaniyang  ina. 

—  Ibang  lalo  pang  matatanda,  ang  mga  romana — ang 
sagot  ni  kapitang  Basilio  na  sabay  ang  kindat. 

Inisip  ng  mapanatang  si  Hermana  Penehang  na  kung 
yaon  ay  ihandog  niya  sa  Birhen  sa  Antipolo  ay  pahihinuhod 
at  ipagkakaloob  ang  kaniyang  pinakamasidhing  hangad:  ma- 
laon  ng  humihingi  siya  ng  is&ng  kababalaghang  bunyag  na 
kahalo  ang  kaniyang  pangalan  upang  huwag  nang  mapawi 
ang  pag-aalala  sa  kaniya  dito  sa  lupa,  at  pagkatapos  ay 
magtuloy  sa  langit,  gaya  ni  kapitana  Ines  ng  mga  kura, 
kaya't  itinanong  ang  halaga.  Nguni't  tatlong  libong  piso 
ang  turing  ni  Simoun.  Ang  matandang  babai'y  nag-ang- 
tanda.  iSusmariosep! 

Inilahad    ni  Simoun  ang  pangatl6ng  lalagyan. 

Punongpuno  ng  mga  orasan,  kalupi,  lalagyan  ng  posporo 
at  mga  agnos  na  pinamutihan  ng  brillante  at  maninipis  na 
mumunting  larawang  esmalte. 

Ang  pang-apat  ay  siyang  kinalalagyan  ng  mga  lagas  na 
bato,  at  ng  buksan,  ay  isang  paghanga  ang  kumalat  sa 
bahay  ;  napapalatak  na  muli  si  Sinang,  kaya't  kinuriit  siya  ng 


—  80  — 


kaniyang  ina,  nguni't  ito  man  ay  nakabitiw  din  ng  isang 
pahangang  iSus  Man'a! 

Hanggang  sa  mga  sandaling  iyon  ay  wala  pang  nakaki- 
kita  ng  gay6ng  karaming  kayamanan.  Sa  kahong  iyon,  na  may 
balot  na  tersiopelong  bughaw  na  mangitimngitim,  na  may  mga 
halang,  ay  namamakas  ang  katunayan  ng  mga  pangarap  sa 
"Isang  libo't  isang  gabi",  ang  pangarap  ng  mga  salamisim 
sa  kasilanganan.  Mga  brillanteng  kasinglaki  ng  mga  gar- 
bansos  na  nagkikinangang  nagtatapon  ng  kislap  na  nakasisira 
ng  mata,  na  waring  ibig  matunaw  6  mag-alab  sa  kintab; 
mga  esmeraldang  galing  sa  Peru  na  iba't  iba  ang  tapyas  f»t 
ayos,  mga  rubi  sa  India  na  mapupulang  wari'y  patak  ng 
dugo,  mga  sapiro  sa  Ceylan  na  bughaw  at  puti,  mga  turkesa 
sa  Persia,  perlas  na  makinis  ang  balat,  na  ang  ilan  sa 
kanila'y  numumulamula,  mangabongabo  at  maitim.  Ang 
makabubulay  ng  anyo  ng  sisidlang  iyon,  ay  yaong  naka- 
kita  lamang  sa  gabi  ng  isang  kuwitis  na  nagsabog  ng  mu- 
munting  liwanag  na  sarisaring  kulay,  na  ang  kinang  ay  na- 
kapagpapalamlam  sa  mga  walang  kupas  na  bituwin. 

Waring  upang  lalong  maragdagan  ang  pagkakamangha  ng 
mga  kaharap  ay  hinalohalo  ni  Simoun  ang  mga  bato  ng 
kaniyang  kayumanggi  at  mahabang  daliri  at  waring  naiigaya 
sa  taginting  at  sa  pagdudulasang  wari'y  patak  ng  tubig  na 
nagbibigay  kulay  sa  bahag-hari.  Ang  kinang  ng  gayong 
maraming  tapyas  at  ang  kahalagahan  nila'y  nakaaakit  sa 
mga  mata.  Si  kabisang  Tales,  na  lumapit  dahil  sa  nasang 
makakita  naman,  ay  ipinikit  ang  mga  mata  at  lumayong 
bigla  na  waring  upang  mapawi  ang  isang  masamang  akala. 
Ang  gayong  karaming  kayamanan  ay  waring  nakaaalipusta 
sa  kaniyang  kahirapan;  naparoon  ang  taong  yaon  na  ipinag- 
paparangalan  ang  kaniyang  malaking  yaman  sa  kasunod  pa 
naman  ng  araw  na  iiwan  niya  ang  bahay  na  iyon  dahil  sa 
kakulangan  sa  salapi  at  sa  sukat  mag-ampon. 

— Narito  ang  dalawang  brillanteng  itlm  na  pinakamalaki 
sa  lahat — ang  sabi  ng  mag-aalahas — mahirap  tapyasan,  sa- 
pagka't  napakatitigas . .  . .  Ang  batong  ito  na  may  kaunting 
kulay  pula  ay  brillante  rin,  gayon  din  naman  itong  berde 
na  marami  ang  nag-aakalang  esmeralda  raw.  Tinawaran  na 
iyan  sa  akin,  ng  anim  na  libong  piso,  ng  insik  na  si 
Quiroga  upang  ibigay  sa  isang  senora  na  malakas  ang  kapit.. 


—  81  — 


At  hindi  pa  ang  mga  kulay  dahon  ang  pinakamahal  sa  lahat, 
kungdi  itong  mga  bughaw. 

At  ibinukdd  ang  tatlong  bato  na  hindi  naman  lubhang 
malalaki  nguni't  lubhang  makakapal  at  mabuti  ang  pagka- 
katapyas,  na  may  kaunting  kulay  bughaw. 

— Kahit  na  mumunti  iyan  kay  sa  mga  kulay  dahon — ang 
patuloy — ay  ibayo  ang  halaga. 

Tingnan  ninyo  it6  na  pinakamaliit  sa  lahat,  na  ang  tim- 
bang  ay  hindi  hihigit  sa  dalawang  kilatis,  nabili  ko  ng  da- 
lawang  pung  libong  piso  at  ngayo'y  hindi  ko  maibibigay  ng 
kulang  sa  tatlong  pung  libo.  Upang  mabili  ko  lamang  iyan  ay 
linakbay  ko  pang  sadya.  Itong  isa  na  nakuha  sa  mina  sa 
Goleonda  ay  tatldng  kilatis  at  kalahati  ang  timbang  at  ang 
halaga'y  higit  sa  anim  na  pung  libo.  Tinatawaran  sa  akin 
iyan  ng  labing  dalawang  libong  libras  esterlinas  nang  Virrey 
sa  India,  sa  pamag-itan  ng  isang  sulat  na  tinanggap  ko 
kamakalawa. 

Sa  harap  ng  gayong  karaming  kayamanan  na  naipon  sa 
kamay  ng  taong  iyon,  na  palagay  na  palagay  kung  mangusap, 
ay  nagdaramdam  ng  wari  y  paggalang  na  may  I  along  sindak 
ang  mga  naroroon ....  Makailang  pumalatak  si  Sinang  at 
hindi  siya  kinurot  ng  kanijang  ina,  sapagka't  natutubigan 
marahil  6  kaya'y  sa  dahilang  inaakala  niya  na  ang  isang 
mag-aalahas  na  kagaya  ni  Simoun  ay  hindi  magnanasang 
magtubo  ng  limang  piso  pa,  humigi't  kumulang,  dahii  sa 
isang  bulalas  na  hindi  napigil.  Ang  lahat  ay  nakatingin  sa 
mga  bato,  walang  nagpapamalas  ng  nasang  humipo,  nanga- 
tatakot.  Natitigilan  sila  dahil  sa  pagkakamangha.  Si  kabi- 
sang  Tales  ay  sa  kaparangan  nakatanaw  at  iniisip  na  ang 
isa  lamang  sa  mga  brillanteng  iyon,  ang  pinakamunti  ma- 
rahil,  ay  sukat  ng  maitubds  sa  kaniyang  anak,  huwag  ma- 
iwan  ang  bahay  at  marahil  ay  maipagpagawa  ng  ibang 
bukid . .  . .  iDios!  idiyata't  ang  isa  lamang  sa  mga  batong 
iyon  ay  mahalaga  pa  kay  sa  tahanan  ng  isang  tao,  sa  ika- 
liligtas  sa  panganib  ng  isang  dalaga,  sa  kapayapaan  ng  isang 
matanda  sa  kaniyang  mga  huling  araw! 

At  dahil  sa  waring  nahuhulaan  ni  Simoun  ang  kaniyang 
iniisip  ay  sinabi  sa  mga  kaharap  na  magkakaanak  na: 

— At  tingnan  ninyo,  tingnan  ninyO;   dahil  lamang  sa  isa 

sa  mg-t  maliliit  na  batong  bughaw  na  ito,  na  waring  walang 
6 


—  82  - 


kamalaymalay  at  di  makasasama  sa  kangino  man,  malinis 
na  waring  buhanging  natanggal  sa  langit,  sa  isa  lamang  nito 
na  ihandog  sa  ukol  na  panahon  ay  nagawa  ng  isang  tao 
ang  ipatapon  ang  kaniyang  kagalit,  isang  magulang  na  may 
inaampong  mga  kaanak,  na  wari'y  nanggulo  sa  bayan . .  . .  at 
dahil  sa  isang  munting  bato  pang  gaya  nito,  mapulang  wari'y 
dugo  ng  pusd,  gaya  nang  nasang  paghihiganti'  at  kumikislap  na 
gaya  ng  luha  ng  mga  ulila  ay  binigyang  laya,  ang  tao'y  naka- 
uwi  sa  kaniyang  tahanan,  napagbalikan  ng  ama  ang  kani- 
yang  mga  anak,  ng  asawa  ang  kaniyang  kabiyak  ng  puso, 
at  marahil  ay  nailigtas  ang  isang  boong  mag-aanak  sa  isang 
maralitang  sasapitin. 

At  samantalang  tinatapiktapik  ang  sisidlan: 
— Mayroon  ako  dito,  gaya  ng  nasa  tataguan  ng  mga 
manggagamot — ang  patuloy  sa  wikang  tagalog  na  hindi  tum- 
pak — ang  buhay  at  ang  kamatayan,  ang  lason  at  lunas,  at 
sa  isang  dakot  na  ito  ay  magagawa  ko  ang  lunurin  sa 
luha  ang  lahat  ng  tao  dito  sa  Pilipinas! 

Ang  lahat  ay  sindak  na  napatingm  sa  kaniya  sa  pagka't  na- 
babati'd  nilang  tunay  ang  sinasabi.  Sa  boses  ni  Simoun  ay 
napupuna  ang  isang  kakaibang  tingig  at  matalas  na  tingin 
ang  wari'y  namumulas  sa  kaniyang  salaming  bughaw  sa  mata. 

Waring  upang  maputol  ang  pagkakamangha  ng  mga 
taong  iyon  sa  pagkamalas  sa  mga  batong  nakita,  ay  itinaas 
ni  Simoun  ang  bandeha  at  inilantad  ang  ilalim  na  pinag- 
tataguan  ng  saneta  sanetorum.  Mga  sisidlang  balat  sa  Rusia, 
na  hiwahiwalay  dahil  sa  mga  halang  na  bulak  ang  siyang 
I)umupun6  sa  kailalimang  ang  balot  ay  tersiopelong  manga- 
bong:»bo  ang  kulay.  Lahat  ay  nag-aantay  na  makakikita  ng 
mga  kahangahanga.  Inaantay  ng  asawa  ni  Sinang  na  maka- 
kita  ng  mga  karbungko,  mga  batong  nag-aapoy  at  kumi'- 
kinang  sa  gitna  ng  kadiliman.  Si  kapitang  Basilio  ay  nasa 
pinto  ng  kabantugan;  makakikita  ng  bagay  na  may  katu- 
turan,  bagay  na  katunayan,  ang  katawan  ng  kaniyang  -mga 
laging  pinangarap. 

— Ang  parauting  ito  sa  liig  ay  kay  Cleopatra — ang  sabi 
ni  Simoun  at  •  maingat  na  kinuha  ang  isang  kahang  lapad 
na  ang  ayos  ay  kalahating  buwan — isang  hiyas  na  hindi 
mahahalagahan,  isang  bagay  na  nararapat  lamang  ilagay  sa 
mga  museo,  sa  mga  pamahalaang  mayayaman  laraang  nauukol. 


Yaon  ay  isang  wari'y  kolyar  na  binubuo  ng  iba't  ibang 
palawi't  na  ginto  na  mga  ayos  anitong  uwang  na  kulay  dahon 
at  bughaw,  at  sa  gitna'y  may  isang  ulo  ng  buitre  na  gawa  sa 
bato,  na  ang  kilabot  ay  katangitangl,  na  napapagitna  sa  da- 
lawang  pakpak  na  nakabuka,  sagisag  at  hiyas  ng  mga  ha- 
ring   babai  sa  Ehipto. 

Nang  makita  ni  Sinang  ay  ikinimbot  ang  ilong  at  ngu- 
muwing  paalipusta  na  '  wari'y  bata,  at  si  kapitang  Basilio 
kahi't  na  may  malaking  hilig  sa  mga  lumang  ari  ay  hindi 
nakapigil  ng  isang  iaba!  na  anak  ng  hindi  kasiyahang  loob 
sa  nakita. 

— Isang  mainam  na  hiyas  na  naingatang  mabuti,  kaya't 
mayroon  nang  dalawang  libong  taon  ang  tanda. 

—  iPsh! — ang  sabing  agad  ni  Sinang  upang  huwag  ma- 
hulog  sa  tukso  ang  kaniyang  ama  at  nang  huwag  bilhin. 

—  iHangal! — ang  sabi  nito,  na  napigil  ang  kaniyang  hindi 
kasiyahang  loob  na  una — <ian6  ang  malay  mo  kung  umalin- 

,  sunod  sa  kolyar  na  iyan  ang  kalagayan  ngayon  ng  kabuhayan 
ng  tao?    Sa  pamag-itan  niyan   marahil  ay  nasilo  ni  deopatra 

si  1  Cesar,  si  Mareo    Antonio   iyan  ay  nakadingi'g  ng 

mga  panunumpa  sa  pag-ibig  ng  dalawang  lalong  bantog  na 
bayani  sa  kanilang  kapanahunan,  iyan  ay  nakadingig  ng  mga 
banggit  na  lubhang  ayos  at  malinis  na  wikang  latin,  at  rna- 
anong  magamit  mo  na  lamang  siya! 

— ^Ako?   Ini    hindi    ko    pa    iyan    tawaran    ng  tatlong 

piso! 

— Kahi't  na  dalawang  pu'y  matatawaran,  gonga! — nng  sa- 
bing  animo'y  may  pagkabatid  ni  kapitana  Tika — mabuti  ang 
ginto  at  maaaring  gawing  ibang  hiyas  kung  tunawin. 

— Ito'y  isang  sinsing  marahil  ni  Sila — ang  patnloy  ni 
Simoun. 

Ang  sinsi'ng  ay  maluwang,  buo  ang  ginto  at  may  isang 
tatak . 

— Iyan  marahil  ang  tatak  na  itinitik  sa  mga  kahatulang 
pagpatay  noong  siya  ang  nag-uutos — ang  sabing  namumutla 
sa  pagkatigagal  ni  kapitang  Basiiio. 

At  tinangkang  siyasatin  at  hulaan  an'g  ibig  sabihin  ng 
tatak,  datapwa'y  kahi't  nagpilit  at  pinihit-pihit  ay  wala  siyang 
nabasa,  sa  dahilang  hindi  siya  maalam  ng  paleogrnfia. 

—  i Napakalalaki    ang  daliri  ni   Sila! — ang    sabi   tuloy — 


—  84  — 


masusuot  na  ang  dalawang  daliri  ng  sino  man  sa  atin;  sina- 
sabi  ko  na  nga,  tayo'y  pumapaurong. 

— Mayroon  pa  akong  mga  ibang  hiyas  dito.... 

— iKung  lahat  ay  kaayos  niyan  ay  salamat! — ang  sag6t 
ni  Sinang — ibig  ko  na  ang  mga  bago. 

Ang  bawa't  isa'y  pumili  ng  isang  hiyas,  may  kumuha 
ng  isang  singsing,  may  isang  orasan,  may  isang  guardapelo. 
Ang  binili  ni  kapitana  Tika  ay  isang  agnos  na  may  kaputol 
ng  bato  na  nadiinan  ng  ating  Poong  Jesucristo  sa  ikatlong 
pagkakadapa;  si  Sinang  ay  isang  hikaw  at  si  kapitang  Ba- 
silio  ay  ang  tali  ng  orasang  pabili  ng  alperes,  ang  mga 
hikaw  ng  babai  na  pabih'  ng  kura  at  iba  pang  bagay  na 
panghandog:  ang  iba  namang  magkakaanak  na  taga  Tiani 
ay  bumili  rin  ng  hanggang  may  ibibili  upang  huwag  ma- 
huli  sa  mga  taga  San  Diego. 

Si  Simoun  ay  namimili  rin  naman  ng  mga  lumang  hiyas, 
nakikipagpalitan,  kaya't  dinala  roon  ng  mga  mapag-impok  na 
ina  ang  mga  hiyas  na  hindi  na  nila  magamit. 

— lAt  kayo,  wala  po  ba  kayong  ipagbibili — ang  tanong 
ni  Simoun  kay  kabisang  Tales,  dahil  sa  nakitang  minamalas 
nitong  may  taglay  na  inggit  ang  mga  pagbibih'  at  pagpa- 
palitan. 

Sinabi  ni  kabisang  Tales  na  ang  mga  hiyas  ng  kani- 
yang  anak  ay  naipagbili  na  at  ang  mga  natitira  ay  mga 
walaug  halaga. 

— At  ang  agnos  ni  Maria  Clara? — ang  tanong  ni  Sinang. 

—  iSiya  nga  pala! — aug  bulalas  ng  lalaki,  at  biglang 
kuminang  ang  paningin. 

— Yaon  ay  isang  agnos  na  may  brillante  at  esmeralda — 
ang  sabi  ni  Sinang  sa  mag-aalahas — na  ginamit  ng  aking 
kaibigan  bago  magmongha. 

Si  Simoun  ay  hindi  sumagot;  sinundan  ng  tingi'n  si  ka- 
bisang  Tales. 

Matapos  mabuklat  ang  ilang  kahon  ay  natagpuan  ang 
hiyas.  Pinagmasdang  mabuti  ni  Simoun,  makailang  binuk- 
san  at  isinara;  yaon  nga  ang  agnos  na  suot  ni  Maria  Clara 
noong  pista  sa  San  Diego,  na  sa  pagkahabag  ay  ibinigay  sa 
isang  ketongin. 

— Ibig  ko  ang  pagkakaayos — ang  sabi  ni  Simoun — <£sa 
magkano  po  ninyo  pagbibiii? 


—  85  — 


Kinamot  ni  kabisang  Tales  ang  kaniyang  ulo,  na  hindi 
maalaman  kung  ano  ang  gagawin,  kinamot  ang  tainga  at 
pagkatapos  ay  tumingm  sa  mga  babai. 

—  Naiibigan  ko  ang  agnos  na  iyan— ani  Simoun — iibig  baga 

ninyong  ibigay  sa  isang  daan  limang  daang  piso?  ilbig 

ninyong  ipagpalit  ng  iba?  Pumili  kay6  ng  inyong  ibig. 

Si  kabisang  Tales  ay  walang  irmk  at  nakamulalang  pi- 
nagmamasdan  si  Simoun  na  wari'y  alinlangan  sa  kaniyang 
nadidingi'g. 

— iLimang  daang  piso? — ang  bul6ng. 

— Limang  daan — ang  ulit  ng  mag-aalahas  na  nabago  ang 
boses. 

Kinuha  ni  kabisang  Tales  ang  agnos  at  pinihitpihit; 
malakas  na  tumltibok  ang  kaniyang  palipisan,  ang  kaniyang 
mga  kamay  ay  nanginginig.  (iKung  humingi  pa  kaya  siya  ng 
lalong  malaki?  Makapagliligtas  sa  kanila  ang  agnos  na  iyon: 
ang  pagkakata6ng  iyon  ay  mainam  at  hindi  na  mangyaya- 
ring  muli. 

Kinikindatan  siya  ng  mga  babai  upang  ipagbili  na,  tangi 
lamang  si  Penehang,  na,  sa  pangangambang  baka  tubusm  si 
Huli,  ay  nagwikang: 

— Kung  ako'y  pakakaingatan  ko  iyang  wari  relikias.... 
ang  mga  nakakita  kay  Maria  Clara  sa  kombento  ay  nagsa- 
sabing  namalas  nilang  payat  na  payat  na  hindi  halos  ma- 
kapagsalita,  kaya't  inaakalang  mamamatay  na  banal . .  . .  Pi- 
nupuri  siya  ni  P.  Salvi,  sapagka't  siya  niyang  pinagkukum- 
pisalan.  Baka  dahil  doon  kung  kaya  hindi  iyan  ipinagbili 
ni  Huli  at  pinili  pa  ang  masangla  siya. 

Ang  pahiwatig  na  ito'y  nagkakabuluhan. 

Nakapigil  kay  kabisang  Tales  ang  pagkaalaala  sa  kani- 
yang  anak. 

— Kung  ipahihintulot  ninyo — anya — ay  tutungo  ako  sa 
bayan  at  isasanguni  ko  sa  aking  anak  ;  babalik  ako  rito  bago 
magtakipsilim. 

Nagkasundo  sila  sa  gay6n  at  pumanaw  noon  din  si  kabi- 
sang  Tales. 

Nguni't  ng  nasa  labas  na  siya  ng  nayon,  ay  natanaw 
niya  sa  malayo,  sa  isang  landas  na  tungo  sa  kagubatan, 
ang  prayleng  nangangasiwa  sa  haeienda  at  ang  isang  taong 
nakikilala  niyang  siyang  kpmuha  ng  kaniyang  mga  lupain. 


—  86  - 


Ang  pagkagalit  ng  isang  lalaking  nakakita  sa  kaniyang  asawa 
na  pumapasok  na  kaakbay  ng  ibang  lalaki  sa  isang  silid  na 
lihim  ay  hindi  papantay  sa  sulak  ng  galit  ni  kabisnng  Ta- 
les  sa  pagkakakita  sa  dalawang  iyon  na  patungo  sa  kaniyang 
hukid,  sa  mga  bukid  na  kaniyang  ginawa  at  inasahan  niyang 
maipamarnana  sa  kaniyang  mga  anak,  Sa  wari  niya'y  nagta- 
tawanan  ang  dalawang  iyon,  linilibak  siya  sapagka't  walang 
rnagawa;  pumasok  sa  kaniyang  alaala  ang  sinabing:  hindi  ko 
ibibigay  kung  di  sa  dumihg  muna  sa  kanila  ng  sariling  dugo 

at  ilibing  sa  kanila  ang  asawa't  anak  

Napahinto,  hinaplos  ng  kamay  ang  noo  at  ipinikit  ang 
mga  mata;  ng  muling  dumilat  ay  nakitang  namimilipit  sa 
katatawa  ang  taong  iyon  at  sapol  ng  prayle  ang  kaniyang 
tiyan  upang  huwag  pumutok  sa  katuwaan;  at  pagkatapos  ay 
nakita  niyang  itinurd  ang  kaniyang  bahay  at  muling  nangag- 
tawanan. 

Naghumugong  ang  kaniyang  tainga,  naramdaman  sa  ka- 
niyang  palipisan  ang  higing  .ng  isang  hagkis,  ang  ulap  na  pu- 
la'y  sumipot  na  muli  sa  kaniyang  paningin,  muling  namalas 
ang  katawang  bangkay  ng  kaniyang  asawa't  anak  at  sa  ka- 
piling  ay  ang  lalaki  at  ang  prayleng  nagtatawa  na  pigil  ang 
tiyan. 

Nalimot  niya  ang  lahat,  lumiko  at  tinungo  ang  landas 
na  linalakaran  ng  lalaki  at  ng  prayle;  yaon  ang  landas  na 
tungo  sa  kanyang  bukinn. 

Si  Simoun  ay  nabagot  sa  kaaantay  kay  kabisang  Tales 
sa  gabing  yaon. 

Nang  magising  siya  kinabukasan  ay  napunang  ang  supot 
na  katad  na  kinalalagyan  ng  kaniyang  rebolber  ay  walang 
laman;  ng  kaniyang  buksan  ay  nakakuha  sa  loob  ng  kaputol 
na  papel  na  kinababalutan  ng  agnos  na  may  esmeralda  at 
brillante  at  kinasusulatan  ng  ilang  salita  sa  wikang  tagalog, 
na  ang  sinasabi  ay: 

"Ipagpatawad  po  ninyo,  ginoo,  na  kahi't  nasa  aking 
bahay  ay  pagnakawan  ko  kayo:  nguni't  ang  pangangaila- 
ngan  ay  siyang  nag-udyok  sa  akin,  nguni't  iniwan  kong 
kapalit  ng  inyong  rebolber  ang  agnds  na  pinakananasa  ninyo. 
Kailangan  ko  ang  armas  at  makikisama  na  ako  sa  mga  tu- 
lisan. 

Ipinagbibilin  ko  sa  inyong  huwag  ipagpatuloy  ang  inyong 


—  87  - 


lakad,  sapagka't  sa  dahilang  wala  na  kayo  sa  aking  bahay, 
ay  hihingan  namin  kayo  ng  malaking  tubos  pag  kayo'y 
aming  nabihag. 

Telesforo  Juan  de  Dios. 

— Natagpuan   ko  rin   ang  taong    aking   hinahanap!  — ang 

bulong    ni  Simoun — may    kaunti   pang   balisa   nguni't 

lalong  mabuti;  matututong   gumanap  sa  kaniyang  ipangako. 

Ipinag-utos  sa  kaniyang  alila  na  tumungo  sa  Los  Banos 
na  sa  dagat-dagatan  magdaan  at  dalhin  ang  malakmg  ma- 
leta,  at  doon  siya  hintin,  sapagka't  siya'y  sa  katihan 
magdaraan  na  dala  ang  kinalalagyan  ng  mga  batong  mahahalaga. 

Ang  pagdatmg  ng  apat  na  guardia  sibil  ay  lalo  pang 
nakagalak  sa  kaniya.  Hiihulihin  ng  mga  sibil  si  kabisang 
Tales,  nguni't  sa  dahilang  hindi  nakita  ay  si  tandang  Selo 
ang  dinala. 

Tatlong  patayan  ang  nangyari  sa  gabing  yaon.  Ang  prai- 
leng  nangangasiwa  sa  haeienda  at '  ang  bagong  hahawak  ng 
mga  lupa  ni  kabisang  Tales  ay  nangatagpuang  patay,  basag 
ang  ulo  at  may  sumpal  na  lupa  sa  bibig,  sa  kalapit  ng  mga 
lupain  nito;  sa  bayan,  ang  asawa  ng  bagong  mag-aari  ng  lupa 
na  pinatay  ay  patay  ding  inumaga,  na  puno  rin  ng  lupa  ang 
bibig  at  pugot  ang  ulo,  at  ruay  kasiping  na  papel  na  kinasusu 
latan  ng  pangalang  "Tales"  na  ang  ipinanulat  ay  daliring 
isinawsaw  sa  dugo  

'iManahimik  kayo,  mapapayapang  taga  Kalamba!  Sa  in- 
yo'y  walang  nagngangalang  Tales,  sino  man  sa  inyo'y  hindi 
siyang  nakagawa  ng  kasalanan!  Ang  mga  pangalan  ninyo'y 
Luis  Habana,  Matias  Belarmino,  Nieasio  Eigasani,  Oayetano  de 
Jesus,  Mateo  Elejorde,  Leandro  L6pez,  Antonio  L6pez,  Silvestre 
Ubaldo,  Manuel  Hidalgo,  Paeiano  Mereado,  kayoangboong  bayan 
ng  Kalamba!....  Lininis  ninyo  ang  inyong  mga  bukirin,' 
ginugol  ninyo  sa  kanila  ang  boong  biihay,  ang  mga  naim- 
pok,  mga  pagpupuyat,  pagtitipid,  at  pagkatapos  ay  inalis  sa 
inyo,  pinalayas  kayo  sa  iny6ng  mga  tahanan  at  ipinagbawa' 
sa  iba  ang  kayo'y  patuluyin!  Hindi  pa  nasiyahang  lapastanganin 
ang  katwiran  kundi  niyurakan  sampu  ng  mga  banal  na  kaugalian 
ng  inydng  bayan ....  Naglingkod  kayo  sa  Hari  at  sa  Es- 
pana,  at  ng  sa  ngalan  nila'y  pinag-usig  ninyo  ang  katwiran 
ay  itinapon  kayo't  sukat  ng  hindi  man  linitis,  inilayo  kayo 


—  88  — 

sa  yakap  ng  inyong  mga  asawa  at  sa  halik  ng  iny6ng  mga 
anak ....  Mahigit  sa  tinii's  ni  kabisang  Tales  ang  tiniis  ng 
bawa't  isa  sa  inyo,  nguni't  gayon  man,  ay  wala  sa  iny6ng 
naghiganti.  Hindi  nagkaroon  sa  inyo  ng  lingap  ni  kaawaan 
at  pinag-usig  pa  kayo  hangang  sa  kabilang  buhay,  gaya  ng 
ginawa  kay  Mariano  Herbosa....  iLumuha  kayo  6  matuwa 
sa  mga  liblib  na  pulong  iy6ng  linalagalag  nang  hindi  alam 
ang  sasapitin!  Kinakandili  kayo  ng  Espana,  at  sa  malao't 
madali  ay  tatamuhin   ninyo  ang  katwiran! 

XI 

LOS  BANOS 

Ang  kataastaasang  Capitan  General  at  Namamahala  sa 
Kapuluang  Pilipinas  ay  nangaso  sa  Busobuso. — Nguni't  sa  da- 
hilang  may  abay  na  isang  bandang  musika  (sapagka't  ang 
gayong  kataas  na  tao'v  hindi  dapat  mahuli  sa  mga  3ant6ng 
kahoy  na  ipinagpuprusisyon)  at  sa  dahilang  ang  pagkagiliw 
sa  di  matingkalang  arte  ni  Sta.  Cecilia  ay  hindt  pa  laganap 
sa  ugali  ng  mga  usa  at  baboy-damo  sa  Busobuso,  ay  walang 
nahuli  ni  isa  mang  daga,  ni  ibon,  ang  General  na  may 
kasamang  banda  ng  musika  at  kaalakbay  na  mga  prayle, 
mga  militar  at  mga  kawani. 

Inakala  na  ng  mga  may  kapangyarihan  sa  lalawigan  na 
may  maaalis  sa  katungkulan  6  kaya'y  malilipat;  ang  mga 
kaawaawang  kapitan  sa  bayan  at  mga  kabisa  ay  hindi  nanga- 
palagay  at  hindi  nangakatulog  sa  panganganib  na  baka  masum- 
pungan  ng  maalindog  na  mangangas6  ang  ipalit  sila  sa  mga  ha- 
yop  sa  gubat  na  hindi  marunong  umalinsunod,  gaya  ng  ginawa 
na  ng  isang  alealde  noong  mga  nakaraang  araw  na  napapasan 
sa  tao,  sa  boo  niyang  paglalakbay,  sapagka't  walang  mabait 
na  kabayong  maaasahang  hindi  magbabagsak  sa  kaniya. 
May  isang  balitang  kumalat  na  mayroon  ngang  gagawin  ang 
General  sapagka't  ang  gayong  pangyayari  umano  ay  isang 
simula  ng  paghihimagsi'k  na  dapat  sugpuin  kaagad:  na  ang 
isang  pangangasong  walang  nahuli  ay  makasisira  sa  kara- 
ngalan  ng  mga  kastila,  at  ibp.,  at  humanap  na  tuloy  ng 
isang  kahabaghabag  na  taong  papagsusuutin  rg  suot  usa, 
nang  sinabi  ng  General  (sa  udyok  ng  isang  pagkahabag  na 


—  89  — 


hindi  natimbangan  ni  Ben  Zayb  ng  salitang  pagpuri)  at  pinawi 
ang  lahat  ng  pangamba  at  sinabi,  na  siya'y  naaawang  puma- 
tay  ng  mga  hayop  sa  gubat. 

Kung  ipagtatapat  ay  sadya  ngang  nasisiyahang  loob  ang 
Genera!  at  inter  se  ay  nalulugod  siya,  sa  dahilang  ^ano  ang 
nangyari  sana  kung  hindi  turaama  sa  pagtudla  sa  isang  usa 
na  hindi  nakababatid  ng  ugaling  dapat  ipamalas  sa  mga  ga- 
yong  kaparaanan?  isaan  masasadlak  ang  karangalan  ng  na- 
kapamamahala?  ^Bakit?  ilsa  ba  namang  Oapitang  General 
ang  hindi  tumama  na  wari'y  bagong  nangangaso!  ^ano  na 
lamang  ang  wiwikain  ng  mga  indio,  na,  sa  kanila'y  may- 
roon  din  namang  ilang  mabuting  manudla?  Malalagay  sa 
kapanganiban  ang  tibay  ng  Inang  bayan  

Yaon  ang  sanhi  kung  kaya't  ipinag-utos  ng  General  (na 
nakatawa  ng  tawang  koneho  at  anyong  mangangasong  ma- 
sama  ang  loob)  ang  pagbabalik  kaagad  sa  Los  Banos,  at 
ipinaghambog,  sa  paglalakbay,  ang  kaniyang  kagitingan  sa 
pangangaso  sa  ganito  6  gayong  pangasuhan  sa  Espana  at 
waring  ibig  ipahiwatig  ang  pag-alipusta  niya  sa  mga  panga- 
ngaso  sa  Pilipinas,  bagay  na  inaakalang  kapit  sabihin  dahil 
sa  nangyari;  ipse!  ang  paliligo  sa  Dampalit  (daang  paliit), 
ang  sigangan  sa  baybay  ng  lawa,  ang  paglalaro  ng  tresillo 
sa  palasyo  at  pagdayo  sa  gayon  6  ganitong  kalapit  na  bi- 
nubulusan  ng  tubig  6  sa  lawang  kinalalagyan  ng  mga  bu- 
waya  ay  mainam  pa  kay  sa  roon  at  hindi  pa  mapapara 
ang  karangalan  ng  inang  bayan. 

Nang  isa  sa  mga  huling  araw  ng  buwan  ng  Disiem- 
bre  ay  nakikipaglaro  ng  tresillo  ang  Oapitang  General  sa« 
mantalang  inaantay  ang  oras  ng  pananghalian.  Katatapos  pa 
lamang  niyang  maligo  at  pag-inom  ng  isang  basong  sabaw  at , 
laman  ng  buko,  kaya't  ang  mga  sandaling  iyon  ay  si- 
yang  bagay  samantalahin  sa  paghingi  ng  mga  biyaya.  Isa 
pang  nakapagpaparagdag  sa  kaniyang  katuwaan  ang  pa- 
nanalo,  sapagka't  pinupunyagi  ni  P.  Irene  at  ni  P.  Si- 
byla,  na  kaniyang  mga  kalaban,  ang  lihim  na  pagpapatalor 
samantala  namang  si  P.  Oamorra  ay  nagngingitngit  sapagka't, 
sa  dahilang  kararating  pa  lamang  ng  umagang  yaon  ay  hindi 
niya  batid  ang  mga  pakanang  iyon.  Sa  dahilang  pinagbu- 
buti  ng  paring-artillero  ang  pakikipaglaro  ay  namumula  at 
napapakagat  labi  sa  tuwing  malilibang  6  mamamali  sa  pag- 


—  90  — 


sugal  si  P.  Sibyla,  nguni't  hindi  siya  makaimik  dahil  sa 
malaki  niyang  pag-aalang-alang  sa  dominiko;  datapwa'y  si  P. 
Irene  naman  ang  pinagbubuntuhan  niya  ng  galit,  sapagka't  ipi- 
nagpapalagay  niyang  mapagpusa  at  sa  gitna  ng  kaniyang  kabu- 
halhalan  ay  di  binibigyang  halaga.  Hindi  man  lamang  siya 
tinitingnan  ni  P.  Sibyla:  binabayaan  siyang  mag-uungol;  da- 
tapwa  si  P,  Irene,  sa  dahilang  mapakumbaba,  ay  humihinging 
tawad  samantalang  hinihimas  ang  tungkil  ng  mahaba  niyang 
ildng.  Ang  General  naman  ay  nagagalak  at  sinasamantala  ang 
pagkakamali  ng  kaniyang  mga  kalaban,  sapagka't  siya'y  mabu- 
ting  magparaan,  alinsunod  sa  paayo  ng  kanonigo.  Hindi 
batid  ni  P.  Oamorra  na  ang  pinaglalaruan  sa  ibabaw  ng 
dulang  na  iyon  ay  ang  ikalulusog  ng  pag-iisip  ng  mga  pili- 
pino,  ang  pagtuturo  ng  wikang  kastila,  sapagka't  kung  na- 
lalaman  niya,  ay  malugod  sanang  nakihalo  sa  Idruan. 

Sa  mga  durungawang  bukas  ay  pumapasok  ang  malinis  at 
masarap  na  simoy  at  natatanaw  ang  lawa,  na  ang  kaniyang 
tubig  ay  mahinhing  bumubulong,  sa  paanan  ng  bahay,  na- 
waring  nangangayumpapa.  Sa  dakong  kanan,  sa  malayo,  ay 
natatanaw  ang  pulong  Talim  na  lubhang  bughaw;  sa  gitna  ng 
lawa  at  halos  katapat  lamang  ay  may  isang  pulong  kulay 
dahon,  ang  pulo  sa  Kalamba,  na  walang  tao  at  ang  ayos  ay 
waring  kabiyak  na  buan:  sa  kaliwa,  ang  magandang  pang- 
pangin  na  nahihiyasan  ng  kakawayanan,  isang  bundok  bun- 
dukang  tanaw  ang  boong  lawa,  malalawak  na  bukirin,  sa  dako 
pa  roon  ay  bubong  na  saga  sa  mga  pagitan  ng  kulay  na 
berdeng  maitimitim  ng  mga  dahon,  pagkatapos  ay  ang  ba- 
yang  Kalamba  at  sa  huling  dakong  abot  ng  tanaw  ay  wa- 
ring  bumababa  ang  langit  sa  tubig  ng  lawa  na  anyong 
dagat,  na  siyang  sanhing  tawagin  siyang  "dagat  na  tabang" 
ng  mga  taga  roon. 

Sa  isang  dulo  ng  salas  ay  naroroon  ang  kalihim  na  na- 
kaupo  sa  harap  ng  isang  mesa  na  kinapapatungan  ng  ilang 
putol  na  papel.  Ang  General  ay  masipag  at  hindi  niya  ibig 
ang  mag-aksaya  ng  panahon,  kaya't  tinatapos  ang  ilang  ga- 
wain  samantalang  nag-aalkalde  sa  tresillo  6  samantalang  na- 
mimigay  ng  baraha. 

Samantala  namang  naglalaruan  ay  naghihikab  at  nabu- 
bugnot  ang  kalihim.  Ang  ginagawa  sa  umagang  iyon  ay  ang 
pagpapalitpalit  ng  bayang  dapat  kalagyan  ng   mga  kawani, 


—  91  — 

mga  pag-aah's  sa  katungkulan,  pagpapatapon  sa  malaydng 
lupa,  pagbibigay  ng  biyaya  at  ibp.,  nguni't  hindi  p£ 
dumarating  sa  malaking  usapang  inaantay  ng  lahat,  ang 
ukol  sa  kahilingan  ng  mga  nag-aaral  na  pahintulutan  silang 
makapagtayo  ng  isang  Aeademia  ng  wikang  kastila. 

Ang  isang  kawamng  may  mataas  na  katungkulan,  si 
don  Oistodio  at  isang  prayleng  nakatungo  at  waring  may 
iniisip  6  may  kabigatan  ang  loob  (P.  Fernandez  ang  kaniyang 
pangalan)  ay  nangagtatalong  marahaa  ang  usapan,  samanta- 
lang  payao't  dito  sila  sa  dalawang  dulo  ng  salas.  Sa  isang 
silid  na  kalapit  ay  nadidingig  ang  tunog  ng  mga  bola  ng 
billar,  tawanan,  halakhakan,  ang  boses  ni  Simoun;  ito'y 
nakikipagbillar  kay  Ben  Zayb. 

Si  P.  Oamorra  ay  biglang  nagtindig. 

—  iSi  Oisto  na  ang  makisugal  sa  inyo,  punales!— ang 
pabulalas  na  sabing  kasabay  ang  paghahagis  ng  rnga  bara- 
hang  nalalabi  sa  kaniya,  sa  ulo  ni  P.  Irene — ipunales!  ang 
taya  ay  sigurong  siguro  na,  kundi  man  ang  eodillo,  at  na- 
talo  pa  dahil  sa  tawag!   iPunales!  si  Oristo  na  ang  makisugal! 

At  galit  na  galit  na  isinasalaysay  sa  lahat  ng  naroroon 
ang  pangyayari,  lalong  lalo  na  sa  tatlong  naglalakad,  na 
waring  siyang  ibig  niyang  pahatulin.  Sumusugal  ang  General, 
siya  ay  laban,  may  tiklop  na  si  P.  Irene:  humatak  siya 
sa  espada  at  ipunales!  hindi  pinasunod  ng  kamoteng  si 
P.  Irene  ang  kaniyang  masamang  baraha.  iSi  Cristo  na  ang 
makilaro!  Siya'y  hindi  naparoon  doon  upang  magpatalo  ng 
salapi  at  durugin  ang  kaniyang  ulo  sa  walang  kapararakan. 

— Ang  akala  marahii  ng  neneng  ito — ang  patuloy  na  na- 
mumula — ay  kinikita  ko  ang  salapi  ng  papalikwatlikwat 
lamang.  iNgayon  pa  namang  ang  aking  mga  tao'y  nangagsisi- 
tawad  na! 

At  umuungol  na  tumungo  sa  kinalalagyan  ng  billar,  na, 
hindi  na  pinakinggan  ang  mga  hinging  ipagpaumanhin  ni 
P.  Irene  na  nagtatangkang  mangatwiran  sa  tulong  ng  pagha- 
plos  ng  ilong. 

— dlbig  po  ba  ninydng  umupo,  P.  Fernandez? — ang  ta- 
nong  ni  P.  Sibyla. 

— Masamang  manglalaro  ako  ng  tresillo — ang  sagdt  ng 
prayle. 

— Kung  gayo'y  paparituhin  si  Simoun — ang  sabi  ng  Ge- 


—  92  — 


neral — ieh!  Simoun,  eh,  mister!  <iibig  baga  ninyong  makila- 
hok  sa  isang  laro? 

—  iAno  ang  ipasisiya  tungkol  sa  mga  "armas  de  salon"? — 
ang  tanong  ng  kalihim  na  sinamantala  ang  pagkakahinto. 

Dumungaw  si  Simoun. 

— Ubig  baga  niny6ng  maupo  sa  lagay  ni  P.  Camorra, 
ginoong  Simoun? — ang  tanong  ni  P.  Irene — ang  itataya  ninyo'y 
brillante  at  hindi  tantos. 

— Walang  kailangan  sa  akin  ang  gay6n — ang  sagot  ni 
Simoun  na  lumapit  at  ipinapagpag  ang  yeso  na  nasa  ka- 
niyang  kamay — at  kayo  iano  ang  inyong  itataya? 

— iAno  ba  ang  maitataya  namin — ang  tugon  ni  P.  Sibyla 
— Ang  General  ay  makatataya  ng  maibigang  itaya,  nguni't 
kami,  mga  pari,  mga  saeerdote  

—  iBah!  — -ang  putol  na  pakutya  ni  Simoun — ang  ibaba- 
yad  ninyong  dalawa  ni  P.  Irene  ay  mga  kaawanggawa,  pa- 
nalangin,  kabaitan,  ^ano? 

— Batid  ninyong  ang  mga  kabaitang  taglay  ng  isa't 
isa — ang  talad  na  walang  halong  biro  ni  P.  Sibyla — ay 
hindi  kagaya  ng  mga  brillante  na  maaaring  masalin  sa  iba't 
ibang  kamay,  ipagbili  na  sa  isa't  ipagbih'  pa  nito.... 
yaon  ay  dala  ng  tao,  mga  bagay  na  hindi  malalayo  sa 
katawan  

— Kung  gayon  ay  papayag  akong  sa  salita  na  lamang 
ninyo  ako  bayaran — ang  pakling  masaya  ni  Simoun — Kayo 
P.  Sibyla  sa  bawa't  limang  tantos  na  ibibigay  ninyo  sa 
akin  ay  sasabihin  na  lamang  niny6,  sa  halimbawa:  lilimutin 
kong  limang  araw  ang  karalitaan,  ang  kababaang  loob, 
ang  pagkamasunurin . .  . .  kay6  naman  P.  Irene:  lilimutin 
ko  ang  kalinisang  ugali,  ang  pagkamahabagin,  at  ibp.  Nakita 
na  ninyo  na  napakaunting  bagay,  at  ako,  ang  ibibigay  ko'y 
ang  aking  mga  brillante. 

—  iNapakatanging  tao  itong  si  Simoun,  kung  ano  ano 
ang  iniisip! — ang  sabing  tumatawa  ni  P.  Irene. 

— At  ito, — ang  patuloy  ni  Simoun  na  tinangki  sa  balikat 
ang  General — ang  ibabayad  nito  sa  akin  sa  bawa't  limang 
tantos  ay  isang  vale  na  katimbang  ng  limang  araw  na  pag-. 
kakabilanggo,  sa  isang  solo  ay  limang  buwan,  sa  isang  eodillo 
ay  isang  utos  na  pagpapatapon,  na  walang  nakatalang  pa- 
ngalan,  sa  isang  bola....  ay  isang  utos  sa  guardia  sibil  na 


—  93  — 


makabanl  sa  daan  sa  taong  parurusahan,  samantalang  ipinag- 
hahatiran,  at  ibp. 

:  Ang  hamon  ay  napakatangi.  Ang  tatlong  lalakadlakad 
ay  nangagsilapit. 

— Nguni't  ginoong  Simoun — ang  tanong  ng  mataas  na  kawa- 
ni — iano  ang  mahihita  ninyo  sa  pananalo  ng  kabaitan  sa  bunga- 
nga,  at  mga  buhay  ng  tao,  mga  pagpapatapon  at  mga  pagpatay? 

—  iMalaki!  Bagot  na  ako  sa  kadidingi'g  ng  rnga  usapang 
tungkol  sa  mga  kabaitan  at  nasa  kong  maipong  lahat,  ang 
lahat  ng  nakakalat  sa  mundo,  na  nakapasok  sa  isang  supot 
upang  itapon  sa  dagatkahi't  na  kailanganing  pamataw  ang  lahat 
ng  aking  brillante. 

— iSumpong  din  iyan! — ang  bulalas  na  tumatawa  ni  P. 
Irene — £at  ano  naman  ang  gagawin  ninyo  sa  mga  pagpapa- 
tapon  at  pagpapapatay ?. 

— Upang  linisin  ang  bayan  at  pawiin  ang  lahat  ng  ma- 
sasamang  budhi. 

.  — iAh!  hangga  ngayo'y  may  galit  pa  kayo  sa  inyong 
mga  tulisan,  gayong  mangyayaring  hingan  sana  kayo  ng 
lalong  malaking  tubos  6  kinuha  sana  ang  lahat  ng  inyong 
alahas.    iHuwag  naman  kayong  walang  utang  na  loob! 

Ipinamarali  ni  Simoan  na  siya'y  hinarang  ng  mga  tuli- 
san,  na  pagkatapos  siyang  mapigi'ng  na  isang  araw,  ay  pina- 
bayaan  siyang  magpatuloy  ng  lakad  na  walang  hininging  tu- 
bos  kundi  ang  dalawa  niyang  rebolber  na  Smith  at  ang  da- 
lawang  kahang  punglo  na  kaniyang  dala.  Idinugtong  pang 
ipinakukumusta  raw  sa  kaniya  ang  Oapitan  General. 

Dahil  doon  at  sa  dahilang  ibinalita  ni  Simoun  na  ang 
mga  tulisan  ay  maraming  eseopeta,  baril  at  rebolber  at  sa 
gayong  mga  tao'y  hindi  maaaring  makalaban  ang  nag-iisa 
kahi't  na  may  sandata,  ay  lalagda  ng  bagong  utos  ang  Ca- 
pitang  General  na  ukol  sa  mga  "pistolas  de  salon"  upang 
maiwasan  na  ang  mga  tulisan  ay  magkaroon  ng  armas. 

—  iHuwag,  huwag! — ang  tutol  ni  Simoun — sa  ganang  akin, 
ang  mga  tulisan,  ay  siyang  mga  taong  lalong  raay  karanga- 
lan  sa  lupaing  ito;  siia  ang  tanging  kumikita  ng  ikabubuhay 

sa  mabuting  kaparaanan   <j,Inaakala  ba   ninyong  kung 

ako'y  nahulog  sa  mga  kamay    ninyo  sa  halimbawa,  ay 

pakakawalan  ba  ninyo  ako  ng  hindi  kukunin  ang  kalahati 
man  lamang  ng  aking  mga  hiyas? 


—  94  — 


Tututol  sana  si  Dn.  Oustodio;  tunay  ngang  isang  amerika- 
nong  wwlato  na  walang  pinag-aralan  ang  Simoun  na  iyon,  na  si- 
nasamantala  ang  pakikipag-ibigan  niya  sa  Oapitan  General  upang 
alimurahin  si  P.  Irene.  Tunay  nga  kung  sa  bagay  na  kung 
si  P.  Irene  ang  nakadaki'p  sa  kaniya  ay  hindi  siya  naka- 
wala  ng  dahil  sa  gayong  kaliit  na  bagay. 

-  Sa  ang  kasamaan  ay  wala  sa  pagkakaroon  ng  tulisan  sa 
mga  bundok  at  kaparangan — ang  patuloy  ni  Simoun — ang 
kasamaan  ay  nasa  sa  mga  tulisang  bayan.... 

—  Na  gaya  ninyo — ang    dugt6ng    na  tumatawa  ng  kano- 

nigo. 

— Oo,  gaya  ko,  gaya  natin,  tayo'y  mangagtapat;  dito'y 
walang  indio  na  nakadidingig  sa  atin, — ang  dugtong  ng  mag- 
aalahas —  ang  kasamaan  ay  nasa  pangyayaring  tayong  lahat 
ay  hindi  mga  tulisang  hayag:  kung  ito'y  mangyari  at  ma. 
nirahan  na  tayo  sa  gubat,  sa  araw  na  iyan,  ay  ligtas  na 
ang  bayan,  sa  araw  na  iya'y  sisibol  ang  isang  bagong  ka- 
lipunan  na  siya  na  sa  sarili  ang  mag-aayos . .  . .  at  sa  gayon 
ay  matiwasay  nang  makapaglalaro  ng  tresitlo  ang  Oapitan 
General,  na  hind!  siya  kailangang  linlangih  ng  kalihim.... 

Nang  mga  sandaling  iyon  ay  naghihikab  ang  kalihim  at 
nag-iinat  na  itinataas  sa  ulo  ang  mga  kamay  at  iniunat 
sa  ilalim   ng  mesa  ang   mga  paa  niyang  nagkakapatong. 

Ang  lahat  ay  nagtawanan  ng  siya'y  makita..  Pinutol  ng 
General  ang  pag-uusap  at  matapos  na  bitiwan  ang  barahang 
kaniyang  sinusuksok  ay  nagwikang: 

— iSiya,  siya!  Siya  na  ang  biruan  at  sugalan;  gumawa 
tayo,  pagbutihin  natin  ang  gawa,  kalahating  oras  pa  ang 
kdlang  sa  oras  ng  pagkain.  ^Marami  bagang  bagay  ang 
kailangang  lutasin? 

Lahat  ay  nakingig.  Sa  araw  na  iyon  pagtatalunan  ang  ukpl 
sa  pagtuturo  ng  wikang  kastila,  kaya't  may  ilang  araw  nang 
naroroon  si  P.  Sibyla  at  si  P.  Irene.  Batid  nang  ang  una, 
sa  dahilang  siya'y  Vice-Rector,  ay  laban  sa  panukala,  at  ang 
pangalawa    ay    kumakatig  at  kinakatigan  naman    ng  eondesa. 

—  &Ano,    ano? — ang  tanong  na  naiim'p  ng  General, 

— Hang  hunghol  ha  maha  hama  he  halon — anang  kali- 
him  na  tinimpi  ang  isang  paghihikab. 

-  i  Ipinagbabawal  mula  ngayon! 

— Ipagpatawad  po  ninyo,  aking  General, — ang  sabi  ng  ina- 


taas  na  kawam' — -Ipahintulot  po  sa  akin  ng  inyong  karanga- 
lan    na    sabihing    sa    alin    mang   bansa    sa  Sangsinukob  ay 
hindi  ipinagbabawal  ang  mga  "armaa  de  salon" 
Ikinibi't  ng  General  ang  kaniyang  balikat. 

—  Hindi  tayo  nakikigaya  sa  alin  inang  bansa  sa  mundo — 
ang  matigas  na  sabi  ng  General. 

Kailan  ma'y  nagkakatalo  ang  General  at  ang  mataas 
na  kawani,  at  sukat  na  ang  isang  pahiwatig  nito  upang 
ang  una'y  magmatigas  sa  kaniyang  balak. 

Humanap  ng  ibang  daan  ang  mataas  na  kawani. 

— Ang  mga  "armas  de  salon"  ay  sa  mga  daga  at  ina- 
hing   manok   lamang   nakasasakit  — ang  wika — masasabi  

— <iNa  tayo'y  mga  inahing  manok^ — ang  dngtong  ng  General 
na  kinibi't  ang  balikat — at  ano  sa  akin?  Ipinakilala  ko  nang 
hindi  ako  gay6n. 

—  Nguni't  may  isang  bagay — ang  hiwatig  ng  kalihirn — 
may  apat  na  buwan  lamang  ngayon,  nang  ipinagbawal  ang 
paggamit  ng  armas,  na  pinatibayan  sa  mga  mangangalakal 
na  taga  ibang  bayan,  na  ang  mga  armas  de  salon  ay  may 
pahintulot. 

Ikinunot  ng  general  ang  noo. 

—  Datapwa'y  may  kagamutan  ang  bagay  na  iyan — ani 
Simoun. 

— <iPapaano? 

— Walang  kaliwagan.  Hal«>s  lahat  ng  "armas  de  sal.in" 
ay  may  anim  na  milimetro  ang  laki  ng  punglo,  tangi  laniang 
kung  may  ibang  laki  na  ipinagbibili.  Pahintulutang  ipngbil! 
ang  lahat  ng  mga  walang  anim   na  milimetro. 

Pinuri  ng  lahat  ang  naisip  ni  Simoun,  tangi  ang  ma- 
taas  na  kawaning  ibinulong  kay  P.  Fernandez  na  iyon  ay 
hindi  tuwi(i,   ni  hindi  pamamahala. 

— Ang  guro  sa  Tiani, — ang  patuloy  ng  kalihim  saman- 
talang  binabasa  ang  ilang  papel — humihinging  bigyan  siya  ng 
lalong  malaki'ng  bahay  upang  

— ^Ano  pang  malaking  bahay,  sa  mayroon  na  siyang  sa- 
riling  isang  kamaligT — ang  putol  ni  P.  Oamorra  na  nalimutan 
na  ang  tresillo  at  lumapit  sa  usapan. 

—  Sira*  daw  ang  bubungan— ang  sagot  ng  kalihim — at  sa 
dahilang  bumih'  siya  ng  mga  mapa  at  euadro,  sa  sariling  gugol, 
ay  hindi  mapabayaang  ulani't  arawin  


—  96  — 


—  Nguni't  wala  akong  pakialam  sa  mga  bagay  na  iyan — 
ang  bulong  ng  General — sa  Namamahala  sa  Pangasiwaan  hu- 
mingi,   sa  Pangulong  Pulong  lalawigan,  sa  Nuneio  

— Ang  masasabi  ko  sa  inyo — ang  sabi  ni  P.  Oamorra — ang 
maestrillong  iyan  ay  isang  filibusterillo  na  masama  ang  loob; 
akalain  ba  ninyong  ipinagsasabi  ng  ereheng  iyan  na  ang 
inililibing  daw  ng  mainam  na  paglilibing  at  ang  hindi  ay 
magkaisa  din  kung  mabulok!  i  Balang  araw  ay  pagkukukutusan 
ko  iyan,  eh! 

At  inianyong  pasuntok  ni  P.  Oamorra  ang  kaniyang 
kamay. 

— At  sadya  naman, — ang  wika  ni  P.  Sibyla  na  waring 
walang  kinakausap  kundi  si  P.  Irene — na  ang  ibig  mag-turo 
ay  maaaring  magturo  kahi't  saang  dako,  sa  walang  bahay: 
si  Soerates  ay  nagturo  sa  mga  lansangang  bayan,  si  Piaton 
ay  sa  mga  halamanan  ng  Akademo  at  si  Cristo  ay  sa  mga 
kabundukan  at  karagatan. 

— Marami  akong  karaingan  ng  maestrillong  iyan — ang  sabi 
ng  General  na  nakipagsulyapan  kay  Simoun — inaakala  kong 
ang  lalong  mabuti  ay  alisin  siya. 

—  iAlisin! — ang  ulit  ng  kalihim. 

Ikinalungkot  ng  mataas  na  kawani  ang  kapalaran  ng 
sawing  taong  iyon  na  humihingi  ng  abuloy  at  ang  nakamit 
ay  ang  pagkaalis  sa  katungkulan,  kaya/t  tinangkang  saklolohan. 

— Ang  katotohanan  ay — ang  sabing  may  panganganib — 
na  ang  pag-aaral  ay  hindi  naaarugang  mabuti  

— Nagtakda  na  ako  ng  maraming  halaga  na  ipamimili 
ng  mga  kailangan — ang  sabing  mataas  ng  General,  na  wa- 
ring  ang  ibig  turan  ay:  iGumawa  na  ako  ng  higit  sa  na- 
rarapat! 

— Ngunit't  sa  dahilang  walang  bahay  na  sadya  ay  na- 
ngasisira  ang  mga  kasangkapang  binibiii  

— Hindi  magagawang  sabaysabay  na  lahat — ang  biglang 
putol  ng  General — Hindi  mabuti  iyang  paghingi  ng  mga  guro 
dito  ng  mabubuting  bahay  gayong  ang  mga  guro  sa  Es- 
pana  ay  namamatay  ng  gutom.  Kalabisan  na  iyang  ibig 
pang  humigit  kay  sa  mga  nasa  Inang-bayan. 

—  i  Filibusterismo!  

—  iUna  muna  sa  lahat  ang  Inang-bayan!  iuna  muna 
ang   ating  pagkakastila! — ang  dugtong  ni  Ben  Zayb  na  ang 


-  97  - 


mata'y  kumikinang  dahil  sa  busog  ng  pag-ibig  sa  tinubuang 
lupa,  at  namula  ng  kaunti  dahil  sa  nakitang  siya'y  napag-isa. 

— Magmula  ngayon — ang  sabi  ng  General — ay  alisin  sa 
tungkol  ang  bawa't  dumaing. 

— Kung  ang  munakala  ko  lamang  ay  tatanggapin — ang 
pasumalang  sabi  ni  don  Oustodio,  na  waring  kinakausap  ang 
sarili. 

— iUkol  sa  mga  bahay  paaralan? 

— Magaan,  magagawa  at  walang  gugol,  na  gaya  ng  lahat 
ng  aking  munakala,  anak  ng  mahabang  pagkamalas  sa  mga 
bagaybagay  at  pagkakilala  sa  lupamg  ito.  Ang  mga  bayan 
ay  magkakaroon  ng  paaralan  na  hindi  paggugugulan  ng  pa- 
mahalaan. 

—  Batid  na  ang  bagay  na  iyan — ang  pakutyang  sabi  ng 
kalihim — ipag-utos  sa  mga  bayang  itayo  sa  tulong  ng  kani- 
lang  sariling  gugol. 

Ang  lahat  ay  nagtawanan. 

— Hindi  po,  hindi  po — ang  sigaw  ni  Don  Oustodio  na 
nangupinyo  at  namula — ang  mga  bahay  ay  nakatayo  na  at 
nag-aantay  lamang  na  gamitin.  Mabuti  sa  katawan,  walang 
kapintasan  at  maaliwalas  

Ang  mga  prayle  ay  may  pangambang  nagtinginan.  ilpa- 
lalagay  kaya  ni  Don  Oustodio  na  gawing  paaralan  ang  mga 
simbahan  at  mga  kombento  6  bahay-pari? 

—  iTingnan  natin! — anang  General  na  ikinunot  ang  noo. 
— Napakadali,   aking  General — ang  tugon  ni  Don  Ousto- 

dio  na  umunat  at  ginamit  ang  malaking  boses  na  kagami- 
tan  niya  sa  mga  tanging  pagpupulong — ang  mga  paaralan 
ay  bukas  lamang  sa  mga  araw  na  iginagawa  at  ang  mga 
sabungan  ay  sa  mga  araw  lamang  ng  pista....  Gawing 
paaralan  ang  mga  sabungan  kahi't  sa  loob  man  lamang  ng 
sanglinggong  araw. 

—  iBah,  bah,  bah! 

—  i  Pumuslit  na  rin ! 

— Nguni't  ikung  ano  ano  ang  naiisip  ninyo  Don  Cus- 
todio! 

—  ilsang  kahalakhalak  na  panukala! 

—  iAng  lahat  ay  nalulusutan  nito! 

— Nguni't    mga    ginoo — ang    sigaw    ni    D.    Oustodio  ng 

madingig  ang  gayong  mga  pabulalas — magpakatino  nga  tayo, 
7 


—  98  — 


iah'o  pa  ang  bahay  na  lalong  agpang  kay  sa  sabungan? 
Malalaki',  mabubuti  ang  pagkakayari,  at  wala  namang  ka- 
pararakan  sa  loob  ng  sanglinggo,  At  maging  sa  dako  man 
ng  maayos  na  ugali  tingnan,  ang  aking  panukala  ay  mata- 
tanggap;  tnagiging  isang  panglinis  at  pagsisisi  sa  Hngguhan 
ng  sabungan. 

— Nguni't  maminsanminsan  ay  may  sabong  sa  boong 
sanglinggo — ang  pahiwatig  ni  P.  Oamorra — at  hindi  dapat 
na  yamang  ang  may  pasabong  ay  nagbabayad  sa  Pama- 
halaan  ay  

—  iOh,  siya   sa  mga  araw  na  iyan  ay  huwag  mag- 

paaral ! 

—  iBah,  bah! — anang  General — iang  ganiyang  kakilaki- 
labot  na  bagay  ay  hindi  mangyayari  samantalang  ako  ang 
namamahala!  IHindi  magpapaaral  dahil  sa  nagsasabong!  iBah, 
bah,  bah!  i magbibitiw  na   niuna  ako  ng  tungkol! 

At  ang  General  ay  lubha  nga  manding  nasusulukasok. 
— Nguni't  aking  General,  mabuti  na  ang  mawala  sa  ilang 
araw  kay  sa  buwanang  mawala. 

—  ilyan  ay  laban  sa  mabuting  ugali — ang  dugt6ng  ni 
P.  Irene  na  lalo  pa  manding  bugnot  kay  sa  General. 

— Lalong  laban  sa  mabuting  ugali,   ang  pagkakaroon  ng 

maiinam  na  bahay  ang  sugalan  at  ang  paaralan  ay  wala  

Magpakatino  tayo  mga  ginoo  at  huwag  tayong  paakay  sa 
raga  udyok  ng  kalooban.  Samantalang  sa  paggalang  sa  ka- 
tauhan  ay  ibinabawal  natin  ang  pagtatanim  ng  apian  sa  mga 
lupang  ating  nasasakop  ay  binabayaan  naman  natin  ang  pag- 
hitit,  ang  nangyayari'y  binabaka  natin  ang  masamang  hilig 
at  namumulubi  tayo  

— Nguni't  unawain  ninyong  iyan  ay  nagbibigay  sa  pa- 
mahalaan  ng  may  apat  na  raa't  liinang  pung  libong  piso 
na  walang  anomang  gawa — ang  tugon  ni  P.  Irene  na  lalo't 
lalo  pang   kumakampf  sa  pamahalaan  

— Siya,  siya  na,  mga  ginoo — ang  sabi  ng  General  na 
pinutol  ang  pagtatalo — mayroon  akong  baiak  tungkol  sa  bagay 
na  iyan  at  iniuukol  ko  ang  aking  pagninilay  sa  katalinu- 
hang  bayan.  <jMayroon  pa  bang  bagay  na  pagpapasiyahan? 

Wari'y  natatakot  na  tiningnan  ng  kalihim  si  P.  Sibyla 
at  si  P.  Irene.  Ang  pinakaraalaki'y  lalabas  na.  Ang  dalawa'y 
humanda. 


-  99  - 


— Ang  kahilingan  ng  mga  nag-aaral  na  humihinging  pa- 
hintulot  upang  magbukas  ng  isang  Akademia  ng  wikang  kas- 
tila — ang  sagot  ng  kalihim. 

Napuna  sa  lahat  ng  nasa  salas  ang  pagkagulo,  at  ma- 
tapos  silang  makapagtinginan  ay  napatitig  sa  General  upang 
makilala  ang  ipapasiya.  May  anim  na  buwan  nang  ang  ka- 
hilingan  ay  nag-aantay  doon  ng  isang  kapasiyahan  at  naging 
isang  waii'y  easus  belli  na  tuloy  ng  ilang  lupon.  Ang  Gene- 
ral  ay  nakatungo  na  waring  upang  huwag  makilala  ng  iba 
ang  kaniyang  iniisip. 

Bumibigat  ang  anyo  ng  pananahimik  at  ang  gayon  ay 
nahalata,  ng  General. 

— ^Ano  ang  pasiya  ninyo? — ang  tanong  sa  mataas  na 
kawani. 

—  iAno  pa  ang  ipasisiya  ko,  aking  General — ang  sagot 
ng  tinanong  na  kinibit  ang  balikat  at  ngumiti  ng  ngiting 
malungkot — iano  ang  ipasisiya  ko  kundi  ang  kahilingan  ay 
karapatdapat  at  ipinagtataka  ko  ang  pagtatagal  ng  anim 
na  buan  upang  ang  bagay   na  iyan  ay  mapasiyahan. 

— Hindi't  may  napapagitnang  mga  bagaybagay — ang  mala- 
mig   na  tugon  ni  P.  Sibyla  na  ipiniki't  ng  kaunti  ang  mata. 

Muling  ikinibit  ng  mataas  na  kawani  ang  kaniyang  ba- 
likat  na  waring  hindi  niya  batid  kung  ano  ang  mga  bagay- 
bagay  na  iyon. 

—  Bukod  sa  wala  sa  panahon  ang  ninanasa,— ang  [patu- 
loy  ng  dominiko — bukod  sa  taglay  niyang  laban  sa  aming 
kapangyarihan .... 

Hindi  nakapagpatuloy  si  P.  Sibyla  at  tumingin  kay 
Simoun. 

—  Ang  kahilingan  ay  may  anyong  dapat  paghinalaan — 
ang  dugtong  nitong  huli  na  nakipagtinginan  sa  dominiko. 

Ito'y  makalawang  pumikit.  Nang  makita  ni  P.  Irene  ang 
gayon  ay  nahalata  na  niyang  ang  kaniyang  usap  ay  talo  na 
halos,  sapagka/t  kalaban  si  Simoun. 

— Isang  payapang  pagtakwil,  isang  pagbabangong  ang 
gamit  ay  papel  sellado — ang  dugtong  ni   P.  Sibyla. 

— <iPagbabangon,  pagtakwil? — ang  tanong  ng  mataas  na 
kawani,  na  napatingin  sa  madla  na  waring  walang  maanti- 
iuhan. 

— Ang  nangungulo  ay  mga  binatang  kilala  sa  pagkama- 


—  100  — 


kabago  at  napakalald,  kundi  panganganlan  ng  iba  pang  tawag; 
— ang  dugtong  ng  kalihira  sa  dominiko — ang  isa  sa  kanila'y 

nagngangalang  Isagani,  ulong  hindi  matino   pamangki'n 

ng  isang  klerigo  

— Isa  sa  mga  tinuturuan  ko — ang  sagot  ni  P.  Fernan- 
dez — at  ako'y  nasisiyahang  loob  sa  kaniya. 

— iPunales,  kasiyahan  din  naman  iyan! — ang  bulalas  ni 
P.  Oamorra, — kamunti  na  kaming  magpanuntukan  sa  bapor: 
sapagka't  napakawalang  galang,  iitinulak  ko  siya  at  itinulak 
naman  ako! 

— Mayroon  pang  isang  nagngangalang  Makaragui  6  Ma- 
karai  

— Makarai, — ang  sagot  ni  P.  Irene  na  nakihalo  sa  usa- 
pan, — isang  binatang  napakagandang  ugali  at  nakalulugod. 
At  ibinulong  sa  General. 

— Iyan   ang  sinabi  ko  sa  iny6,  mayaman   inilulu- 

hog  ng  eondesa  na  inyong  tingnan. 

—  iAh! 

— Isang  nag-aaral  sa  panggagamot  na  nagngangalang  Basilio. 

— Sa  Basiliong  iyan  ay  wala  akong  masasabi — ang  tugon  ni 
P.  Irene  na  itinaas  at  ibinuka  ang  mga  kamay  na  waring  mag  do- 
dominus  vobiscum; — sa  ganang  akin  iyan  ay  tubig  na  hindi  ku- 
mikilos.  Kailan  ma'y  hindi  ko  naunawa  ang  ninanasa  ni  ang 
iniisip.  iSayang  at  hindi  natin  kaharap  ngayon  si  P.  Salvi 
upang  magpakilala  sa  atin  ng  pinagmulan  ng  binatang  iyan!  Na- 
aalala  kong  aking  nadingi'g  na  sinasabing  niyong  kaniyang  ka- 
bataan  ay  may  ipinakialam  sa  kaniya  ang  guardia  sibil..  ..  ang 
kaniyang  ama'y  napatay  sa  isang  gulo  na  hindi  ko  na  maa- 
laala .... 

Si  Simoun  ay  napangiting  malumanay,  walang  kalatis, 
ipinatanaw  lamang  ang  kaniyang  ngiping  mapuputi't  mabuti 
ang  pagkakahanay .... 

—  iAha,  aha! — anang  General  na  tumango  tango — igayon 
pala?    iltala  ninyo  ang  pangalang  iyan! 

— Nguni,  aking  General, — ang  sabi  ng  mataas  na  kawani 
ng  makitang  masama  ang  tungo  ng  salitaan — hanggang  sa 
ngayon  ay  wala  pang  nababatid  na  bagay  na  laban  sa  mga 
binatang  iyan;  ang  kanilang  kahilingan  ay  matuwid  at  wala 
tayong  karapatang  huwag  dinggin  dahil  sa  panunulay  la- 
mang  sa  mga  hakahaka.    Sa  akaia  ko  ay  nararapat  na  sang- 


—  101  — 


aynnan  ng  Pamahalaan  ang  kahilingan  at  sa  gay6n  ay  mag- 
papamalas  ng  kaniyang  pagkakatiwala  sa  bayan  at  ng  ka- 
tibayan  ng  kaniyang  pagkakatatag ;  at  siya'y  may  kalayaang 
bawiing  muli  ang  pahintulot  kung  makitang  dahil  sa  kani- 
yang  mabuting  kalooban  ay  nagpapakalabis.  Mga  sanhi  at 
paraan  sa  pagbawi  ay  hindi  mawawalan,  mababantayan  na- 
tin  sila....  ^Ano't  pasasamam  ang  loob  ng  ilang  binata, 
na  mangyayaring  magdamdam  pagkatapos,  gayong  ang  kani- 
lang  hinihiling  ay  nalalagda  sa  mga  utos  ng  harl? 

Si  P.  Irene,  si  don  Oustodio  at  si  P.  Fernandez  ay  nagpama- 
las  ng  kanilang  pagsang-ayon  sa  pamagitan  ng  tango  ng  ulo. 

— Nguni't  ang  mga  indio  ay  hindi  nararapat  matuto  ng 
wikang  kastila  ibati'd  baga  ninyo? — ang  sigaw  ni  P.  Ca- 
merra — hindi  dapat  matuto,  sapagka't  pagkatapos  ay  naki- 
kipangatuwiranan  sa  atin,  at  ang  mga  indio  ay  hindi  da- 
pat  mangatuwiran  kundi  sumunod  lamang  at  magbayad.... 
hindi  dapat  manghimasok  sa  pagsuri  ng  sinasabi  ng  mga 
kautusan  at  ng  mga  aklat  i  napakamatatalas  at  mga  mapag- 
usap!  Pagkaalam  ng  wikang  kastila  ay  nagiging  kalaban 
Dg  Dios  at  ng  Espana . .  . .  basahin  ninyo  ang  kabuhayang 
"Tandang  Basio  Makuna"  at  kung  hindi  gayon ;  iiyan  ang 
aklat!    iMay  mga  katotohanang  ganganito! 

At  ipinakita  ang  mabibilog  niyang  kamay  na  pasuntok. 

Hinaplos  ni  P.  Sibyla  ang  kaniyang  anit  na  bilang  tanda 
ng  pagkainip. 

—  ilsang  salita! — aniya  na  umanyo  ng  anyong  lalong 
mapayapa  sa  gitna  ng  kaniyang  pagngingitngit — hindi  ang 
pagtuturo  lamang  ng  wikang  kastila  ang  pinag-uusapan  dito, 
dito'y  may  isang  piping  pagtutunggali  ng  mga  nag-aaral  at 
ng  mga  pari  sa  Unibersidad  ng  Sto.  Tomas;  kung  masusunod 
ng  mga  nag-aaral  ang  kanilang  hangad  ay  manghihina  ang  pa- 
nanalig  sa  amin,  sasabihing  kami'y  dinaig  at  mangagmama- 
taas,  at  wala  na  ang  paniniwala,  wala  na  ang  lahat!  Pagka- 
guho  ng  unang  sagka  isino  pa  ang  makahahadlang  sa  ka- 
bataang  iyan?  Sa  aming  paglagpak  ay  wala  kaming  gagawin 
kun  di  ang  ipakilala  naman  ang  paglagpak  ninyo?  Matapos 
kami  ang  pamahalaan  naman. 

—  ilyan  ang  hindi  mangyayari,  punalesl — ang  sigaw  ni 
P.  Gamorra — itingnan  muna  natin  kung  sino  ang  may  ma- 
lakas  na  pangsuntok! 


-  102  — 


Sa  gayon  ay  nagsalita  si  P.  Fernandez,  na  sa  boong  pag- 
tatalo  ay  nanira  larnang  sa  kangingiti.  Lahat  ay  nakimatyag 
sapagka't  kilalang  siya'y  rnay  mabuting  ulo. 

— Huwag  sumama  ang  loob  ninyo  sa  akin,  P.  Sibyla, 
kung  hindi  ninyo  ako  kaisa  sa  paghuhulong  ukol  sa  bagay 
na  ito,  nguni't  napakatanging  kapalaran  ang  sa  akin,  na 
kailan  man  halos,  ay  kasalungat  ako  ng  aking  raga  kapatid. 
Ang  sabi  ko  nga/y  hindi  tayo  dapat  mabakla.  Ang  pagtu- 
turd  ng  wikang  kastila  ay  mangyayaring  pahintulutan  ng 
walang  anomang  kapanganiban,  at  upang  huwag  lumabas  na 
isang  pagdaig  sa  Unibersidad,  ay  nararapat  na  tayong  mga 
dominiko  ay  magpauna  sa  pagkagalak  ng  dahil  sa  bagay  na 
iyan;  iyan  ang  politiea.  ^Bakit  tayo  makikipaglabanan  tuwi 
na  sa  bayan,  sa  tayo  ay  kakaunti  at  sila  ay  marami,  sa 
kailangan  natin  sila  at  tayo'y  hindi  nila  kailangan? — iHin- 
tay  muna  kayo,  P.  Oamorra,  liintay  muna  kayo! — Payagan 
na  nating  ngayon  ay  mahina  ang  bayan  at  walang  maraming 
nalalaman,  ako  man  ay  gayon  din  ang  akala  ko,  nguni't 
bukas  ay  hindi  na  gayon,  ni  sa  makalawa.  Bukas  maka- 
lawa  ay  sila  ang  magiging  malakas,  mab.ibatid  ang  kanilang  mga 
kailangan  at  hindi  natin  mapipigii,  gaya  rin  naman  ng  liindi 
mangyayaring  mapigil,  na,  pagdating  ng  bata  sa  ilang  gulang  ay 
makaaiam  ng  maraming  bagay.  .  .  Ang  sinasabi  ko  nga  ay  ibakit 
hindi  natin  samantalahin  ang  kalagayang  ito  sa  kamangmangan 
upang  magpah't  ng  paraan  sa  pamamalakad  at  itatag  sa  ma- 
tibay  na  batayan,  na  hindi  mapapawi,  sa  batayang  katwiran, 
sa  halimbawa,  at  huwag  sa  batayang  kamangmangan?  Sa- 
pagka't  wala  nang  kagaya  ng  maging  makatwiran,  gaya  ng 
sinabi  ko  sa  tuwi  na  sa  aking  mga  kapatid,  nguni't  ayaw 
akong  dinggin.  Ang  indio,  gaya  rin  ng  alin  mang  bayang 
bata  pa  ay  mapag-usig  ng  katwiran;  humihingi  ng  parusa 
kung  nagkasala,  at  namumuhi  pag  hindi  kinamit  ang  gay6n. 
^Marapat  ang  hinihingi?  Ipagkaloob,  ibigay  natin  sa  ka- 
nila  ang  lahat  ng  paaralang  kailangan,  mapapagod  din  sila: 
ang  kabataan  ay  bulagboi  na  talaga,  ang  nag-uudyok  lamang 
sa  kanila  sa  pag-uusig  ay  ang  ating  pagsalungat.  Ang  ating 
panildng  karangalan  ay  luma  na,  P.  Sibyla:  gumawa,  tayo 
ng  iba,  ang  panilong  pagkilala  ng  utang  na  loob,  sa  halim- 
bawa.  Huwag  tayong  magsamangmang,  gayahan  natin  ang 
mga  hesuita  


—  103  — 


—  iOh,  oh,  P.  Fernandez! 

Hinding  hindi:  matitiis  na  lahat  ni  P.  Sibyla,  liban  na 
lamang  sa  pagayahan  sa  kaniya  ang  mga  hesuita.  Namu- 
mutla't  nangingimg  na  nagbubusa  ng  mga  rnatalas.  na  wika. 

— Magpransiskano  na  muna....  iKahit  na  ano,  huwag 
lamang  hesuita! — ang  sabing  walang  patumangga. 

— iOh,  oh! 

— iEh,  eh!  Padre  P  !  ! 

Ang  sumunod  ay  isang  pagtatalong  panabay  ng  lahat, 
na  nalimot  na  ang  General;  nagsasalitang  sabaysabay,  nag- 
sisigawan,  hindi  mangagkalinaw,  nangagtatalo;  si  Ben  Zayb 
ay  kaharap  ni  P.  Oamorra  at  nag-uumangan  ng  suntok, 
binabanggit  ng  isa  ang  mga  gansa  at  ang  isa'y  ang  mga 
manghihitit  ng  tinta,  tinutukoy  ni  P.  Sibyla  ang  kapitulo 
at  si  P.  Fernandez  naman  ay  ang  sa  Summa  ni  Sto.  To- 
mas,  at  ibp.,  hangang  sa  pumasok  ang  kura  sa  Los  Banos 
at  sinabing  nakahanda  na  ang  pananghalian. 

Tumindig  ang  Oapitan  General  at  sa  gayo'y  naputol  ang 
pagtatalo. 

—  iSiya,  mga  ginoo! — ang  sabi — ngayo'y  marami  tayong 
nagawa,  gayong  tayo'y  nasa  kapanahunan  ng  pagpapahinga! 
May  nagsabing  ang  mga  maseselang  na  bagay  ay  dapat  pag- 
usapan  sa  pagtatapos  ng  pagkain.  Ako'y  lubos  na  sang- 
ayon  sa  sabing  iyon. 

— Baka  masira  ang  tiyan  natin — ang  sabi  ng  kalihim, 
na  ang  tinutukoy  ay  ang  init  ng  salitaan. 

—  Kung  gayon  ay  ipagpabukas  na  natin. 
Nagtindigang  lahat. 

— Aking  General — ang  sabing  marahan  ng  mataas  na 
kawani — ang  anak  na  babai  ni  kabisang  Tales  ay  nagbalik 
na  muli't  hinihingi  ang  paglaya  ng  kaniyang  nunong  may 
sakit  na  hinuling  bilang  kapalit  ng  ama  

Tiningnan  siyang  masama  ang  loob  ng  General,  na  hi- 
naplos  ang  malapad  na  noo. 

— Putris  yatang  ihindi  na  babayaang  ang  tao'y  maka- 
pananghaling  mapayapa! 

— Ikatlong  araw  na  ng  kaniyang  pagparito;  isang  kaa- 
waawang  dalaga. .  .. 

—  iAh,  demonio! — ang  bulalas  ni  P.  Oamorra — sinasabi 
ko  na  ngang  mayroon  akong   bagay   na   sasabihin  sa  Gene- 


—  104  - 


ral;    kung  kaya   nga  akd  naparito  ay   upang  katigan 

ang  kahilingan  ng  binibining  iyan! 

Kinamot  ng  General   ang  kaniyang  tainga. 

—  iSiya— ang  sabi— padalhan  ng  sulat  ng  kalihim  ang 
teniente  ng  guardia  sibil  upang  pakawalan.  IHindi  masasa- 
bing  hindi  ako  maawain  at  mahabagin ! 

At  tumingin  kay  Ben  Zayb.  Ikinisap  ng  mamamahayag 
ang  kaniyang  mata. 

XII 

PLAOIDO  PENITENTE 

Masama  ang  loob  at  halos  ang  mga  mata'y  lumuluha 
ng  lumalakad  sa  Eseolta  si  Plaeido  Penitente  upang  tumu- 
ngo    sa   Universidad  ng  Sto.  Tomas. 

May  mga  ilang  linggo  lamang  na  kararating  na  galing 
sa  kaniyang  bayan  at  makalawa  nang  sumulat  sa  kaniyang 
ina  na  ang  iniuukilkil  ay  ang  kaniyang  nasangiwan  ang  pag-aaral 
upang  umuwi  at  maghanap  buhay.  Sinagot  siya  ng  kaniyang  ina 
na  magtiistiis,  makuha  man  lamang  ang  pagka  baehiller  en  artes, 
sapagka't  sayang  namang  iwan  ang  pag-aaral,  matapos  ang  apat 
na  taong   paggugugol   at   paghihirap   ng  isa't  isa  sa  kanila. 

iSaan  buhat  ang  pag-ayaw  ni  Penitente  sa  pag-aaral, 
gayong  siya'y  isa  sa  mga  masumigasig  at  bantog  sa  paara- 
lang  pinamamahalaan  ni  P.  Valerio  sa  Tanawan?  Doon  ay 
nabibilang  si  Penitente  na  isa  sa  mga  ialong  mabuti  sa  la- 
tin  at  matalas  sa  pakikipagkatwiranan,  na  marunong  gumusot  at 
maghanay  ng  mga  paguusap  na  lalong  magaan  at  walang  kahi- 
rapan;  siya  ang  inaaring  laldng  pinakamatalas  ng  kaniyang 
mga  kababayan,  at  dahil  sa  kabantugang  iyon,  ay  ibinibilang 
na  siyang  pilibustero  ng  kaniyang  kura,  katunayang  lubos 
na  hindi  siya  hangal  ni  taong  walang  namumuwangan.  Hindi 
mawatasan  ng  kanyang  mga  kasama  ang  gayong  nasang 
pag-uwi  at  iwan  ang  pag  aaral;  wala  namang  nililigawan, 
hindi  manunugal,  bahagya  ng  marunong  ng  hungkian  at 
kapangahasan  na  sa  kaniya  ang  pakikilaro  ng  isang  rebesino; 
hindi  naniniwala  sa  payo  ng  mga  prayle,  kinukutya  ang 
tanddng  Basio,  may  salaping  higit  sa  kailangan,  may  mahu- 
husay  na  damit;  nguni't  gayon  man,  ay  masama  ang  loob 
kung  pumasok  at  kinasusuklaman  ang  mga  aklat. 


—  105  — 

Sa  tulay  ng  Espana,  na  ang  tanging  bagay  na  taglay 
na  ukol  sa  Espana  ay  ang  pangalan  lamang,  sapagka't 
sampu  ng  kaniyang  mga  bakal  ay  galing  sa  ibang  lupain, 
ay  nakatagpo  ng  mahabang  hanay  ng  mga  binatang  tungo 
sa  loob  ng  Maynila  upang  pumasok  sa  kamkanilang  paara- 
lang  pinapasukan.  Ang  ilan  ay  suot  taga  Europa,  matutulin 
ang  lakad,  na  dala  ang  mga  aklat  at  kuaderno,  may  iniisip, 
inaalaala  ang  kanilang  mga  lisyon  at  mga  sinulat  na  iha- 
harap;  ang  mga  ito'y  taga  Ateneo.  Ang  mga  taga  Letran 
ay  napupuna  sapagka't  lahat  halos  ay  suot  pilipino,  sila 
ang  lalong  makapal  at  walang  maraming  aklat.  Ang  bihis 
ng  mga  taga  Universidad  ay  lalong  rnanyos  at  makisig,  ma- 
rarahan  ang  lakad  at  madalas  pang  tungkod  ang  dala  at 
hindi  aklat.  Ang  kabataang  nag-aaral  sa  Pilipinas  ay  hindi 
mapanggulo  at  mapag-ingay;  nangaglalakad  na  wari'y  may 
iniisip;  ang  sino  mang  makakita  sa  kanila  ay  magsasabing 
sa  harap  i  g  kanilang  mga  mata  ay  walang  ano  mang  pag- 
asang  natatanaw,  ni  magandang  kinabukasan.  Kahi't  na  sa 
mga  ilan  ilang  dako'y  nakapagpapasaya  sa  hanay  ang  ma- 
talagbay  at  makulay  na  anyo  ng  mga  nag-aaral  na  babai 
sa  Eseuela  Munieipal,  na  may  mgi  sintas  sa  balikat  at  bitbit 
ang  kanilang  mga  pinag-aaralang  aklat  at  kasunod  ang  kanilang 
mga  alila,  ay  bahagya  nang  madingig  ang  isang  tawa,  bahagya 
nang  madingig  ang  isang  aglahi;  walang  mga  awitan;  walang 
masasayang  parunggit;  kung  baga  man  ay  mabibigat  na  biro, 
awayan  ng  maliliit.  Ang  mga  malalaki  ay  karaniwan  nang 
walang  kibo  at  maayos  ang  kagayakan  na  gaya  ng  mga 
nag-aaral  na  aleman. 

Si  Plaeido  ay  naglalakad  sa  liwasan  ni  Magallanes  upang 
pumasok  sa  butas — dating  pinto — ng  Sto.  Domingo  nang  big- 
lang  tumanggap  ng  isang  tampal  sa  balikat  na  siyang  na- 
kapagpalingon   sa  kaniyang  bigla,   na  masama  ang  ulo. 

—  iHoy,  Penitente,  hoy,  Penitente! 

Ang  tumampal  pala  ay  ang  kasama  niyang  si  Juanito 
Pelaez,  ang  mapaglangi's  at  minamahal  ng  mga  guro,  walang  ka- 
para  sa  kasamaan  at  kalikutan,  may  tinging  mapanukso  at  ngi- 
ting  mapagbiro.  Anak  ng  isang  mestisong  kastila,  mayamang 
mangangalakal  ng  isa  sa  mga  arrabal,  na  umaasa  sa  kata- 
linuhan  ng  binata;  dahil  sa  kaniyang  pagkamakulabid  ay  hindi 
nahuhuli  sa  iba,  may  ugaling  mapagbiro  ng  masama  sa  lahat 


—  106  — 


at  pagkatapos  ay  magkakanlong  sa  likuran  ng  mga  kasama 
at  may  katangitangi  siyang  kakubaan  na  lumalaki'  kailan  ma't 
may  panunuksong  ginagawa  at  nagtatawa. 

— iNakapag-ah'w  ka  bang  mabuti,  Penitente? — ang  tanong 
na  kasabay  ang  mga  malakas  na  pagtampal  sa  balikat. 

— Ganoon,  ganoon — ang  sagot  na  may  kamuhian  ni  Pla- 
eido — iat  'ikaw? 

— iMabuting  mabuti!  Sukat  ba  namang  anyayahan  ako 
ng  kura  sa  Tiani,  na  sa  kaniyang   bayan  ako  magpahinga; 

naparoon  ako   kaibigan!    ^Kilala    mo   ba   si  P.  Ca- 

morra?  Siya'y  isang  kurang  mapagpaumanhin ,  mabuting 
kaibigan,  matapat,  lubhang  mapagtapat,  kagaya  ni  P.  Paeo.  .  . . 
At  sa  dahilang  maraming  dalagang  magaganda  doon,  ay 
nanapatan  kaming  dalawa,  ang  pigil  niya'y  gitarra  at  ku- 
makanta  ng  mga  peteneras  at  ako  nama'y  biolin . .  . .  Masa- 
sabi  ko  sa  iyo,  kaibigan,  na  gayon  na  lamang  ang  saya 
namin;   walang  bahay  na  hindi  namin  inakyat. 

Bumulong  sa  tainga  ni  Plaeido  ng  ilang  salita  at  pagkata- 
pos  ay  nagtawa.  At  sa  dahilang  nagpakita  ng  pagkakamangha 
si  Plaeido,  ay  idinagdag  pang: 

— iMaisusumpa  ko  sa  iyo!  At  walang  hindi  pangyayari, 
sapagka't  sa  pamag-itan  ng  isang  utos  ng  pamahalaan  ay 
maaaring  pawiin  ang  ama,  asawa  6  kapatid  at  tapus  ang 
salitaan!  Gayon  man  ay  nakatagpo  kami  ng  isang  ungas, 
katipan  mandin  ni  Basilio  sa  akala  ko.  Napakaulol  niyong 
si  Basilio!  Magkaroon  ba  naman  ng  niligawang  hindi  ma- 
runong  ng  wikang  kastila,  walang  yaman  at  naging  alila  pa! 
Masungit  na  masungit  nguni't  maganda.  Isang  gabi'y  hinam- 
balos  ni  P.  Oamorra  ang  dalawang  nanapatan  sa  kaniya  at 
salamat  na  lamang  at  hindi  nangapatay.  Nguni't  gayon  man 
ay  masungit  pa  rin  ang  babai.  Datapwa'y  susuko  rin  siya 
na  gaya  ng  iba. 

Si  Juanito  Pelaez  ay  malakas  na  humahalakhak  na  warikj 
ikinaliligaya  niyahg  lubos  ang  gayon,  Minasdan  siyang  ma- 
sama  ang  loob  ni  Plaeido. 

— Hintay  ka  pala  ^,ano  ba  ang  iniulat  kahapon  ng  ka- 
tedratiko? — ang  tanong  na  iniba  ang  salitaan. 

— Kahapon  ay  walang  pasok. 

— iOho!    At  kamakalawa? 

— iTao  ka.   Huebes,  e! 


—  107  — 


—  Siya  nga  pala  inapakahayop  ako!  <i,Alam  mo  Plaeido 
na  nagiging  hayop  ako?    At  noong  Mierkoles? 

—  ^Noong  Mierkoles?  Hintay  ka....  niyong  Mierkoles  ajr 
umambon . 

—  iMainam!  at  noong  Martes? 

— Noong  Martes  ay  pista  ng  katedratiko  at  hinandugan 
namin  siya  ng  isang  orkesta,  kumpol  ng  mga  bulaklak  at 
ilan  pang  handog .... 

— iAh,  putris! — ang  bulalas  ni  Juanito — nakalimutan  ko 
nga  pala,  inapakahayop  ako!    At  iitinanong  ba  ako? 

Kinibit  ni  Penitente  ang  kaniyang  balikat. 

—  Ayawan  ko,  nguni't  ibinigay  sa  kaniya  ang  talaan  ng 
mga  may  gawa,  ng  pista. 

—  iPutris!....   at  noong  Lunes  iano  ang  nangyari? 

— Sa  dahilang  siyang  unang  araw  ng  pasukan  ay  l>inasa 
ang  talaan  ng  mga  pangalan  at  itinakda  ang  lisyon:  ang 
ukol  sa  mga  salamin.  Tingnan  mo;  mula  rito  hanggang  doon, 
isasaulo,  walang  labis  walang  kulang....  tatalunan  ang  ka- 
putol  na  ito  at  it.6  ang  isiisunod. 

At  itinuturo  ng  daliri  sa  pisika  ni  Ramos  ang  mga  da- 
kong  pag-aaralan,  ng  biglang  sumalipadpad  sa  hangin  ang 
aklat  dahil  sa  isang  tampal  na  papaitaas  na  ibinigay  ni 
Juanito. 

— Siya  bayaan  mo  nga  ang  lisyon,  mag  ipit  na  araut 
na  tayo. 

Tinatawag  na  ipit  na  araw  ng  mga  nag-aaral  sa  Maynila, 
ang  araw  na  napapagitna  sa  dalawang  kapistahan,  na  inaa- 
lis  at  pinapawi  sa  kaibigang  sarili  ng  mga  nag-aaral. 

— Mlam  mO  bang  napakahayop  mo  nga? — ang  tugong 
pagalit  ni  Plaeido  samantalang  pinupulot  ang  kaniyang  aklat 
at  mga  napel 

— Halinang  mag  ipit  na  araw — ang  ulit  ni  Juanito. 

Ayaw  si  Plaeido:  hindi  dahil  sa  pagkukulang  ng  dala- 
wa'y  hindi  itutuloy  ang  klase  ng  mahigit  sa  isang  daa't 
limang  pu.  Naaalaala  ang  mga  paghihirap  at  pag-iimpok 
ng  kaniyang  ina  na  siyang  nagbibigay  ng  ginugugol  niya  sa 
Maynila  at  siyang  nagsasalat. 

Nang  mga  sumandaling  iyon  ay  pumapasok  sila  sa  bu- 
tas  ng  Sto.  Domingo. 

— Maalala   ko  pala — ang  bulalas   ni  Juanito   ng  makita 


—  108  — 


ang  liwasan  sa  harap  ng  bahay-aduana — ialam  mo  bang  ako 
ang  natungkulang  mangilak  ng  ambagan? 

— iAnong  ambagan? 

— Ang  sa  monumento. 

— iAn6ng  monumento? 

— iAlin  pa!  ang  sa  kay  P.  Baltazar  ^hindi  mo  ba  na- 
lalaman? 

— iAt  sino  ba  ang  P.  Baltazar  na  iyan? 

— iAba!  iisang  dominiko!  Kaya't  lumapit  ang  mga  pari 
sa  mga  nag-aaral.  iSulong  na,  magbigay  ka  na  ng  tatlo  6 
apat  na  piso  upang  makitang  tayo'y  hindi  maramot!  Upang 
huwag  masabing  sa  pagtatayo  ng  isang  estatua  ay  ang  ala- 
pot  nila  ang  dinukot.  iSulong  na  Plaeidete!  hindi  mawawa- 
lang  kabuluhan  ang  salapi  mo! 

At  sinabayan  ang  salitang  ito  ng  isang  makahulugang 
kindat. 

Naalaala  ni  Plaeido  iyong  isang  nag-aaral  na  nakalalam- 
pas  sa  pagsusuri  dahil  sa  paghahandog  ng  kanario,  kaya't 
nagbigay  ng  tatlong  piso. 

— Tingnan  mo,  isusulat  kong  maliwanag  ang  iyong  pa- 
ngalan  upang  mabasa  ng  propesor,  ^nakikita  mo  ba?  Plaeido 
Penitente,  tatlong  piso.  iAh!  itingnan  mo!  Sa  loob  ng  ika- 
labing  limang  araw  ay  pista  ng  propesor  sa  Historia  Natural. .  . . 
Alam  mong  napakamasaya,  na  hindi  naglalagay  ng  pagku- 
kulang  at  hindi  tumatanong  ng  lisyon.  iKaibigan,  dapat 
tayong  gumanti  ng  utang  na  loob! 

—  iSiya  nga! 

— <j,Ano,  dapat  ba  nating  handugan  ng  isang  pista?  Ang 
orkesta  ay  dapat  na  maging  kaparis  ng  dinala  ninyo  sa  ka- 
tedratiko  sa  Pisika. 

—  iSiya  nga! 

— ^Ano  sa  akala  mo  kung  gawin  nating  tigalawang  piso 
ang  ambagan?  Sulong  Plaeiding,  magpauna  ka  sa  pagbibigay, 
sa  gayon  ay  mauuna  ka  sa  talaan. 

At  sa  dahilang  ibinigay  ng  walang  gatol  ni  Plaeido  ang 
hinihinging  dalawang  piso,  ay  idinagdag  ang: 

— Hoy,  apat  na  ang  ibigay  mo,  at  saka  ko  na  isasauli 
sa  iyo  ang  dalawa;   upang  maging  pain  lamang. 

— Kung  isasauli  mo  rin  ^ano't  ibibigay  ko  pa  sa  iyo? 
Sukat  nang  ilagay  mong  apat. 


—  109  — 


—  iAh,  siya  nga  pala!  napakahayop  ako!  <ialam  mong 
nagiging  hayop  ako  ngayon?  Nguni't  ibigay  mo  na  rin  sa 
akin  upang  ipakita  ko  sa  iba. 

Upang  huwag  pabulaanan  ni  Plaeido  ang  kura  na  nag- 
lagay  sa  kaniya  ng  pangalan,  ay  ibinigay  ang  hinihingi  sa 
kaniya. 

Dumating  sila  sa  Universidad. 

Sa  papasukan  at  sa  hinabahaba  ng  banketa  na  nakala- 
tag  sa  palibid  ng  Unibersidad  ay  nangaghihintuan  ang  mga 
nag-aaral  na  nag-aantay  ng  pagpanaog  ng  mga  propesor. 
Ang  mga  nag-aaral  ng  taong  paghahanda  upang  mag-aral 
ng  Dereeho,  ikalimang  taon  ng  segunda  ensenanza,  at  ng  pag. 
hahanda  upang  mag-aral  ng  Medieina  ay  nagkakahalobilo : 
ang  mga  huling  tinuran  ay  madaling  makilala  dahil  sa  ka- 
nilang  kagayakan  at  sa  kanilang  kiyas  na  hindi  nakikita 
sa  iba:  ang  marami  sa  kanila  ay  galing  sa  Ateneo  Muni- 
eipal  at  kapiling  nila  ang  makatang  si  Isagani  na  ipinaki- 
kilala  sa  isang  kasama  ang  panganganinag  ng  iiwanag.  Sa 
isang  pulutong  ay  nagtatalotalo,  nagkakatwiranan,  bumabang- 
git  ng  sinabi  ng  propesor,  ng  mga  natatala  sa  aklat,  ng 
mga  prineipios  eseoldstieos;  sa  ibang  pulutong  ay  nagkukum- 
payan  ng  mga  aklat,  sa  pamagitan  ng  mga  tungkod  ay  igi- 
nuguhit  sa  lupa  ang  ibig  ipakilala;  sa  dako  pa  roon  ang 
nangalilibang  naman  sa  panonood  sa  mga  mapanatang  tu- 
mutungo  sa  kalaplt  na  simbahan,  at  kung  ano  ano  ang 
ibinubuhay  dahil  sa  namamalas. 

Isang  matandang  babai  na  akay  ng  isang  dalaga  ay  papi- 
laypilay  na  nagdadasal;  nakatungong  lumalakad  ang  binibini, 
natatakot-takot,  nahihiyang  dumaan  sa  harap  ng  gayong  ka- 
raming  tumitingin;  itinataas  ng  matanda  ang  kaniyang  saya 
na  kulay  kape  ng  mga  kakapatid  ni  Sta.  Rita,  upang  ipakita 
ang  matatabang  paa  at  mga  medias  na  puti;  kinagagalitan 
ang  kaniyang  kasama  at  tinitingnan  ng  masamang  tingln 
ang  mga  nanonood. 

— iMga  saragatel — ang  pangitngit  na  bulong — ihuwag  mo 
silang  tingnan,  itungo  mo  ang  iyong  ulo! 

Ang  lahat  ay  napupuna,  ang  lahat  ay  nagiging  sanhi 
ng  biruan  at  buhaybuhay. 

Minsan  ay  isang  mainam  na  victoria  na  hihinto  sa  pi- 
ling  ng  pintuan  upang  iwan  doon  ang  isang  mag-aanak  na 


—  110  — 


mapanata;  dadalaw  sa  Birhen  del  Rosario  sa  kaniyang  pini- 
ling  araw:  ang  mga  mata  ng  nanonood  ay  handang  lahat 
upang  tanawin  ang  anyo  at  laki  ng  paa  ng  mga  binibini 
sa  pag-ibi's  sa  sasakyan :  minsan  ay  isang  nag-aaral  na  lu- 
malabas  sa  pintuan  na  taglay  pa  sa  mukha  ang  pagkakapa- 
nalangin:  dumaan  sa  simbahan  upang  idalangin  sa  Birhen 
na  mangyaring  maliwanagan  niya  ang  lisyon,  upang  tingnan 
kung  naroroon  ang  kaniyang  nilalangit,  makipagsulyapan  at 
tumungo  sa  paaralan  na  taglay  sa  alaala  ang  mga  matang 
magiliw  na  iyon. 

Nguni't  namatyag  sa  mga  pulutong  ang  galawan,  isang 
waring  pagaantabay,  at  si  Isagani  ay  napatigil  at  namutla. 
Isang  sasakyan  ang  huminto  sa  pintuan:  ang  magkaparis  na 
kabayong  puti  ay  kilalang-kilala.  Yaon  ang  sasakyan  ni 
Paulita  G6mez  na  nakalundag  na  agad  sa  lupa,  na  mabilis 
na  wari'y  ibon,  na  hindi  binigyang  panahong  makita  ng 
mga  nanonood  ang  kaniyang  paa.  Sa  isang  mainam  na  kilos 
at  isang  haplos  ng  kamay  ay  naayos  ang  mga  tupi  ng  kani- 
yang  saya,  at  sa  isang  matuling  sulyap  na  wari'y  hindi  kinu- 
kusa  ay  nakita  si  Isagani,  bumati't  ngumiti.  Bumaba  naman 
si  aling  Yietorina,  tumingin  ng  paimbabaw  sa  kanyang  salamin, 
nakita  si  Juanito  Pelaez,   ngumiti  at  binati  ito  ng  magiliw. 

Si  Isagani  ay  sumagot  ng  bating  takot,  na  namumula 
dahil  sa  lugod;  si  Juanito  ay  nagpakayukoyuko,  nag-alis  ng 
sombrero  at  ikinilos  ang  mukha  na  kagaya  ng  -bantog  na 
komiko  at  karikato  Panza  kung  tumatanggap  ng  pagakpakan. 

— iMeeaehis!  IKay  gandang  dalaga! — ang  bulalas  ng  isa, 
na  humanda  sa  pagyao — sabihin  ninyo  sa  katedratiko  na  ako'y 
malubha. 

At  si  Tadeo,  ito  ang  kaniyang  pangalan,  ay  pumasok 
sa  simbahan  upang  sundan  ang  dalaga. 

Si  Tadeo  ay  pumaparoon  araw  araw  sa  Unibersidad 
upang  itanong  kung  may  pasok  at  tuwi  na'y  nagtataka 
kung  bakit  may  pasok:  mayroon  siyang  hinalang  may  isang 
euaeha  na  panay  at  walang  katapusan  at  inaantay  niyang 
dumating  sa  bawa't  sandali.  At  bawa't  umaga,  matapos  na 
hindi  mangyari  ang  mungkahi  niyang  magliwaliw,  ay  aalis 
na  nagdadahilang  may  malaking  kagipitan,  6  gagawin,  6 
sakit,  sa  sandali  pa  namang  ang  kaniyang  mga  kasama  ay 
papasok  sa  klase.    Nguni't  sa  di  mabatid  na  kaparaanan  ay  na- 


—  111  — 


kalalampas  si  Tadeo  sa  mga  pagsusuri,  ginigiliw  ng  kani- 
yang  mga  propesor  at  nahaharap  sa  isang  magandang  kina- 
bukasan. 

Samantala  naman  ay  nagsisimula  ang  mga  kilusan  at 
gumagalaw  ang  mga  puliipulutong;  pumanaog  na  sa  klase 
ang  propesor  sa  Pisika  at  Kimika. 

Ang  mga  nag-aaral,  na  waring  nawalan  ng  pag-asa,  ay 
ay  pumasok  sa  loob  ng  paaralan  na  nangakabitiw  ng  ilang 
bulalas  sa  di  kasiyahang  loob.  Si  Plaeido  Penitente  ay  na- 
kisundd  sa  karamihan. 

—  iPenitente,  Penitente! — ang  tawag  sa  kaniyang  palihi'm  ' 
ng  isa — lumagda  ka  rito! 

— At  ia.no  iyan? 

— Huwag  mo  nang  tanungm,   lumagda  ka! 

Waring  naramdaman  ni  Plaeido  na  may  pumipirol  sa 
kaniyang  tainga;  nasa  sa  alaala  niya  ang  kabuhayan  ng 
isang  kabisa  sa  kaniyang  bayan,  na  dahil  sa  pagkakalagda 
sa  isang  kasulatang  hindi  batld  ang  laman,  ay  nabilanggong 
malaon  at  kaunti  pang  napatapon.  Upang  huwag  niyang 
malimot  ang  pangyayaring  iyon  ay  pinirol  siya  ng  malakas 
sa  tainga  ng  isa  niyang  amain.  At  kailan  mang  nakakadingig 
siya  ng  salitaang  ukol  sa  paglagda  ay  waring  nararamdaman 
niya  sa  kaniyang  tainga  ang  sakit  na  tinanggap. 

— Patawarin  mo  ako,  kasama,  nguni't  hindi  ako  luma- 
lagda  sa   ano  man,  kailan  pa  ma't  hindi  ko  pa  nauunawa. 

— INapakahangal  mo!  nakalagda  na  rito  ang  dalawang 
earabineros  eelestiales  <ian6  pa  ang  ikatatakot  mo? 

Ang  pangalang  earabineros  eelestiales  ay  nakapagbibigay 
tiwaia.  Yaon  ay  isang  banai  na  pulutong  na  itinatag  upang 
tumulong  sa  Dios  sa  pakikibaka  sa  dil&ng  kasamaan,  upang 
pigilin  ang  pagpasok  ng  eontrabando  heretieo  sa  talipapa  n£ 
bagong  Siyon. 

Lalagda  na  sana  si  Plaeido  upang  matapos  na  lamang 
ang  usap  sapagka't  nagmamadali:  ang  kaniyang  mga  kasama 
ay  nagdadasal  na  ng  0  Thoma,  nguni't  naramdaman  niya 
manding  pinipigilan  ng  kaniyang  amain  ang  kaniyang  tai- 
nga,  kaya't  nagsabing: 

—  IMakatapos  na  ang  klase!  ibig  ko  munang  mabasa. 
— Napakahaba,  ialam  mo  ba?  ang  bagay  ay  upang  gu- 

mawa  ng  isang  kahilingang  laban,  sa  tuwid  na  sabi,  isang 


—  112  — 


tutol.  ^Alam  mo  ba?  Si  Makaraig  at  ilan  pang  kasama 
ay  humihinging  magbukas  ng  isang  akademia  ng  wikang 
kastila,   bagay  na  isang  malaking  kaululan  

— iSiya,  siya!  kasama,  mamaya  na  sapagka't  nangagsisi- 
mula  na — ang  sabi  ni  Plaeido  na  nagpupumiglas. 

— iNguni't,  hindi  naman  bumabasa  ng  talaan  ang  in- 
yong  propesor! 

— Oo,  kung  minsan  ay  bumabasa.  iMamaya  na!  ma- 
maya  na!    At  saka....   ayokong  sumalungat   kay  Makaraig. 

— Nguni't  hindi  naman  pagsalungat,  lamang  ay  

Hindi  na  «iya  nadingig  ni  Plaeido,  malayo  na't  nagtu- 
tumulin  sa  pagtungo  sa  klase.  Nakadingig  ng  iba't  ibang 
lad  sum!  iad  sum!  iputris,  binabasa  ang  talaan!....  nagma- 
dali  at  dumating  sa  pinto  ng  nasa  letrang  Q  pa  naman. 

— iTinamaan  ng.... — ang  bulong  na  napakagat  labi. 

Nag-alinlangan  kung  dapat  6  hindi  dapat  pumasok;  ang 
guhit  ay  nakalagay  na  at  hindi  na  maaalis.  Kaya  lamang 
dumadalo  sa  klase  ay  hindi  upang  mag-aral  kundi  upang 
huwag  lamang  magkaroon  ng  guhit;  walang  ginagawa  sa  klase 
kundi  pagsasabi  ng  lisyong  sinaulo,  basahin  ang  aklat  at 
malaki  na  ang  mangisangisang  tanong  na  malabo,  malalim, 
nakalilito,  wari'y  bugtong:  tunay  nga  na  di  nawawala  ang 
munting  pag  aaral — ang  dati  rin — na  ukol  sa  kapakumba- 
baan,  sa  pagka-maalinsunod,  sa  paggalang  sa  mga  pari,  at 
siya,  si  Plaeido,  ay  mapakumbaba,  masunurin  at  magalang. 
Aalis  na  sana  nguni't  naaalaalang  nalalapit  ang  paglilitis  at 
hindi  pa  siya  natatanong  ng  propesor  at  waring  hindi  siya 
napupuna;  mabuting  pagkakataon  iyon  upang  siya'y  mapuna 
at  makilala.  Ang  makilala  ay  katimbang  ng  pagkaraan  ng 
isang  taon,  sa  dahilang  kung  walang  anoman  ang  magbigay 
ng  suspenso  sa  isang  hindi  kilala,  ay  kailangang  magkaroon 
ng  pusong  matigas  upang  huwag  mabakla  sa  pas;kakita  sa 
isang  binata  na  isinisisi  sa  araw-araw  ang  pagkaaksaya  ng 
isang  taon  niyang  buhay. 

Pumasok  nga  si  Plaeido  na  hindi  patiyad  na  gaya  ng 
dating  ugali  kundi  pinatunog  pa  ang  kaniyang  mga  takon 
ng  sapatos.  At  ilabis  na  tinamo  ang  ninanasa!  Tiningnan 
«iya  ng  katedratiko,  ikinunot  ang  noo  at  iginalaw  ang  ulo 
na  waring  ang  ibig  sabihin,  ay: 

— IWalang  galang,  magbabayad  ka  rin  sa  akin! 


XIII 


ANG  ARALAN    NG  PISIKA 

Ang  klase  ay  isang  look  na  higit  ang  kahabaan  sa  ka- 
luwangan  at  may  malalaking  durungawang  may  karali  na 
pinapasukan  ng  hangin  at  liwanag.  Sa  hinabahaba  ng  ding- 
ding  na  bato  ay  may  tatlong  baitang  na  bato  na  may  takip 
na  dalig,  na  puno  ng  mga  nag-aaral  na  ang  pagkakahanay 
ay  alinsunod  sa  unang  letra  ng  kanilang  pangalan ;  sa  ibayo 
ng  pasukan,  sa  ilalim  ng  isang  larawan  ni  Santo  Tomas  de 
Aquino,  ay  nalalagay  ang  luklukan  ng  propesor,  mataas  at 
may  dalawang  hagdan  sa  magkabilang  panig.  Liban  sa  isang 
magandang  tablero  na  may  markong  narra  na  hindi  halos 
nagagamit,  sapagka't  nasusulat  pa  ang  viva!  na  nakita 
roon  sapol  sa  araw  ng  pasukan,  doon  ay  walang  anomang 
kasangkapang  matino  6  sira.  Ang  mga  dingding,  na  pinin- 
tahan  ng  puti  at  natatanggol  sa  ilang  dako  ng  mga  lariong 
may  sarisaring  kulay  upang  maiwasan  ang  mga  pagkakakiskis, 
ay  buhad  na  buhad;  ni  isang  guhi-t,  ni  isang  inukit,  ni  bahag- 
yang  kasangkapan  na  ukol  sa  Pisika!  Ang  mga  nag-aaral  ay 
hindi  nangangailangan  ng  higit  pa  sa  roon,  walang  nagha- 
hanap  ng  pagtuturo  sa  pamamag-itan  ng  pagsasanay  sa  isang 
karunungang  lubhang  ukol  sa  kasanayan;  mahabang  panahdn 
nang  gayon  ang  pagtuturo  at  hindi  nagulo  ang  Pilipinas, 
kundi  patuloy  pa  rin  ngang  gaya  ng  dati.  Maminsan  min- 
san  ay  bumababang  buhat  sa  langit  ang  isang  kasangkapan 
na  ipinakikitang  malayo  sa  nag-aaral,  gaya  ng  pagpapakita 
ng  Santisirao  sa  mga  mapanambang  nangakaluhod,  tingnan 
mo  ako  nguni't  huwag  salangin.  Panapanah6n,  pag  nagka- 
karoon  ng  nagtuturong  may  maganddng  loob,  ay  nagtatakd& 
ng  isang  araw  sa  loob  ng  taon  upang  dalawin  ang  maka- 
babalaghang  Gabinete  at  hangaan  mula  sa  labas  ang  mga 
kasangkapang  di  maturan  ang  kabuluhan,  na  nangakalagay 
sa  loob  ng  mga  kinalalagyan;  walang  makadadaing;  ng  araw 
na  iyon  ay  nakakita  ng  maraming  tanso,  maraming  bubog, 
maraming  tubo,  bilog,  gulong,  kampana,  at  ibp.;  at  hindi 
na  hihigit  pa  roon  ang  pagtatanyag,  ni  hindi  nagugulo  ang 
Pilipinas.    Sa  isang  dako  naman  ay  alam  ng   mga  nag-aaral 

na  ang  mga  kasangkapang  iyon  ay  hindi  binili  dahii  sa  ka- 

8 


—  114  — 


nila  ihindi  hangal  ang  mga  prayle!  Ang  Gabineteng  iyon  ay 
ginawa  upang  ipakita  sa  mga  taga  ibang  lupa  at  sa  mga 
matataas  na  kawaning  nanggagaling  sa  Espana,  upang  sa 
pagkakita  noon  ay  igalaw  ang  ulo  na  may  kasiyahang  loob, 
samantalang  ang  umaabay  sa  kanila'y  ngumingiting  ang  ibig 
sabihin  wari'y: 

— iEh!  Inakala  ninyong  ang  matatagpuan  ay  mga  pa- 
ring  huli  sa  kapanahunan?  Kami  ay  kapantay  ng  mga  ka- 
salukuyan;  mayro6n  kaming  isang  Gabinete! 

At  isusulat  pagkatapos  ng  mga  dayuhan  at  mga  mata- 
taas  na  kawani,  na  pinasalubungan  ng  malugod  na  pagtang- 
gap,  sa  kanilang  mga  paglalakbdy  6  mga  tala,  na:  Ang  Real 
y  Pontificia  Unwersidad  ng  Sto.  Tomds  sa  Maynila,  na  pina- 
mamahalaan  ng  bihasang  orden  dominikana,  ay  may  isdng  mai- 
nam  na  Gabinete  ng  Pisika  na  ukol  sa  ikatututo  ng  kabataan... 
Sa  taontaon  ay  may  dalawdng  daa't  limang  pu  ang  •  nag- 
aaral  ng  tinurang  asignatura,  at  marahil  dald  ng  katamarant 
ng  pagwawalang  bahaia,  sa  kauntian  ng  kaya  ng  indio  6  ibd 
pang  sanhing  likds  sa  kanild  6  bagay  na  di  mawatasan .... 
hanggdng  sa  ngayon  ay  hindi  pa  sumisipot  ang  isdng  kahit 
munti  man  lamang,  na  Lavoisier,  isdng  Secchit  ni  isdng  Tyndall, 
na  lahing  malayong  pilipino. 

Datapwa/y  upang  mapagkilala  ang  katotohanan  ay  sasa- 
bihin  namin,  na  sa  Gabineteng  ito  nag-aaral  ang  tatlo  6 
apat  na  pung  pumapasok  sa  ampliaeion  sa  ilalim  ng  pama- 
mahala  ng  isang  nagtuturong  gumaganap  naman  ng  mabuti 
sa  kanyang  tungkulin ;  nguni't  sa  dahilang  ang  lalong  marami 
sa  mga  nag-aaral  ay  galing  sa  Ateneo  Munieipal  na  ang 
pagtuturo  doon  ay  sa  pagsasanay  sa  loob  ng  Gabinete,  ay 
wala  ring  malaking  kabuluhan  ang  gayong  pangyayari  na 
di  gaya  nang  kung  ang  makasamantala  noon  ay  ang  dala- 
wang  daa't  limang  pung  nagbab'ayad  ng  kanilang  matricula% 
bumibili  ng  aklat,  nangag-aaral  at  gumugugol  ng  isang  taon 
at  walang  namumuangan  pagkatapos.  Ang  nangyayari,  liban 
sa  isang  kapista  6  utusan  na  naging  bantay  ng  mahabang 
panahon  sa  museo,  kailan  man  ay  walang  nabalitang  may 
napala  sa  mga  isinaulong  lisyon  na  pinagkakahirapan  muna 
bago  natutuhan. 

Nguni't  balikan  natin  ang  klase. 

Ang  katedratiko  ay  isang  dominikong  bata  na  tumung- 


—  115  — 


k61  ng  lubhang  mahigpit  at  mabantog  sa  kaniyang  pagtuturd  sa 
ilang  katedra  sa  paaralang  San  Juan  de  Letran.  Bantog  siya  sa 
pagkamabuting  manalita't  mabuting  pildsopo  at  isa  sa  mga  may 
mainam  na  maaasahan  sa  loob  ng  kaniyang  pangkatin.  Ang  mga 
matatanda'y  may  pagtingfn  sa  kaniya  at  kinaiinggitan  siya  ng 
mga  bata,  sapagka/t  sila  man  ay  mayroon  ding  pangkat- 
pangkat.  Yaon  ang  pangatlong  taon  na  ng  kaniyang  pag- 
tuturd  at  kahi't  ng  taong  iyon  lamang  siya  magtuturo  ng 
Pisika  at  Kimika,  ay  kinikilala  na  siyang  marunong,  hindi 
lamang  ng  mga  nag-aaral,  kundi  sampu  ng  mga  kagaya  ni- 
yang  palipatlipat  na  mga  propesor.  Si  P.  Millon  ay  hindi 
kabilang  ng  karamihang  sa  taontaon  ay  palipatlipat  ng 
katedra  upang  magkaroon  ng  kaunting  pagkabatid  sa  karu- 
nungan,  nag-aaral  sa  gitna  ng  ibang  nag-aaral,  na  walang 
pagkakaiba  kundi  ang  pangyayaring  iisang  bagay  lamang  ang 
pinag-aaralan,  tumatanong  at  hindi  tinatanong,  may  mahigit  na 
pagkabatid  ng  wikang  kastila  at  hindi  nililitis  pagkataposng  taon. 
Hinahalungkat  ni  P.  Millon  ang  karunungan,  kilala  niya 
ang  Pisika  ni  Aristoteles  at  ang  kay  P.  Amat;  maingat  ni- 
yang  binabasa  ang  Ramos  at  maminsanminsan  ay  tumutung- 
hay  sa  Ganot.  Gayon  man  ay  iginagalaw  kung  minsan  ang 
ulo  na  wari'y  nag-aalinlangan,  mangingiti  at  bubulong  ng: 
transeat.  Tungkol  sa  Kimika,  ay  inaakalang  mayroon  siyang 
di  karaniwang  kabatiran  sapol  noong,  sa  pag-alinsunod  sa 
isang  banggit  ni  Sto.  Tomas,  na  ang  tubig  ay  isang  halo,  ay 
maliwanag  niyang  pinatunayan  na  ang  taga  langit  na  doetor 
ay  nagpauna  ng  malaki  sa  mga  Berzelius,  Gay  Lussae,  Bun- 
sen  at  iba  pang  materialista,  na  pawang  may  munti  6  ma- 
laking  kahambugan.  Datapwa/t  kahi't  na  naging  propesor 
sa  Geografia  ay  mayroon  siyang  mga  ilang  pag-aalinlangan  tung- 
kol  sa  kabilugan  ng  mundo  at  gumagamit  ng  may  makakahu- 
lugang  ngiti  pagsasalita  ng  pag-ikit  at  pagligid  sa  araw,  at 
binabangglt  yaong: 

Ang  sa  bituing  pagbubulaa'y 

Isang  pagbubulaang  mainam  

Ngumingiting  may  pakahulugan  sa  harap  ng  ilang  pag- 
hahaka  tungkol  sa  pisika  at  inaakalang  hibang,  kundi  man 
bangaw,  ang  hesuitang  si  Seeehi,  na  umano'y  ang  pag- 
putol  nito  ng  pariparisukat  sa  ostia  ay  anak  ng  pagkagulo 
sa  astronomia,  at  dahil  doon,  ang  sabi'y  pinagbawalang  mag- 


—  116  — 


misa;  marami  ang  nakapuna  sa  kaniya  ng  tila  pagkamuhi  sa 
bagay  na  itinuturd;  nguni't  ang  mga  kapintasang  ito'y  ma- 
lililt  na  bagay,  mga  himaling  sa  paraan  ng  pag-aaral  at 
pananampalataya,  at  madaling  malilinawan,  hindi  lamang  sa 
dahilang  ang  karunungan  sa  pisika  ay  lubos  na  galing  sa 
kasanayan,  sa  kababatyag  at  panghihinuha,  samantalang 
siya'y  malakas  sa  pilo3opia,  lubos  na  ukol  sa  paghuhulohulo, 
sa  palagay  at  kuro,  hindi,  sa  dahilang  siya'y  mabuting  do- 
miniko,  na  magiliw  sa  karangalan  ng  kaniyang  kapisanan, 
ay  hindi  mangyayaring  malugod  sa  isang  katarungang  hindi 
ikinabantog  ng  isa  man  sa  kaniyang  mga  kapatid — siya  na 
ang  unang  hindi  naniniwala  sa  kimika  ni  Sto.  Tomas — 
nguni't  ikinadadakila  ng  ibang  Samahang  kalaban,  sabihin 
na  nating  katunggali  nila. 

Ito  ang  propesor  ng  umagang  iyon,  na  matapos  mabasa 
ang  talaan,  ay  ipinauulit  sa  mga  tinuturuan  ang  mga  isi- 
naulong  lisyon  na  walang  labis  walang  kulang.  Ang  mga 
ponograpo  ay  umalinsunod,  ang  ilan  ay  mabuti,  ang  iba'y 
masama,  ang  iba'y  pautal-utal,  nag-aanasan.  Ang  makapag- 
turing  ng  walang  mali  ay  nagtatamo  ng  isang  mabuting  guhit 
at  masamang  guhit  ang  magkamali  ng  higit  sa  makaitlo. 

Ang  isang  batang  mataba,  na  mukhang  nag-aant6k  at 
ang  mga  buhok  ay  nangagtuwid  at  matitigas  na  wari'y  ba- 
lahibo  ng  isang  sepilyo,  ay  naghikab  ng  makalinsad-sihang 
at  nag-inat  na  iniunat  ang  mga  kamay  na  wari'y  nakahiga 
pa  sa  banig.  Nakita  ng  katedratiko  at  pinag-isipang  gu- 
latin  

—  iOy!  ikaw,  matutulugin,  aba!  eosat  Perezoso  tambien, 
siguro  hindi  ka  marunong  ng  lisydn,  ha? 

Hindi  lamang  hindi  pinupupo  ni  P.  Millon  ang  lahat 
ng  nag-aaral,  gaya  ng  sino  mang  mabuting  prayle,  kundi 
kinakausap  pa  sila  ng  wikang  tinda,  bagay  na  natutuhan  sa 
katedratiko  sa  Canones.  Kung  sa  gayong  pananalita  ay  ina- 
kala  ng  Reberendo  ang  kutyain  ang  mga  nag-aaral  6  ang 
mga  banal  na  takda  ng  mga  eoneilio,  ay  bagay  na  hindi  pa 
napasisiyahan,  kahi't  pinagtalunan  na  iig  mahaba. 

Ang  pagkakatukoy  ay  hindi  ikinamuhi  ng  mga  nag- 
aaral  kundi  ikiuagalak  pa  at  marami  ang  nangagtawanan;  yaon 
ay  nangyayari  sa  araw  araw.  Gayon  man  ay  hindi  natawa 
ang  mataba;  biglang  tumindig,  kinuskos  ang  mga  mata,  at 


—  117  — 


waring  makina  ng  bapor  ang  nagpagalaw  sa  ponograpo  at 
sinimulan  ang  pagsasabi  ng: 

—  "Tinatawag  na  salamin  ang  lahat  ng  pamukhang  bi- 
nuli  at  nalalaan  upang  malarawan  sa  kaniya,  dahil  sa 
tama  ng  liwanag,  ang  mga  larawan  ng  bagay  na  ilapit  sa 
tinurang  pamukha;  dahil  sa  mga  bagay  bagay  na  bumubuo 
ng  mga  pamukhang  ito  ay  binabahagi  sa  salaming  metal  at 
salaming  bubog  99 

—  iHintay,  hintay,  hintay! — ang  biglang  pigil  ng  kate- 
dratiko — Jesus  para  kang  pagupak!  Tayo'y  nasa  salitaang 
ang  mga  salamin  ay  binabahagi  sa  mga  salaming  metal  at 
salaming  bubog  <iha?  At  kung  bigyan  kita  ng  isang  kahoy,  ang 
kamagong  sa  halimbawa,  na  lininis  na  mabuti  at  hinibuan, 
6  kaputol  na  marmol  na  maitim  na  pinakabuli,  isang  balok 
na  asabatse  na  masisinagan  ng  larawan  ng  mga  bagay  na 
ilagay  sa  harap  <£saang  bahagi  mo  ilalahok  ang  mga  salaming 
iyan? 

Ang  tinanong,  sa  dahilang  hindi  maalaman  ang  isasagot 
6  kaya'y  sa  dahilang  hindi  nalinawan  ang  katanungan,  ay 
tumangkang  makalusot  sa  pagpapakilalang  alam  niya  ang 
lisyon,  kaya't  nagpatuloy  na  wari'y  baha: 

— "Ang  mga  una  ay  binubuo  ng  tanso  6  pagkakahalo- 
halo  ng  iba't  ibang  metal  at  ang  pangalawa  ay  binubuo 
ng  isang  lapad  na  bubog  na  ang  dalawang  mukha'y  kapwa 
kininis  at  ang  isa  rito*y  may  pahid  na  tinggang  puti." 

—  iTum,  tum,  tum!  hindi  iyan;  dominus  vobiscum  ang 
sinasabi  ko  sa  iyo  at  ang  isinasagot  mo  sa  akin  ay  requies- 
eat  in  paee! 

At  inulit  sa  wikang  tinda,  ng  mabait  na  katedratiko, 
ang  katanungan  na  linahukan  sa  bawa't  sandali  ng  mga 
eosa  at  abd. 

Hindi  makaiwas  sa  kagipitan  ang  kaawaawang  binata: 
nag-aalinlangan  sa  kung  nararapat  niyang  ihalo  ang  kama- 
g6ng  sa  mga  metal,  ang  marmol  sa  mga  bubog  at  ang 
asabatse  ay  iwan  sa  alanganin,  hanggang  sa  ang  kalapit 
niyang  si  Juanito  Pelaez  ay  bumuldng  sa  kaniya  ng  lihim  na: 

— Ang  salaming  kamagong  ay  kasama  ng  mga  salaming 
kahoy! 

Inulit  ng  lito  nating  binata  ang  kaniyang  nadingig,  ka- 
yd't  nag-ihit  sa  katatawa  ang  kalahati  ng  klase. 


—  118  — 


—  ilkaw  ang  mabuting  kamagong! — ang  sabi  ng  katedra- 
tiko  na  napilitang  tumawa — Tingnan  natin  kung  alin  ang 
tatawagin  nating  salanrin:  ang  pamukha,  per  se,  in  quantum 
est  superficies,  6  ang  katawang  bumubuo  ng  ibabaw  na  it6 
6  kaya'y  ang  bagay  na  kinapapatungan  ng  pamukhangito  ang 
pinagbuhatang  bagay,  na  naiba  dahil  sa  pagkakabago  sa  kaniya 
ng  tinatawag  na  pamukha,  sapagka't  maliwanag  na,  sa  dahilang 
ang  pamukha  ay  kabaguhan  ng  mga  katawan,  ay  hindi  mang- 
yayaring  mawalan  ng  kabagayan.  Tingnan  natin  iano  ang 
sabi  mo? 

iAko?  iwala!  ang  isasag6t  sana  ng  kahabaghabag  na 
hindi  na  maalaman  kung  ano  ang  pinagsasalit^an  dahil  sa 
karamihan  ng  mga  pamukha  at  mga  pagbabagong  bumabayong 
masakitsa  kaniyang  tainga;  nguni't  nakapigil  sa  kaniya  ang 
udyok  ng  kahihiyan,  kaya't  balot  kahapisan  at  pinapawisan 
na,  noong  inulit  ng  marahan: 

— "Tinatawag  na  salamin  ang  lahat  ng  pamukha  na  bi- 
nuli.. 

— Ergo,  per  tey  ang  salamin  ay  ang  ibabaw, — ang  dukit 
ng  katedratiko. — Kung  gayon  ay  linawin  mo  sa  akin  ang 
ganitong  bagay.  Kung  ang  pamukha  ay  siyang  salamin,  ay 
iba  sa  kabagayan  ng  salamin  ang  ano  mang  nalalagay  sa 
llkuran,  sa  dahilang  ang  nasa  lik6d  ay  hindi  makapagbabago 
sa  nasa  sa  harapan,  id  est,  ng  ibabaw,  qux  super  faciem  est, 
quia  vocatur  superficies  facies  ea  qux  supra  videtur;  pinaayunan 
mo  6  hindi? 

Lalo  pang  nanindig  ang  buhok  ng   kaawaawang  binata, 
na  wari  pinakilos  ng  isang  malakas  na  galaw. 
— ^Pinaayunan  mo  6  hindi? 

— Kahi't  na  ano,  ang  ibigin  po  ninyo,  Padre,  ang  ina- 
akala  niyang  isagot,  nguni't  hindi  makapangahas  na  turan 
ang  gay6n,  dahil  sa  natatakot  siyang  mangagtawanan. 
Yaon  ang  matatawag  na  kagipitan  at  kailan  pa  man  ay 
hindi  pa  siya  napapasok  sa  gay6ng  kahigpit.  May-roon 
siyang  munting  gunita  na  hindi  mapapaayunan  ang 
kahi't  napakaliit  na  bagay  sa  mga  prayle,  na  hindi  nila 
pinalalabasan  ng  lahat  ng  pangyayari  at  kapakinabangang 
mahahaka,  kundi'y  magsabi  na  ang  kanilang  mga  lupaing 
ari  at  mga  kurato.  Kaya't  ang  iniuudy6k  ng  kaniyang  ang- 
hel  na  taga  pag-adya  ay  ipagkait  ng  boong  tibay  ng  kalu- 


—  119  — 


Iuwa  at  katigasan  ng  kaniyang  buh6k  ang  ano  mang  bagay, 
at  handa.  nang  bumitiw  ng  isang  matinding  inego!y  sa  dahi- 
lang  ang  hindi  umaamin  ng  anoman  ay  walang  tinatanggap, 
ang  sabi  sa  kaniya  ng  isang  kawani  sa  hukuman;  datap- 
wa'y  ang  masamang  ugaling  hindi  nakikingig  sa  udyok  ng 
sariling  budhi,  ang  di  pananalig  sa  mga  taong  nakaaalam 
ng  kautusan  at  ang  paghanap  ng  abuloy  sa  iba,  gayong  su- 
kat  na  ang  kaniyang  sarili,  ay  siyang  sa  kaniya'y  sumira. 
Hinuhudyatan  siyang  umayon  ng  mga  kasama,  lalo  na  si 
Juanito  Pelaez,  at  sa  pagpapadala  sa  masama  niyang  kapa- 
laran,  ay  bumitiw  ng  isang  amaayon  po  ako,  Padre  na  ang 
boses  ay  malamlam  na  waring  ang  tinuran  ay  Inmanus  tuas 
eommendo  spiritum  meum. 

—  Ooneedo  anteeedentum — ang  ulit  ng  nagtuturo  na  ngumiti 
ng  may  kahulugan — ergo,  maaaring  kayurin  ko  ang  tinggang 
puti  ng  isang  salaming  bubog,  palitan  ng  kaputol  na  bi- 
bingka  at  mayroon  din  tayong  salamin,  ^ha?  iAno,  magkaka- 
roon  tayo? 

Ang  binata'y  tumingin  sa  mga  nagsusuplong  sa  kaniya, 
nguni't  nang  makitang  sila'y  pawang  gulilat  din  at  hindi  ma- 
alaman  ang  turan,  ay  nalarawan  sa  kaniyang  mukha  ang 
mapait  na  pagsisisi.  Deus  meus,  Deus  meus,  quare  dereliquiste 
me,  ang  ipinahahayag  ng  kaniyang  hapis  na  paningin  sa- 
mantalang  ang  kaniyang  mga  labi'y  bumibigkas  ng  ilinintikdn! '. 
Walang  nangyari  sa  kaniyang  kauubo,  binatak  ang  petsera  ng 
kaniyang  baro,  itatayo  ang  isang  paa,  pagkatapos  ay  ang  isa 
naman,  walang  matagpong  kalinawan. 

— Siya,  <imay  ano  tayo? — ang  ulit  ng  nagtuturo  na  nag- 
tdtalik  sa  bunga  ng  kaniyang  tinuran, 

— iAng  bibingka! — ang  bulong  ni  Juanito  Pelaez — iang  bi- 
bingka! 

— iTumigil  ka,  hangal! — ang  sigaw  na  tuloy  ng  di 
magkangtututong  binata  na  ibig  ng  maiwasan  ang  kagipitan 
sa  paraang  mang-away. 

— iTingnan  natin,  Juanito,  kung  mapaliwanagan  mo  ang 
bagay  na  ito! — ang  tanong  ng  katedratiko  kay  Pelaez, 

Si  Pelaez,  na  isa  sa  mga  kinagigiliwan  niya,  ay  dahandahang 
tumindig,  nguni't  siniko  muna  si  Plaeido  Penitente  na  siyang  su- 
musunod  sa  lagay  sa  talaan.  Ang  ibig  sabihin  ng  pag-siko  ay: 

— iHuwag  kang  malilingat  at  tambisan  mo  ako! 


—  120  — 


— /'Nego  eonseeuentiam,  Padre! — ang  sagot  na  walang  kagatol- 
gatol. 

— iAha,  kung  gay6'y  probo  eonseeuentiam!  Per  te,  ang 
makintab  na  ibabaw  ay   siyang  tunay  na  salamin. 

— iNego  suppositum! — ang  putol  ni  Juanito  ng  maramda- 
mang  binabatak  siya  ni  Plaeido  sa  amerikana. 

— iPapaano?  Perte...... 

—iNegol 

— Ergo  «iinakala  mo  na  ang  nasa  likuran  ay  nagiging 
sanhi  ng  nasa  harap? 

— iNego!  ang  sigaw  na  lalo  pang  malakas,  dahil  sa 
pagkakaramdam  ng  isa  pang  batak  sa  kaniyang  amerikana. 

Si  Juanito,  6  lalong  tumpak  si  Plaeido,  na  siyang  tu- 
matambis,  ay  hindi  nakahahalatang  ang  ginagamit  niyang 
kaparaanan  ay  ang  sa  insik:  huwag  tumanggap  ng  isa  mang 
dayuhan  upang  huwag  siyang  masalakay. 

— ^Papaano  ba  tayo? — ang  tanong  ng  nagtuturo  na  may 
kaonting  kalituhan  at  di  mapalagay,  na  tinitingnan  ang 
ayaw  magparaang  nag-aaral — dnagbibigay  sanhi  6  hindi  sa 
harapan  ang  bagay  na  nasa  likuran? 

Sa  tiyak  na  katanungang  ito,  na  maliwanag,  na  wari'y 
idtimatum,  ay  hindi  maalaman  ni  Juanito  ang  isag6t  at 
wald  namang  iudyok  sa  kaniya  ang  kaniyang  amerikana. 
Walang  mapala  sa  kahuhudyat  kay  Plaeido;  si  Plaeido  ay 
alinlangan,  Sinamantala  ni  Juanito  ang  sandaling  pagkaka- 
tingin  ng  katedratiko  sa  isang  nag-aaral,  na  palihim  na 
inalls  sa  paa  ang  mahigpit  na  saping  suot,  at  niyapakang 
malakas  si  Plaeido  na  sabay  ang  sabing: 

—  iTambisan  mo  ako,  sulong,  tambisan  mo  ako! 

— Distingo....  iAray!  inapakahayop  ka! — ang  sigaw  na 
hindi  kinukusa  ni  Plaeido  na  tinitingnang  pagalit  si  Juanito, 
samantalang  hinihipo  ang  kaniyang  sapatos  na  tsarol. 

Nadingig  ng  pari  ang  sigaw,  nakita  sila't  nahulaan  ang 
nangyayari. 

—  iOy,  ikaw,  espiritu  sastre — ang  sabi — hindi  ikaw  ang 
tinatanong  ko,  nguni't  yayamang  ginawa  mo  ang  magligtas 
sa  iba,  ay  tingnan  natin,  iligtas  mo  ang  katawan  mo,  salva 
te  ipsum,  at  paliwanagan  mo  sa  akin  ang  likwad. 

Magalak  na  umupo  si  Juanito  at  katunayan  ng  kani- 
yang    utang   na   loob   ay   pinanglawitan  ng  dila  ang  tuma- 


—  121  — 


tambis  sa  kaniya.  Samantala  namang  ito,  namumula  dahil 
sa  kahihiyan,  ay  tumindig  at  bumulong  ng  di  malinawang 
mga  dahilan. 

Tinaya  siyang  sandali  ni  P.  Millon,  kagaya  ng  lumala- 
sap  sa  tingin  ng  isang  kakanin.  iKay  inam  marahil  ng 
pangayumpapain  at  ilagay  sa  kahihiyan  ang  binatang  iyong 
magara,  kailan  ma'y  mainam  ang  bihis,  taas  ang  ulo  at 
aliwalas  ang  paningm.  Isa  ring  kaawaang  gawa  ang  gayon; 
kaya't  ipinatuloy  ng  boong  puso  ng  nagtuturo  ang  gawain. 
na  maliwanag  na  inulit  ang  katanungan: 

— Sinasabi  ng  aklat  na  ang  mga  salaming  metal  ay 
binubuo  ng  tanso  6  pagkakahalo  ng  iba't  ibang  metal  totoo 
6  hindi? 

— Sinasabi  ng  aklat,  Padre  

— Liber  dixit  ergo  ita  est;  hindi  mo  nasa  ang  dumunong 
pa  kay  saaklat.... — At  pagkatapos  ay  idinugtong,  na,  ang 
mga  salaming  bubog  ay  binubuo  ng  isang  palas  na  bubog,  na 
ang  dalawa  niyang  mukha  ay  kininis  at  ang  isa  sa  kanila 
ay  may  pahid  na  ginilong  na  tinggang  puti, — inota  bene! 
isang  ginilong  na  tinggang  puti.  iTunay  ba  it6? 

— Kung  sinasabi  ng  aklat,  Padre  

— ^Ang  tinggang  puti  ay  metal? 

— Tila  po,  Padre;   sinasabi  ng  aklat  

— Metal  nga,  metal  nga,  at  ang  ibig  sabihin  ng  sali- 
tang  ginilong  ay  ang  pagkakahalo  niya  sa  asoge  na  isa  ding  metal. 
Ergo  ang  isang  salaming  bubog  ay  isang  salaming  metal; 
ergo  ang  mga  pagkakabahagi  ay  hindi  maliwanag,  ergo  ang 
pagiibaiba  ay  masama,  ergo . . . .  iPapaano  ang  pagpapaliwa- 
nag  mo,  espiritu  sastre? 

At  tinindihan  ang  mga  ergo  at  ang  mga  mo  ng  boong 
diin  at  ikinindat  ang  mata  na  waring  ang  ibig  sabihin,  ay: 
iluto  ka  na! 

— Itong....   ang  ibig  sabihin   ay  itong.... — ang  bulong 
ni  Plaeido. 

— Kung  gayon  ay  hindi  mo  nawatasan  ang  lisyon,  bud- 
hing  aba,  na  walang  namumuwangan  ay  sumusulsol  sa  kapwa, 

Ang  boong  klase  ay  hindi  nagdamdam  sa  gayon,  inari 
pang  mainam  ng  marami  ang  pagkakatula,  kaya't  nangagta- 
wanan.    Kinagat  ni  Plaeido  ang  kaniyang  mga  labi. 

— iAno  ang  pangalan  mo? — ang  tanong  ng  pari. 


—  122  — 

Matigas  na  sumagot  si  Plaeido. 

— iAha!  Plaeido  Penitente,  mukha  ka  pang  Plaeido  So- 
plon  6  Soplado.  Nguni't  bibigyan  kita  ng  peniteneia  dahil 
sa  iyong  mga  sopladuria. 

At  siyang  siya  sa  kaniyang  mga  pasalisalikwat  na  pa- 
nanalita,  ay  ipinag-utos  kay  Plaeido  na  sabihin  ang  lisyon. 
Sa  kalagayang  yaon  ng  binata  ay  nagkaroon  ng  mahigi't  na 
tatlong  mali.  Nang  makita  ang  gayon  ng  paring  nagtuturo 
ay  itinangotango  ang  ulo,  binuksang  dahan  dahan  ang  ta- 
laan  at  banayad  na  banayad  na  tinunghan,  samantalang 
binabanggit  na  marahan  ang  mga  pangalan. 

— Paleneia....  Palomo....  Panganiban . .  . .  Pedraza.... 
Pelado....  Penitente,  iaha!  Plaeido  Penitente,  labing  limang 
araw  na  kusang  pagkukulang  sa  pagpasok. 

Si  Plaeido  ay  umunat: 

— iLabing  limang  pagkukulang,  Padre? 

— Labing  limang  kusang  pagkukulang  sa  pagpasok — ang 
patuloy  ng  nagtuturo — Kung  gayo'y  isa  na  lamang  ang  ku- 
lang  upang  maalis  sa  talaan. 

— iLabing  limang  pagkukulang,  labing  lima? — ang  ulit 
ni  Plaeido  na  nagugulumihanan — makaapat  pa  lamang  akong 
nagkukulang  at  kung  baga  man    ay  ngay6n  ang  ikalima. 

—  \Husito,  husito,  senolial — ang  sagot  ng  pari,  na  minas- 
dan  ang  binata  sa  ibabaw  ng  kaniyang  salaming  may  kulob  na 
ginto. — Kinikilala  mong  nagkulang  ka  ng  makalima,  at  ang  Dios 
lamang  ang  nakababatid  kung  hindi  ka  nagkulang  ng  higit 
pa  sa  roon!  At  qui  sa  dahilang  bihira  kong  basahin  ang 
talaan  at  sa  bawa't  pagkahuli  ko  sa  isa  ay  nilalagyan  ko 
ng  limang  guhit.  ergo  <£ilan  ang  makalimang  lima?  iNakalimot 
ka  na  marahil  ng  multipliear!    iMakalimang  lima  ay  ilan? 

— Dalawang  pu't  lima. 

— iHusito  husito!  Sa  gayon  ay  nakalamang  ka  pa  ng 
sampu  sapagka/t  makaitlo  lamang  kitang  nahuli  sa  pagku- 
kulang....  iUy!  kung  nahuli  kita  sa  lahat  ng  pagkukulang 
mo,  a....    At  dilan  ang  makaitlong  lima? 

—  Labing  lima  

— Labing  lima,  parejo  eamaron  eon  cangrejo! — ang  tapos 
ng  nagtuturo  na  itinupi  ang  talaan — pag  nagkabiso  ka  pang 
minsan  ay,  sulong!  iapuera  de  la  fuerta!  iAh!  at  ngayon  ay 
isang  pagkukulang  sa  lisyon  sa  araw  araw. 


—  123  — 


At  muling  binuksan  ang  talaan,  hinanap  ang  pangalan 
at  linagyan  ng  isang  munting  guhit. 

— iSiya,  isang  munting  guhit! — ang  sabi — pagka't  wala  ka 
pa  ni  isa  man  lamang! 

— Nguni't  Padre — ang  sabi  ni  Plaeido  na  nagpipigil  pa 
— kung  lalagyan  po  ninyo  ako  ng  pagkukulang  sa  lisyon, 
Padre,  ay  dapat  po  naman,  Padre,  na  alisin  ninyo  ang  pag- 
kukulang  ko  sa  pagpasok  na  inilagay  ninyo  ngayon  sa  akin. 

Ang  pari  ay  hindi  sumagot;  inilagay  munang  dahanda- 
han  ang  pagkukulang,  tiningnang  ikiniling  ang  ulo — marahil 
ay  mainam  ang  pagkakaayos  ng  guhit — tiniklop  ang  talaan 
at  pagkatapos  ay  akutyang  ptumanong: 

—  iAba!  at  ibakit  nol? 

— Sapagka't  hindi  malilirip,  Padre,  na  ang  isang  tawo'y 
magkulang  sa  pagpasok  at  makapagbigay  ng  lisyon....  ang 
sabi  po  ninyo,  Padre,  ay,  ang  naroon  at  ang  wala  

— iNaku!  metapisiko  pa,  iwala  pa  lamang  sa  panahon! 
Hindi  malilirip,  ha?  Sed  patet  experientia  at  eontra  experien- 
tiam  negantem,  /usilibus  est  arguendum,  alam  mo?  At  hindi 
mo  malirip,  pilosopo,  na  mangyayaring  magkasabay  na  mag- 
kulang  sa  pagpasok  at  hindi  matuto  ng  lisyon?  iDi 
yata't  ang  hindi  pagpasok  ay  katuturan  na  ng  karunungan? 
lAno  ang  sasabihin  mo  pilosopastro? 

Ang  huling  binyag  na  ito'y  siyang  nagins:  patak  na  naka- 
pagpaapaw  sa  sisidlan.  Si  Plaeido,  na  kinikilalang  pilosopo 
ng  kaniyang  mga  kaibigan,  ay  naubusan  ng  pagtitiis,  ini- 
hagis  ang  aklat,  tumindig  at  hinarap  ang  paring  nagtuturo: 

— iSukat  na,  Padre,  sukat  na!  Maaari  pong  lagyan  ninyo 
ako  ng  mga  pagkukulang  na  ibig  ninyong  ilagay,  nguni't 
wala  po  kayong  karapatang  lumait  sa  akin.  Maiwan  kayo 
sa  inyong  klase,  sapagka/t   hindi    na  ako  makapagtitiis  pa. 

At  umalis  na  ng  walang  paalam. 

Ang  boong  paaralan  ay  nasindak:  ang  gayong  pagpa- 
pakilala  ng  karangalan  ay  hindi  pa  halos  nakikita:  ^sino 
ang  makaakala  na  si  Plaeido  Penitente . .  . .  ?  Ang  pariog 
nagtuturo,  na  nabigla,  ay  napakagat  labi  at  minasdan  siya 
sa  pag-alis  na  itinatango  ang  ulo  na  may  pagbabala.  Ang 
boses  ay  nanginginig  na  sinimulan  ang  sermon  na  ang  sa- 
laysayin  ay  ang  dati  rin,  kahi't  lalong  malakas  at  lalong 
mapusok  ang  pangungusap,    Tinukoy  ang  nagsisimulang  pag- 


—  124  — 
• 

mamataas,  ang  di  paglingap  ng  utang  na  loob  sapol  pag- 
katao,  ang  kapalaluan,  ang  di  paggalang  sa  mga  nakatataas, 
ang  kapalaluang  iniuudyok  sa  mga  binata  ng  sitan  ng  ka- 
diliman,  ang  kakulangan  sa  pinag-aralan,  ang  kadahupan 
at  ibp.  Matapos  iyon  ay  tumuloy  naman  sa  pagpaparunggit 
at  pagkutya  sa  hangad  ng  ilang  sopladillo  na  magturo  pa 
sa  kanilang  mga  guro  at  magtatayo  ng  isang  akademia  na 
ukol  sa  pagtuturo  ng  wikang  kastila. 

—  iHa,  ha! — aniya— iyang  mga  kamakalawa  lamang  ay 
babahagyang  makabigkas  ng  si,  Padre,  no,  Padre  <iay  ibig 
pang  lumalo  sa  mga  inubanan  na  sa  pagtuturo?  Ang  sad- 
yang  ibig  matuto  ay  natututo  mayroon  man  6  walang  mga 
akademia!  iMarahil  iyan,  iyang  kaaalis  pa  lamang,  ay  isa 
sa  mga  may  panukala!  iKay  inam  ng  kalalabasan  ng  wi- 
kang  kastila  sa  mga  ganyang  tagapagtanggol !  ^Saang  kay6 
kukuha  ng  panahong  ipaparoon  sa  Akademia  sa  halos  kin£- 
kapos  kayo  sa  ikagaganap  sa  kailangan  ng  klase?  Ibig  na- 
ming  matuto  kayo  ng  wikang  kastila  at  masalita  ninyong 
mabuti  npang  huwag  ninyong  sirain  ang  aming  tainga  sa 
inyong  mga  gawi  at  iny6ng  mga  pe.  nguni't  una  muna 
ang  katungkulan  bago  ang  pagdadasal;  tumupad  muna  kayo 
sa  inyong  pag-aaral  at  saka  kayo  mag-aral  ng  wikang  kas- 
tila  at  pumasok  pa  kayong  manunulat  kung  ibig  ninyo. 

At  nagpatuloy  sa  gayong  kasasalita  hangang  sa  tumug- 
tog  ang  kampana  at  natapos  ang  klase,  at  ang  dalawang 
daan  at  tatlong  pu't  apat  na  nag-aaral,  matapos  makapag- 
dasal,  ay  umalis  na  wala  ring  namumuwangang  kagaya  ng 
pumasok,  nguni't  nangagsihingang  wari'y  naalisan  ng  isang 
malaklng  pataw  sa  katawan.  Ang  bawa't  isa  sa  mga  bina- 
ta'y  nawalan  ng  isang  oras  pa  sa  kaniyang  pamumuhay  at 
kasabay  noon  ang  isang  bahagi  ng  karangalan  at  pagpapa- 
halaga  sa  sarili,  nguni't  sa  isang  dako  naman  ay  nararag- 
dagan  ang  panghihina  ng  loob,  ang  di  pagkagiliw  sa  pag- 
aaral  at  ang  mga  pagdaramdam  ng  mga  puso.  iMatapos 
it6'y  hingan  sila  ng  karunungan,  karangalan,  pagkilala  ng 
utang  na  loob! 

— iDe   nobis  post  hate,  tristis  sententia  /ertur! 

At  gaya  rin  ng  dalawang  daa't  tatlong  pu't  apat  na  ito'y 
dinaan  ang  mga  oras  ng  kanilang  klase  ng  libo  at  libong 
nag-aral   na   nauna  sa  kanila,  at,  kung  hindi  maaayos  ang 


—  125  — 


mga  bagaybagay,  ay  daraan  ding  gayon  ang  mga  susunod 
at  magiging  mga  batingol,  at  ang  karangalang  sinugatan 
at  ang  sigabong  ligaw  ng  kabataan  ay  magiging  pag- 
tatanim  at  katamaran,  na  gaya  ng  mga  alon,  na  nagi- 
ging  maputik  sa  ilang  pook  ng  dalampasigan,  na  sa  pagsu- 
sunuran  ay  lalo't  lalo  pang  lumalapad  ang  naiiwanan  ng 
yaglt.  Datapwa'y,  Yaong  mul&  sa  walang  katapusan  ay 
nakakikita  sa  mga  ibubunga  ng  isang  kagagawan  na  naka- 
kalas  na  wari'y  sinulid,  Yaong  turaitimbang  ng  mga  san- 
dali  at  nagtakda  sa  kaniyang  mga  nilalang  na  ang  unang 
batas  ay  ang  paghanap  ng  ikasusulong  at  ng  kawastuan, 
Yaong,  kung  tapat,  ay  hihingi  ng  pagtutuus  sa  dapat  hingan, 
ng  dahil  sa  mga  yutayutang  pag-iisip  na  pinalabo  at  binu- 
lag,  ng  dahil  sa  karangalang  pinawi  sa  yutayutang  tao  at 
ng  dahil  sa  di  mabilang  na  panahong  lumipas  at  gawang 
nawalan  ng  kabuluhan!  At  kung  ang  mga  turo  sa  Ebanhelio 
ay  mav  tining  na  katotohanan,  ay  mananagot  din  ang  mga 
yutayutang  hindi  nangatutong  itago  ang  liwanag  ng  kaniyang 
pag-iisip  at  ang  karangalan  ng  kaniyang  budhi,  gaya  rin 
naman  ng  pag-uusisa  ng  panginoon  sa  alipin  nang  salaping 
ipinanakaw  niya  dahil  sa  karuwagan! 

XIV 

ISANG  TAHANAN  NANG  MANGA  NAG-AARAL 

Lubhang  karapatdapat  dalawin  ang  bahay  na  tinitirahan 
ni  Makaraig. 

Malaki,  maluwang,  may  dalawang  patong  na  entresuelo 
na  may  magagarang  salang-bakal,  wari'y  isang  paaralan  sa 
mga  unang  oras  ng  umaga  at  isang  hinaldng  linugaw  mag- 
mula  naman  sa  ika  sampu.  Sa  mga  oras  ng  paglilibang  ng 
mga  nangungupahan,  muhi  sa  pagpasok  sa  maluwang  na  si- 
long  hanggan  sa  it£as  ng  kabahayan,  ay  walang  humpay  ang 
tawanan,  ang  kaguluhan  at  ang  galawan.  May  mga  binatang 
damlt  pangbahay  na  naglalaro  ng  sipa,  nangagsasanay  sa 
pagpapalakas  sa  pamagitan  ng  mga  trapesiong  gawa  lamang 
nila;  sa  hagdanan  ay  nagpapamook  ang  walo.  6  siyam  na 
ang  mga  sandata  ay  mga  tungk6d,  mga  sibat,  mga  kalawit 
at   silo,  nguni't  ang  mga  lumulusob  at  nilulusob  ay  kara- 


—  126  — 


niwan  nang  hindi  nagkakasakitan ;  ang  mga  palo  ay  tuma- 
tama  sa  likod  ng  insi'k  na  nagbibili  ng  kaniyang  tindang 
mga  kakanin  at  nakasisirang  kalamay,  sa  tabi  ng  hagdan. 
Nalilibid  siya  ng  maraming  bata,  binabatak  ang  kaniyang 
buhok  na  kalag  na't  gus6t,  inaagawan  siya  ng  isang  kala- 
may,  tinatawaran  sa  halaga,  at  ginagawan  ng  iba't  ibang 
kabuktutan,  Ang  insik  ay  nagsisisigaw,  nagtutungayaw  sa 
lahat  ng  wikang  kaniyang  batid,  sampu  sa  kaniyang  sariling 
wika,  mag-iiyakiyakan.  tatawa,  sasamo,  isasaya  ang  mukha 
kung  walang  mangyari  sa  kaniya  sa  masama,  6  pabalik. 

— iA,  muasama  yan! — Bo  kosiesia — Hienne  kilistiano — Kayo 
limonyo — ISalamahe! — itusu  tusul  at  ibp. 

IPiph,  paph!  iwalang  kailangan!  Ililing6ng  nakangiti  ang 
mukha;  kung  sa  kaniyang  likod  lamang  tumatama  ang  mga 
palo  ay  patuloy  ding  walang  kagambagambala  sa  kaniyang 
pangangalakal,  sumisigaw  na  lamang  ng: — No  hugalo  ie? 
no  hugalol  nguni't  pag-tumama  sa  bilao  ng  kaniy&ng  mga 
kakanfn,  ay  saka  susumpang  hindi  na  babalik,  pupulas  sa 
kaniyang  bibig  ang  lahat  ng  tungayaw  at  lait  na  mai- 
isip;  ang  mga  bata  naman  ay  lalong  nagsuaumidhi  upang 
siya'y  pagalitin  at  pag  nakitang  naubos  na  ang  masasabi 
ng  insik  at  sila  naman  ay  busog  na  sa  hupya  at  inasn£ng 
buto  ng  pakuw^n  ay  saka  lamang  siya  babayaran  ng  walang 
kadayadaya  at  ang  inslk  ay  aalis  na  masaya,  tumatawa, 
kumikindat  at  tinatanggap  na  wari'y  himas  ang  mahihinang 
palo  na  ibinlbigay  ng  mga  nag-aaral  na  bilang  pinaka- 
paalam. 

—  i  i  Huaya,  homia ! ! 

Ang  mga  tugtugan  ng  piano  at  biolin,  ng  biguela  at 
kurdion  ay  nakikisaliw  sa  tunog  ng  paluan  ng  baston  sa 
pag-aaral  ng  eskrima.  Sa  paligid  ng  isang  malapad  at  ma- 
habang  dulang  ay  sumusulat  ang  mga  nag-aaral  sa  Ateneo, 
ginagawa  ang  kanilang  mga  sulating  ih^harap,  niyayari  ang 
kanildng  mga  suliranin  .sa  piling  ng  mga  ibang  sumusulat 
sa  mga  papel  na  kulay  rosa  at  mav  palamuting  ukit  na  batbat  ng 
mga  guhit  sa  kanikanildng  mga  iniibig;  ang  isa'y  gumagawa  ng 
dula  sa  siping  ng  isang  nag-aaral  tumugtog  ng  plauta,  kaya't 
ang  mga  tula'y  napasusuwitan  na  sa  simula  pa  lamang.  Sa  dako 
pa  roon,  ang  may  katandaan,  mga  nag-aaral  ng  /aeultad, 
na,  mga  sutlang  midias  at  sapatilyang  may  burda  ang  suot, 


—  127  — 


ay  nangaglilibang  sa  pagpapagalit  sa  mga  batang  pinipirol 
sa  tainga  na  namumula  na  tuloy  dahil  sa  kapipingot;  da- 
lawa  6  tatlo  ang  pumipigil  sa  isang  malrit  na  sumisigaw, 
umiiyak  at  ipinagtatanggol  sa  pamagitan  ng  kasisipa  ang 
tali  ng  kaniyang  salawal:  ibig  lamang  na  iwan  siyang  ka- 
gaya  noong  sumipot  sa  liwanag....  pumapalag  at  umiiyak. 
Sa  isang  silid,  sa  paligid  ng  isang  mesa  veladort  ang  apat 
ay  nagrerebesino  sa  gitna  ng  tawanan  at  biruang  ikinaya- 
yamot  ng  isang  kunwari  nag-aaral  ng  lisyon  nguni't,  ang 
tunay  ay  nag-aantay  lamang  na  makahalili  at  siya  naman 
ang  makasugal.  Ang  isd'y  dumatfng  na  wari'y  nagugulumi- 
hanan  sa  gayon,  gulilat  at  lumapit  sa  mesa. 

—  INapakamabisyo  kayo!  IKaagaaga  ay  sugal  na!  ITing- 
nan  ko,  tingnan  ko!  iTunggak!  iihatak  mo  ang  tatlong 
espada! 

At  itinupi  ang  kaniyang  aklat  at  nakilaro  naman. 

Nadingig  ang  sigawan,  kumalabog  ang  hampasan.  Ang  da- 
lawa'y  nag-away  sa  kanugnog  na  silid:  isang  nag-aaral  na  pilay 
ua  napabarahin  at  isang  kaawaawang  kagagaling  pa  lamang  sa 
kaniyang  lalawigan.  Ito,  na  bahagya  pa  lamang  nagsisimula  sa 
pag-aaral,  ay  nakatagpo  ng  isang  aklat  na  ukol  sa  pilosopia 
at  binasang  malakas,  walang  kamalakmalak  at  masama  ang 
diia  sa  pagbigkas  ng  mga  banggit  na: 

—  \Cogitot  ergo  sum\ 

Inari  ng  pilay,  na  siya'y  pinatatamaan,  ang  ibang  kasa- 
ma'y  namagitna't  pumapayapa,  nguni't  ang  katunayan  ay 
naguulot  pa  nga,  kaya't  sa  huli'y  nangagpanuntukan. 

Sa  kakanan  ay  isang  binatang  may  isang  latang  sardi- 
nas,  isang  boteng  alak  at  ang  mga  baong  dala  na  galing  sa 
kaniyang  bayan,  ay  naglulunggati  sa  pagpupumilit  na  siya'y 
saluhan  sa  pagkain  ng  kaniyang  mga  kaibigan,  samantalang 
ang  mga  kaibigan  naman  ay  nangaglulunggati  rin  sa  pag-ayaw. 
Ang  iba'y  nangaliligo  sa  azotea  at  pinagsasanayan  ang  tubig  sa 
balon  sa  pagbobombero,  nangaglalaban  ng  sabuyan  sa  gitna 
ng  kagalakan  ng  mga  nanonood. 

Nguni't  ang  ingay  at  kaguluhan  ay  untiunting  napapawi 
samantalang  dumarating  ang  ilang  may  katangiang  nag-aaral, 
na  tinipan  ni  Makaraig  upang  balitaan  ng  lakad  ng  Aka- 
demia  ng  wikang  kastila.  Si  Isagani'y  sinalubong  ng  boong 
giliw,  na  gaya  rin  ng  taga  Espanang   si  Sandoval,    na  ka- 


—  128  — 


waning  dumating  sa  Maynila  at  tinatapos  ang  kaniyang  pag- 
aaral,  na  kaisang  lubos  sa  mga  hangarin  ng  mga  nag-aaral 
na  pilipino.  Ang  halang  na  inilaia-gay  ng  politika  sa  mga 
lahi  ay  nawawala  sa  mga  paaralan  na  wari'y  natutunaw  sa 
init  ng  karunungan  at  ng  kabataan. 

Sa  kawalan  ng  mga  Ateneo  at  lipunang  ukol  sa  kataru- 
ngan,  sa  wika  at  sa  politika  ay  sinasamantala  ni  Sandoval 
ang  lahat  ng  paglilipon  upang  gamitin  ang  kaniyang  mala- 
king  kaya  sa  pagsasalaysay,  sa  pamag-itan  ng  pagbigkas  ng 
mga  talumpati,  pakikipagtalo  sa  kahi't  na  anong  sanhi  at 
napapapagakpak  ang  mga  kaibigan  at  nakikingig  sa  kaniya. 
Nang  mga  sandaling  ya6n  ang  sanhi  ng  salitaan  ay  ang 
pagtuturo  ng  wikang  kastila. 

Sa  dahilang  si  Makaraig  ay  hindi  pa  dumarating,  ang 
mga  paghuhulohulo  ay  siyang  idinadaos. 

— £Ano  kay^  ang  nangyari? — <£An6  ang  ipinasiya  ng 
Oeneral? — ^lpinagkait  ang  pahintulot? — «iNagtagumpay  si  P. 
Irene? — dNagtagumpay  si  P.  Sibyla? 

Ito  ang  tanongtanungan  ng  isa't  isa,  mga  tanong  na 
ang  tanging  makasasagot  ay  si  Makaraig. 

Sa  mga  binatang  nagkakalipon  ay  may  mga  may  pala- 
gay  na  loob  na  gaya  ni  Isagani  at  ni  Sandoval  na  naki- 
kinikinita  nang  yari  ang  bagay,  at  pinag-uusapan  na  ang 
pagkalugod  at  pagpupuri  sa  Pamahalaan,  ang  ukol  sa  pag- 
ibig  sa  tinubuan  ng  mga  nag-aaral,  mga  kapalagayang  loob 
na  nag-udyok  kay  Juanito  Pelaez  upang  kanyahln  ang  ma- 
laking  bahagi  ng  karangalan  ng  pagtatatag  ng  Kapisanan. 
Ang  lahat  ng  ito'y  sinasagot  ng  di  nasisiyahang  loob  na  si 
Peeson, — isang  matabang  kung  tumawa'y  animo  bungo — sa 
pagsasalita  ng  ukol  sa  mga  sulsol  na  makapangyayari,  na 
ang  Obispo  A.,  si  Padre  B.,  ang  Provincial  C.  ay  pinag- 
tanungan  6  hindi  at  ang  ipinayo  6  hindi  ay  ang  ipasok  sa 
bilanguan  ang  lahat  ng  nasa  kapisanan,  balitang  nagdudulot 
ng  di  ikapalagay  ni  Juanito  Pelaez,  na  nauutal  naman  sa 
pagsasabing: 

—  iAba,  huwag  ninyo  ak6ng  ihalo!  

Si  Sandoval,  dahii  sa  kaniyang  pagkakastila  at  pagka- 
malaya,  ay  nag-iinit: 

—  iNguni't  p....! — aniy£ — ang  ganiyan  ay  isang  paghi- 
hinala  ng  masama  sa  General!     iAlam  ko  ngang  napakama- 


—  129  — 


kaprayle,  nguni't  sa  mga  ganiyang  bagay  ay  hindi  napasu- 
sulsol  sa  mga  prayle!  ilbig  baga  ninyong  turan  sa  akin, 
Peeson,  kung  ano  ang  pinanunulayan  ninyo  sa  pagsasabing 
walang  sariling  pasiy£  ang  General? 

—  Hindi  iyan  ang  sinasabi  ko,  Sandoval — ang  sagot  ni 
Peeson  na  sa  pagtawa'y  ipinatatanaw  halos  ang  kaniyang  hu- 
ling  bagang — sa  ganang  akin,  ang  General,  ay  may  sariling 
kapasiyahan,  ito  nga,  ang  kapasiyahan  sa  lahat  ng  nasa 
abot  ng  kaniyang  kamay   ilto'y  lubhang  maliwanag! 

—  iAt  sulong  pa  rin!  Nguni't  turan  niny6  sa  akin  ang 
isang  pangyayari — ang  sigaw  ni  Sandoval — iwasan  natin  ang 
mga  pagtatalong  walang  katuturan,  ang  mga  salitang  walang 
kabuluhan,  at  tumungo  tayo  sa  mga  pangyayari — ang  dugtong 
na  sinabayan  ng  makiyas  na  kilos  ang  pagsasalita — Mga 
pangyayari,  mga  ginoo,  mga  pangyayari;  ang  hindi  gayon 
ay  mga  hulohulong  di  ko  ibig  tawaging  pilibustero. 

Si  Peeson  ay  tumawa  at  sinabat  siyang: 

—  iLumabas  na  ang  pilibusterismo!  Nguni't  hindi  na 
ba  mangyayaring  makapagkatwiranan  ng  hindi  sasapit  sa 
masasam&ng  binUng? 

Si  Sandovai  ay  tumutol  at  hummingi  ng  mga  pangya. 
yaring  tunay  sa  pamag-itan  ng  isang  munting  talumpati. 

— Hindi  pa  nalalaunang  dito'y  nagkaroon  ng  usapin  ang 
ilang  taong  bayan  at  ilang  prayle,  at  pinasiyahan  ng  saman- 
talang  General,  na,  ang  humatol  ay  ang  Provincial  ng  mga 
paring  kausap — ang  sagot  ni  Peeson. 

At  muling  nagtawa  na  wari'y  walang  kabuluhan  ang 
pinag-uusapan.  Tumukoy  ng  mga  pangalan,  araw  at  nanga- 
kong  magdadala  ng  mga  kasulatang  magpapatunay  ng  paraang 
ginamit  sa  pagkakapit  ng  katwiran. 

— iNguni't  saan  mananangan,  sabihin  ninyo  sa  akin,  saan 
mananangan  upang  huwag  pahintulutan  ang  maliwanag  na 
maliwanag  na  ikabubuti  at  kailangan? — ang  tanong  ni  Sandoval. 

IkiniWt  ni  Peeson  ang  kanyang  balikat. 

— Na  mapapanganib  ang  tibay  ng  tinubuang  lupa. .  . . — 
ang  tugon  na  ang  pagsasalita'y  kagaya  ng  isang  abogado  na 
bumabasa  ng  isang  alegato. 

—  ilyan  ang  malaking  bagay!  iAno  mayroon  sa  tibay 
ng  tinubuang  lupa  ng  mga  kaparaanan  sa  mabuting  pagsa- 

salita? 

9 


—  -130  — 


—  May  mga  doetor  ang  Santa  Madre  Iglesia....  dArio 
ang  malay  ko?  marahil  ay  pangilagang  mabatid  namin  ang 
mga  batas  at  aming  masunod  . .  . .  <£An6  kaya  ang  mangya- 
yari  sa  Pilipinas  sa  araw  na  ang  isa't  isa  sa  amin  ay  mag- 
kaantiluhan? 

Hindi  naibigan  ni  Sandoval  ang  ayos  na  tugunan  at 
pabiro  ng  kanilang  pag-uusap.  Sa  paraang  iyon  ay  hindi  maa- 
aiing  sumipot  ang  isang  talumpating  may  kaunting  kabuluhan. 

— Huwag  ninyong  idaan  sa  biro — ang  sabi — ang  pinag- 
uusapan  ay  mahalaga. 

—  illigtas  ako  ng  Lumikha  sa  pagbibiro  kung  napapa- 
gitna  ang  mga  prayle! 

— Nguni't  <isaan  mananangan  . .  . .  ? 

—  Sa  dahilang  sa  gabi  ang  pag-aaral — ang  patuloy 
ni  Peeson,  na  gayon  din  ang  ayo^,  na  waiing  ang  pinag- 
uusapan  ay  kilala  na't  alam — ay  mangyayaring  banggitin  na 
pinakasagabal  ang  kahalayan,  gaya  ng  sa  paaralan  sa  Malolos.  .  . 

— ilsa  pa!  ^Hindi  ba  sa  ilalim  din  ng  balabal  na  ma- 
dilim  ng  gabi  idinadaos  ang  "Aeademia  de  dibujo"  at  ang 
mga  nobenario  at  mga  prusisyon? . .  . . 

— Lumalabag  sa  karangalan  ng  Unibersidad — ang  patuloy 
ng  mataba  na  hindi  pinuna  ang  paalaala. 

—  iLumabag!    Ang  Unibersidad  ay  mapipilitang  sumang- 
"ayon  sa  kailangan  ng  mga  nag-aaral.    At  kung  iyan  ay  tunay 

^,ay  ano  kung  gayon  ang  Unibersidad?  ^lsa  bagang  kapi- 
sanan  upang  huwag  matuto?  <£Nagkasasama  baga  ang  ilang 
katao  na  nagtataglay  ng  katawagang  may  katarungan  at  du- 
"nong  upang  humadlang  na  ang  iba'y  matuto? 

— Hindi't; ...  ang  mga  balak  ng  nangasaibaba  ay  tina- 
tawag  na  di  kasiyahang  loob  

— At  mga  panukala  ang  tawag  sa  nanggagaling  sa  itaas 
— ang  dunggit  ng  isa — Inariyan  ang  paaralang  "Artes  y  Ofioios'^ 

— Dahan  dahan,  mga  ginoo — ang  sabi  ni  Sandoval — hindi 
ako  makaprayle;  kilala  ang  aking  mga  malayang  pagkukuro, 
ngunilt  ibigay  natin  sa  Cesar  ang  sa  Cesar!  Ang  paaralang 
iyan  ng  Artes  y  Oficios,  na  ako  ang  una  unang  nagtatanggoi 
at  ang  araw  na  siya'y  matayo  ay  babatiing  kong  wari'y 
unang  liwayway  na  ikagiginhawa  ng  Kapuluang  ito,  ang  pa- 
aralang  iyan  ng  Artes  y  Oficios,  ay  ang  mga  prayle  ang 
siyang  nangagsumikap   1 


—  131  — 


—  O  ang  aso  ng  maggugulay,  na  kagaya  rin  nila — ang 
dagdag  ni  Peeson  na  pinutol  na  rauli  ang  talnmpati. 

—  iNguni't  p....!  — ang  sabing  pagalit  ni  Sandoval  dahil 
sa  pagputol,  na  nawala  tuloy  ang  tuwid  ng  pagsasalaysay 
—  samantalang  walang  masama  tayong  nalalaman,  ay  huwag 
tayong  mag-akala  ng  masama,  huwag  tayong  magkamaling 
maghinala  sa  kalayaan  at  pagkamasarili  ng  pamahaiaan .... 

At  sa  pamamagitan  nang  magagandang  pangungusap  ay  ini- 
hanay  ang  mga  pagpupuri  sa  pamahalaan  at  sa  mga  balak 
nit6,   bagay  na  hindi  napangahasang  hadlangan  ni  Peeson. 

— Ang  pamahalaang  kastila — ang  sabi,  sa  gitna  ng  ilang 
bagay — ay  nagbigay  sa  inyo  ng  lahat  ng  kailangan,  walang 
ipinagkait  sa  inyo.  Sa  Espana  ay  nagkaroon  kami  ng  ka- 
pangyarihang  alinsunod  sa  kaibigan  ng  iisang  tao  at  kayo'y 
nagkaroon  ng  gayon  ding  pamahalaan;  kinalatan  ng  mga 
prayle  ng  kanilang  kombento  ang  aming  mga  lupain  at 
kombento  ng  mga  prayle  ang  lamaii  ng  isang  katlong  ba- 
hagi  ng  Maynila;  sa  E^pana  ay  pinalalakad  pa  ang  bitay, 
at  ang  bitay  ay  siyang  huli'ng  kaparusahan  dito;  kami 
ay  katoliko  at  ginawa  namin  kay6ng  katoliko;  kami'y  na- 
ging  eseoldstieo  at  ang  eseolastieismo  ay  siyang  nananagumpay 
sa  inyong  mga  paaralan;  sa  isang  sabi,  mga  ginoo,  umiiyak 
kami  kung  kayo'y  umiiyak,  nagtitiis  kami  kung  kayo'y  nag- 
titils,  iisa  ang  '  dambana  natin,  iisa  ang  ating  hukuman, 
iisang  kaparusahan,  at  nararapat  na  ibigay  namin  sa  inyo 
ang  amin  ding  mga  karapatan  at  ang  amin  ding  inga  katuwaan. 

At  sa  dahilang  walang  humahadlang  sa  kaniya,  ay  su- 
migabo  ng  sumigabo  ang  kalooban  hanggang  sa  tinukoy  na 
ang  sasapitin  ng  Pilipinas/ 

— Gaya  ng  sinabi  ko,  mga  ginoo,  ang  liwayway  ay  hindi 
malayo,  binubuksan  ng  Espana  ang  Kasilangamm  sa  kani- 
yang  iniibig  na  Pilipinas,  at  ang  mga  kapanahunan  ay  nag- 
iiba  at  batid  kong  ang  ginagawa'y  higit  kay  sa  inaakala 
natin.  Ang  pamahalaang  iyan,  na,.  ayon  sa  inyo,  ay  gumi- 
giwang  at  walang  sariling  kalooban,  ay  nararapat  na  ating 
udyukan  sa  pagpapakilala  ng  ating  pagtitiwala,  ipakita  na 
tayo'y  nag-aantay  sa  kaniya;  ipaalaala  natin  sa  ating  kilos 
(kung  nakalilimot,  bagay  na  hindi  ko  pinaniniwalaang  mnng- 
yari)  na  tayo'y  nananalig  sa  kaniyang  mag;)gandang  hangad 
at   hindi  siya    dapat   umalinsunod    sa    ibang    palakad  liban 


—  132  — 


doon  sa  sadyang  katwiran  at  ikabubuti  ng  kaniyang  mga  pi- 
namamahalaan.  Hindi,  mga  ginoo, — ang  patuloy  na  lalo't  lal6 
pang  umayos  nagtatalumpati — hindi  natin  dapat  tanggapin  man 
lamang  sa  bagay  na  ito,  ang  pangyayari  marahil,  na  nagta- 
nong  sa  ibang  taong  lalan  sa  panukala,  sapagka't  ang  sapantaha 
lamang  ay  makakatimbang  ng  pagpapaumanhin  sa  pangyayari; 
ang  inyong  inaasal  hanggang  sa  ngayon  ay  matapat,  malinis, 
walang  pagmamaliw,  walang  agam-agam;  humihiling  kayo  sa 
kaniya  ng  maliwanag  at  walang  palikawlikaw;  ang  inyong  mga 
pinagbabatayang  katwiran  ay  lubhang  karapatdapat  dinggin; 
ang  inyong  layon  ay  ang  awasan  ng  gawain  ang  mga  guro, 
sa  mga  unang  taon,  at  maging  madali  ang  pagkatuto  ng 
daan  daang  mga  nag-aaral  na  pumupuno  sa  mga  klase,  na 
hindi  mangyayaring  magampanan  ng  iisang  guro.  Kung 
hangga  ngayon  ay  hindi  pa  napasisiyahan  ang  kasulatan  ay 
dahil  sa  alam  kong  may  maraming  gawaing  naiimbak;  nguni't 
inaakala  kong  ang  pag-iiusig  ay  nagtagumpay,  na  ang  sanhi  ng 
tipan  ni  Makaraig  ay  upang  ibalita  sa  atin  ang  pananalo,  at 
bukas  ay  makikita  nating  magtatam6  ang  ating  mga  pagsu- 
sumikap  ng  papuri  at  pagkilala  ng  bayan,  at  sino  ang  ma- 
kapagsasabi,  mga  ginoo,  kung  hindi  ipalagay  ng  pamahalaan 
na  kayo'y  dulutan  ng  mabuting  eondeeoraeion  dahil  sa  kayo'y 
karapatdapat  sa  kapurihan  ng  iny6ng  bayan! 

Nag-umugong  ang  masisigabong  pagakpakan;  naniniwala 
na  ang  lahat  sa  pananalo  at  ang  marami  sa  eondeeoraeion . 

— iDapat  makilala,  mga  ginoo, — ang  sabi  ni  Juanito  Pe. 
laez — na  ako'y  isa  sa  mga  unang  nagmunakala! 

Ang  di  mapaniwalaing  si  Peeson  ay  hindi  nagagalak. 

—  iPag  hindi  nagkaroon  tayo  ng  eondeeoraeion  sa  binti! 
— ang  sabi. 

Salamat  na  lamang  at  hindi  nadingig  ni  Pelaez  ang  bang- 
git  na  iyon,  dahil  sa  lakas  ng  pagakpakan.  Nang  mahinto- 
hinto  ng  kaunti,  ay  sinabi  ni  Peeson,  na: 

— Mabuti,  mabuti,  mabuting  mabuti,  nguni't  isang  pa- 
lagay....  ikung  sa  lahat  ng  iyan,  ang  General  ay  sumang. 
guni  rin,  sumangguni  at  sumangguni,  at  pagkatapos  ay  ipag- 
kait  sa  atin  ang  kapahintulutan? 

Ang  palagay  ay  bumagsak  na  wari'y  tubig  na  malamig. 

Ang  lahat  ay  napatingin  kay  Sandoval;  ito'y  natubigan. 

— Kung  gaydn  . .  . . — ang  sabing  paurongsulong. 


—  133  — 


— iKung  gayon? 

— Kung  gay6n — ang  bulalas  ni  Sandoval  na  sumusul&k 
pa  ang  dugo  dahil  sa  mga  pagakpakan  at  sa  isang  udyok 
ng  sigabo — sa  dahilang  sa  mga  kasulatan  at  sa  mga  limbag 
ay  ipinahahayag  na  iniibig  niy&  ang  inyong  ikatututo  nguni't 
pinipigil  at  ipinagkakait  ang  gayon  pag  sumapit  na  ang  pag- 
sasagawa,  kung  gayon,  mga  ginoo,  ang  inyong  mga  pagsu- 
sumikap  ay  hindi  nasayang,  natuklas  ninyo  ang  hindi  na- 
tuklas  ng  sino  man,  na  maalis  ang  balatkayo  at  kayo'y 
hamunin ! 

—  iMabuti,  mabuti! — ang  masigabong  sigawan  ng  ilan. 

— iPurihin  si  Sandoval!  iMabuti  ang  ukol  sa  paghamon! 
— ang  dagdag  ng  iba. 

—  iHamunin  tayo! — ang  sagot  ni  Peeson  na  hindi  bini- 
bigyang  kabuluhan  ang  gayon—  <£at  pagkatapos? 

Sa  gitna  ng  kaniyang  pananagumpay  ay  napatigil  si  San- 
doval,  nguni't  sa  katalasang  taglay  ng  kaniyang  lipi  at  dahil 
sa  kaniy&ng  dugong  mananalumpati  ay  agad  nakabalikwas. 

— dPagkatapos? — ang  tanong — pagkatapos,  kung  walang  pi- 
lipinong  makapangahds  tumugon  sa  hamon,  ay  ako,  si  San- 
doval,  sa  ngalan  ng  Espana  ay  sasaluhin  ko  ang  guantes, 
sapagka't  ang  gayong  paraan  ay  isang  pagpapabulaan  sa 
mabuting  hangad  na  kailan  ma'y  tinaglay  ng  Espana  sa  ka- 
niyang  mga  lalawigan,  at  sa  dahilang  sa  gayong  asal  ay 
sinasalaula  ang  katungkulang  ipinagkatiwala  sa  kaniya  at  nag- 
papakalabis  sa  kaniyang  walang  sagkang  kapangyarihan,  hindi 
siya,  karapatdapat  sa  pag-aampon  ng  inang  bayan  ni  sa  pag- 
kupkop  ng  sino  mang  mamamayang  kastila. 

Ang  kagalakan  ng  mga  nakikingig  ay  halos  naging  ka- 
hibangan.  Niyakap  ni  Isagani  si  Sandoval,  bagay  na  gina- 
yahan  ng  iba;  nabanggit-banggit  doon  ang  inang  bayan,  ang 
pagkakaisa,  ang  pagkakapatiran,  ang  pagkamatapat;  anang 
mga  pilipino'y  kung  wala  kundi  pawang  Sandoval  sa  Espana, 
ang  lahat  ng  tao  sa  Pilipinas  ay  magiging  Sandoval  na 
lahat;  nagniningning  ang  mga  mata  ni  Sandoval  at  mapa- 
paniwalaang  kung  sa  mga  sandaling  iyon  ay  hinagisan  siya 
ng  sino  man  ng  isang  guontes  na  tanda  ng  paghamon,  ay 
sumakay  3ana  sa  kahi't  aling  kabayo  upang  magpakamatay 
ng  dahil  sa  Pilipinas.  Ang  tubig  na  malamig  lamang  ang 
nagwikang: 


—  134  — 


— Mabuti,  mabuting  mabuti,  Sandoval;  ako  man  ay  ma- 
kapagwiwika,  ng  ganiyan  kung  ako'y  taga  Espana;  nguni't 
sa  dahilaug  hindi  gayon,  kung  ako  ang  nagsabi  ng  kalahati 
man  lamang  ng  sinabi  ninyo,  kayo  man  ay  magpapalagay 
na  ako'y  pihbustero. 

Nagsimula  na  si  Sandoval  ng  isang  talumpating  taganas 
na  pagtutol,  nang  mapigil. 

1  ^-iMatuwa  na  tayo,  mga  kaibigan!  iTagumpay! — ang 
sigaw  ng  isang  binatang  pumasok  at  niyakap  ang  lahat. 

— IMatuwa  na  tayo,  raga  kaibigan!  i  Mabuhay  ang  wi- 
kang  kastila! 

Isang  maugong  na  pagakpakan  ang  sumalubong  sa  ba- 
lita;  ang  lahat  ay  nagyayakapan,  ang  lahat  ay  maningning 
ang  mata  dahil  sa  luha.  Si  Peeson  ang  tanging  nagtataglay 
ng  kaniyang  ngiting  mapagmakatangi. 

Ang  dumating  na  may  dala  ng  mabuting  balita  ay  si 
Makaraig,  ang  binatang  nangungulo  sa  kilusan. 

Ang  tinitirahan  ng  nag-aaral  na  ito  sa  bahay  na  iyon 
ay  dalawang  silld  na  napapalamutihang  mabuti  para  sa  ka- 
niyang  mag-isa  larnang,  mayroon  siyang  alila  at  kotsero  na  nag- 
aaruga  sa  kaniyang  sasakyang  arann  at  sa  kanyang  mga  ka- 
bayo.  Ang  tindig  niya'y  makiyas,  ugaling  banayad,  magara  t 
mayamang  mayaman.  Kahi't  nag-aaral  ng  pag-aabogado  upang 
magkaroon  lamang  ng  isang  tUulo  aeademieo,  ay  may  kabantugan 
siya  sa  pagkamasipag  mag-aral,  at  kung  sa  pagsasalita  ng 
alinsunod  sa  turong  paaralan  ay  hindi  na  mahuhuli  sa  ibang 
mapaghamon  sa  pagtatalo  sa  loob  ng  Unibersidad.  Hindi 
rin  naman  nahuhuli  sa  mga  akala't  bagong  mga  pagkasu- 
long;  sa  ttilong  ng  kaniyang  salapi'y  nagkakaroon  siya  ng 
mga  aklat  at  pamahayagan  na  hindi  raapigil  ng  previa  een- 
sura.  Dahil  sa  mga  taglay  na  ito,  sa  kaniyang  kabantugan 
sa  katapangan,  sa  kaniyang  mapalad  na  pakikitunggali  noong 
kaniyang  kabataan,  at  sa  kaniyang  maganda't  mabuting 
ugali,  ay  hindi  dapat  pagtakhan  na  panuntan  siya  ng  ka- 
niyang  mga  kasama  at  siyang  mahalal  upang  maisagawa 
ang  gayong  kahirap  na  balak  na  pagtuturo  ng  wikang  kastila. 

Makaraan  ang  mga  unang  silakbo  ng  kagalakan,  na  sa 
kabataan  ay  nagkakaroon  kailan  man  ng  kasagwaan  dahil 
sa  ang  kaniyang  malas  sa  lahat  ng  bagay  ay  maganda,  ay 
siniyasat  kung  papaano  ang  nangyari. 


—  135  — 


— Kanginang  umaga'y  nakipagkita  ako  kay  P.  Irene — 
ang  sabi  ni  Makaraig  na  wari'y  palihim. 

—  iMabuhay  si  P.  Irene! — ang  sigaw  ng  isang  nagagalak 
na  nag  aaral. 

i  — Inihayag  sa  akin  ni  P.  Irene — ang  patuloy  ni  Maka- 
raig — ang  lahat  ng  nangyari  sa  Los  Banos.  Tila  isang  linggo 
silang  nagtatalo,  ipinaglaban  at  ipinagtanggol  niya  ang  ating 
usap  ng  laban  sa  lahat,  laban  sa  kay  P.  Sibyla,  sa  kay  P. 
Fernandez,  sa  kay  P.  Salvi,  sa  General,  sa  Segundo  Cabo, 
sa  mag-aalahas  na  si  Simoun  

—  iAng  mag-aalahas  na  si  Simoun! — ang  putol  ng  isa — 
inguni't  ano  ang  ipinanghihimasok  ng  hudyong  iyan  sa  mga 
bagay  bagay  ng  ating  bayan?  At  pinayayaman  natin  iyan 
sa  pagbili  

—  iTumigil  ka  nga! — ang  sabi  ng  isa,  na  nalinip  sa- 
pagka  t  ibig  mabatid  kaagad  kung  papaano  at  tinalo  ni  P. 
Irene  ang  mga  nakasisindak  na  kalabang  iyon. 

— Mayroon  pa  manding  matataas  na  kawanmg  laban  sa 
ating  panukala,  ang  Namamahala  sa  Pangasiwaan,  ang  Go- 
bernador  Civil,  ang  insik  na  si  Quiroga  

—  iAng  insik  na  si  Quiroga!     iAng  bugaw  ng  mga.... 

—  iTumigil  ka  na,  tao  ka! 

•^Sa  kahulihulihan — ang  patuloy  ni  Makaraig — ay  ita- 
tago  na  sana  ang  kahilingan  at  babayaang  makatulog  doon 
ng  ilang  buwan,  ng  maalala  ni  P.  Irene  ang  Kataastaasang 
Lupon  ng  Paaralan  at  ipinalagay  niyang  ang  kasulatan  ay 
mahulog  sa  Lupong  yaon  upang  magbigay  ng  munkahing 
nararapat  yamang  ang  ukol  sa  pagtuturo  ng  wikang  kastila 
ang  pinag-uusapan  

— Nguni't  ang  Lupong  iyan  ay  malaon  ng  hindi  kumi- 
kilos — ang  tukoy  ni  Peeson. 

— Iyan  din  nga  ang  isinagot  kay  P.  Irene — ang  patuloy 
ni  Makaraig — at  sinagot  niyang  mabuti  ngang  pagkakataon 
upang  muling  mabuhay,  at  sinamantala  ang  pagkakaparoon 
ni  Don  Custodio,  na  isa  sa  mga  kasangguni,  at  nagpalagay 
npon  din  ng  isang  lupon,  at  sa  dahilang  kilala  ang  kasipa- 
gan  ni  D.  Custodio  ay  siyang  tinakdaang  magpalagay  ng 
ipapasiya,  kaya't  ngayo'y  nasa  kamay  niya  ang  kasulatan. 
Ipinangako  ni  D.  Custodio  na  lulutasin  niya  sa  loob  ng 
buwang  ito. 


—  136  — 


— iMabuhay  si  D.  Oustodio! 

— i,At  kung  ang  ipasiya  ni  D.  Oustodio  ay  laban? — ang 
tanong  ng  di  mapag-asang  si  Peeson. 

Iyan  ang  hindi  nila  naaalaala,  dahil  sa  kahibangan  sa 
akalang  mabuti  ang  lakad  ng  usap.  Lahat  ay  napatingm 
kay  Makaraig  upang  mabatid  kung  ano  ang  sasabihin. 

— Ang  bagay  ding  iyan  ang  sinabi  ko  kay  P.  Irene, 
nguni't  sinabi  sa  akin,  na  kasabay  ang  kaniyang  palabirong 
tawa,  na:  Malaki  na  ang  ating  tinamo,  nagawa  nating  ang 
usap  ay  makarating  sa  isang  kapasiyahan,  mapipilitan  ang 
kalaban  na  tanggapin  ang  pakikihamok . .  . .  Kung  mangya- 
yaring  mapakiling  natin  si  D.  Oustodio,  upang  sa  pag-alin- 
sunod  sa  kaniy£ng  malayang  hilig,  ay  magpasiya  ng  sang- 
ayon,  ay  nanalo  na  tayo;  ang  General  ay  nagpapakilalang 
walang  kikilingan. 

Si  Makaraig  ay  huminto. 

— £At  papaano  ang  pagpapakiling? — ang  tanong  ng  isdng 

infp. 

— May  sinabi  sa  aking  dalawang  paraan  si  P.  Irene.... 
— Ang  insik  na  si  Quiroga! — ang  sabi  ng  isa. 

—  IBa!   Hindi  pinupuna  si  Quiroga  

—  ilsang  mabuting  handog! 

— Lalo  pa,  ipinagmamalaki  ang  katigasan  niya  sa  mga 
handog. 

—  iAy,  nalalaman  ko  na! — ang  bulalas  na  tumatawa  ni 
Peeson — ang  mananayaw  na  si  Pepay. 

—  iA,  oo  nga!  iang  m&nanayaw  na  si  Pepay! — ang  sabi 
ng  ilan. 

Ang  Pepay  na  ito'y  isang  makiyas  na  dalaga  na  kila- 
lang  matalik  na  kaibigan  ni  D.  Custodio:  sa  kaniya  luma- 
lapit  ang  mga  tumatanggap  ng  mga  pagawa,  ang  mga  ka- 
wani  at  ang  mga  mapaglalang  kung  may  nasang  tamuhin 
sa  bantog  na  Konsehal.  Si  Juanito  Pelaez  na  kaibigan  din  ng 
mananayaw  ay  humahandog  na  siyang  lalakad  ng  usap;  ngu- 
ni't  si  Isagani'y  umiling  at  nagsabing  sukat  na  ang  pagka- 
kagamit  kay  P.  Irene  at  magiging  kasagwaan  ang  lapitan 
si  Pepay  sa  ganitong  bagay. 

—  iTingnan  ang  isa  pang  paraan! 

— Ang  isa-ay  lumapit  sa  abogadong  pinagsanggunian,  si 
G.  Pasta,    tanungang    pinangangayupapaan    ni  D.  Oustodio. 


—  137  — 


— Ibig  ko  pa  iyan, — ang  sabi  ni  Isagani — si  G.  Pasta 
ay  pilipino,  at  naging  kasama  sa  pag-aaral  ng  aking  amain- 
Nguni't  ipapaano  ang  gagawin  upang  mapakiling? 

— Nariyan  ang  kid — ang  sagot  ni  Makaraig  na  tinitigan 
si  Isagani — si  ginoong  Pasta  ay  may  isang  mananayaw, 
itong....   may  isang  mangbuburda  

Inaih'ng  na  muli  ni  Isagani  ang  kaniyang  ulo. 

— Huwag  kayong  napakamaselang — ang  sabi  sa  kaniya 
ni  Juanito  Pelaez — ang  mga  layon  ay  siyang  nagliligtas  sa 
mga  kaparaanan!  Kilala  ko  ang  mangbuburda,  si  Matea,  na 
may  isang  pagawaang  pinapasukan  ng  maraming  dalaga  

— Huwag,  mga  ginoo, — ang  putol  ni  Isagani — unahin 
muna  natin  ang  mga  paraang  hindi  mahalay....  Paparoon 
ako  sa  bahay  ni  G.  Pasta  at  kung  wala  akong  mapala,  ay 
saka  na  ninyo  gawin,  ang  ibig  gawin  sa  mga  mananayaw 
at  mga  mangbuburda. 

Napahinuhod  sila  sa  palagay  at  nagkasundong  si  Isa- 
gani  ay  makipag-usap  kay  G.  Pasta  sa  araw  ding  ya6n 
at  sa  kinabapunan  ay  ipababatid  sa  Unibersidad,  sa  kaniyang 
mga  kasama,  ang  nangyari  sa  pakikipagkita. 

XV 

SI  G.  PASTA 

Si  Isagani  ay  naparo6n  sa  bahay  ng  abogado,  isa  sa 
mga  may  tanglng  katalinuhan  sa  Maynila  na  pinagtatanu- 
ngan  ng  mga  prayle  sa  kanilang  malalaking  kagipitan.  Nag- 
antay  ng  kaunti  ang  binata,  sapagka't  maraming  ipinagta- 
tanggoi  ang  na>orOon,  nguni't  dumating  din  ang  taning  na 
ukol  sa  kaniya  at  pumasok  sa  gawaan  6  bufete  gaya  ng 
karaniwang  tawag  sa  Pilipinas. 

Tinanggap  siya  ng  manananggol-usap  sa  pamagitan  ng 
isang  mahinang  ubo  at  tinitingnang  palihim  ang  kaniyang 
mga  paa;  hindi  tumindig  ni  hindi  man  lamang  siya  pinaupo 
at  nagpatuloy  sa  pagsusulat.  Nagkaroon  si  Isagani  ng  pana- 
hon  upang  matyagan  siya  at  kilalanin.  Malaki  ang  itinanda 
ng  abogado,  ubanin  na  at  ang  kaniyang  upaw  ay  halos 
laganap  sa  boong  tuktok.  Ang  kaniyang  mukha'y  pasuma- 
ngot  at  matigas. 


—  138  — 


Sa  gawaan,  ang  lahat  ay  tahimik;  walang  nadidingig 
kungdi  ang  anasan  ng  mga  tagasulat  6  nangagsasanay  na 
gumagawa  sa  kanugnog  na  silid:  ang  kanilang  mga  panitik 
ay  gumagaralgal  na  wari'y  nakikipagtunggali  sa  papel. 

(  Natapos  din  ang  manananggol  sa  sinusulat,  binitiwan  ang 
panitik,  itinaas  ang  ulo,  at  ng  makilala  ang  binata,  ay 
nagliwanag  ang  mukha,  at  malugod  siyang  kinamayan. 

—  iAba,  binata!....  nguni't  umupo  kayo,  patawarin 
ninyo....  hindi  ko  napunang  kayo  pala.  iAt  ang  inyong 
amai'n? 

.  Lumakas  ang  loob  ni  Isagani  at  inakalang  mapapabuti 
ang  kaniyang  lakad.  Isinalaysay  niyang  lahat  ang  nangyari, 
na  pinag-aaralang  mabuti  ang  napapala  ng  kaniyang  sina- 
sabi.  Pinakinggang  walang  katigatigatig  ni  G.  Pasta  ang 
simula,  at  kahi't  batid  niya  ang  lakad  ng  mga  nag-aaral, 
ay  nagmamaangmaangan  upang  ipakilala  na  wala  siyang 
pakialam  sa  mga  kamusmusang  iyon,  nguni't  ng  ma- 
ramdaman  ang  pakay  sa  kaniya  at  nadingig  na  natutukoy 
sa  Vice-Rector,  mga  prayle,  Oapitang  General,  panukala  at 
ibp,,  ang  mukha  niya'y  untiunting  nagdilim  at  nagtapos  sa 
pagbulalas  ng: 

—  ilto  ang  lupain  ng  mga  panukala!  Nguni't  ituloy, 
ituloy  ninyo. 

Hindi  nanglupaypay  si  Isagani:  sinabi  ang  kapasiyahang 
ibibigay  at  nagtapos  sa  pagpapahayag ,  ng  pagkakatiwala  ng 
kabinataan  na  siya,  si  G.  Pasta,  ay  mamamagitna  ng  sang- 
ayon  sa  kanila  sakaling  si  D.  Oustodio  ay  sumangguni  sa 
kaniya,  gaya  ng  maaasahan.  Hindi  nangahas  si  Isaganing 
sabihin  na  pagpayuhan  dahil  sa  ngibit  na  ipinamalas  ng 
manananggol. 

Nguni't  may  takda  ng  gagawin  si  G.  Pasta,  na  dili  ib£'t 
ang  huwag  manghimasok  sa  bagay  na  iyon,  ni  sumangguni, 
ni  pagsanggunian.  Alam  niya  ang  nangyari  sa  Los  Banos, 
batld  niyang  may  dalawang  pangkat  at  hindi  si  P.  Irene  ang 
tanging  bayani  na  nasa  dako  ng  mga  nag-aaral,  ni  hindi 
siya  ang  nagpalag^y  ng  pagdaraan  ng  kasulatan  sa  Lupong 
ng  Paaralan,  kundi  lubos  na  kaiba.  Si  P.  Irene,  si  P.  Fer- 
nandez,  ang  eondesa,  isang  mangangalakal  na  nakakikiniki- 
nita  nang  makapagbibili  ng  kagamitang  ukol  sa  bagong  Aka- 
demia   at  ang  mataas  na  kawaning  nagtukoy  ng ,  iba't  ibang 


—  139  — 


kapasiyahang-hari  ay  mangagtatagumpay  na  sana,  ng  ipinaalaala 
ni  P.  Sibyla,  upang  magkapanahon,  ang  Kataastasang  Lupon. 
Ang  lahat  ng  bagay  na  ito'y  natatala  sa  alaala  ng  abogado; 
kaya't  ng  matapos  makapagsalita,  si  Isagani,  ay  tinangkang 
lituhin  ito  sa  pariway  na  mga  pangungusap,  guluhin  at 
ilipat  ang  usapan  sa  ibang  bagay. 

—  iOo! — ang  sabi  na  inilawit  ang  labi  at  kinamot  ang 
upaw — walang  mangunguna  sa  akin  sa  pag-ibig  sa  tinubuan 
at  paghahangad  ng  pagkakasulong,  datapwa'y . .  . .  hindi  ako 
makasugba . .  . .  hindi  ko  masabi  kung  batid  ninyo  ang  aking 
kalagayan,  isang  kalagayang  lubhang  maselang....  marami 
akong  pag-aari....  kailangan  akong  kumilos  sa  loob  ng  isang 
masusing   pagkataros ....   isang  pagsugba .... 

Ibig  lituhin  ng  abogado  ang  binata  sa  pamag-itan  ng 
maraming  salita  at  nagsimula  ng  pagtukoy  sa  mga  batas, 
sa  mga  kapasiyahan,  at  napakarami  ang  nasabi,  na  hindi  ang 
bata  ang  nagulo  kundi  siya  sa  sarili  ang  halos  nagulo  sa 
isang  pasikot  sikot  na  kababanggit. 

— Hindi  po  mangyayaring  hahangarin  naming  ilagay  kayo 
sa  kagipitan — ang  mabanayad  na  sagot  ni  Isagani — illigtas 
kami  ng  Lumikha  sa  pagbibigay  gambala  sa  mga  taong  ang 
kanilang  buhay  ay  lubhang  kailangan  ng  ibang  pilipino! 
Datapwa'y  kahi't  napakaunti  ang  nababatid  ko  tungkol  sa 
mga  batas,  mga  kautusang  hari,  mga  lathala  at  mga  kapa- 
siyahang  umiiral  sa  ating  bayan,  ay  hindi  ko  inaakalang 
magkaroon  ng  kasamaan  ang  makitulong  sa  mga  adhikain 
ng  pamahalaan,  ang  punyagiin  ang  siya'y  maalinsunod  na 
mabuti;  iisang  layon  ang  aming  inuusig  at  sa  kaparaanan 
lamang  kami  nagkakaiba. 

Ang  manananggol  ay  napangiti:  ang  binata'y  napadadala 
sa  ibang  landas  at  doon  niya  lilituhin,  lito  na  nga. 

— Diyan  nga  naririyan  ang  kid,  sa  karaniwang  sabi; 
hindi  nga  ba  kapuripuri  ang  tumulong  sa  pamahalaan  pag  ang 
pagtulong  ay  sa  pamag-itan  ng  pangangayupapa,  alinsunurin 
ang  kaniyang  mga  kapasiyahan,  ang  tuwid  na  katuturan  ng 
mga  batas  na  katugon  ng  tuwid  na  paghahaka  ng  mga  na- 
mamahala  at  hindi  malalaban  sa  unang  una  at  karaniwang 
paraan  sa  pagkukuro  ng  mga  ginoong  may  hawak  ng  ika- 
aanyo  ng  mga  taong  butnubuo  ng  isang  kapisanan.  At  dahil 
dito    ay   masama,   karapatdapat    parusahan,    sapagka/t  naka- 


—  140  — 


hahalay  sa  batay£n  ng  kapangyarihan,  ang  gumawa  ng  isang 
bagay  na  laban  sa  kaniy&ng  mga  munakala  kahi't  na  inaa- 
kalang  mabuti  kay  sa  nanggagaling  sa  pamahalaan,  sapagka't 
ang  gay6ng  kagagawdn  ay  makasusugat  sa  kaniyang  katibayan 
na  siyang  batayan  ng  alin  mang  pamamahala  sa  mga  bayang 
sdkop. 

Ang  matandang  abogado,  sa  pananalig  na  ang  mga  ti- 
nurang  iyon  ay  nakalito  kay  Isagani,  ay  nagpakabuti  sa  ka- 
niyang  silyon  ng  walang  kaimik-imik,  kahi't  na  sa  loob  niyang 
sarili  ay  nagtatawa. 

Gayon  man,  ay  tumugon  si  Isagani. 

—  Inakala  ko,  na  ang  mga  Pamahalaan  ay  dapat  hu- 
manap  ng  ibang  batayang  lalong  matibay  kailan  pa  man  at 
nadadawal . .  . .  Ang  pinagbabatayang  lakas  ng  mga  pa- 
mahalaang  ukol  sa  nasasakop  ay  siyang  pinakamahina  sa 
lahat,  sapagka't  wala  sa  kanila  kundi  nasa  mabuting  ka- 
looban  ng  mga  nasasakupan  samantalang  ibig  kilalanin  ang 
gayon....  Ang  batayang  katwiran  ay  siyang  inaakala  kong 
lalong  matibay. 

Itinaas  ng  abogado  ang  ulo;  iano!  <£ang  binatang  iyon 
ay  nangangahas  tumutol  at  makipagtalo  sa  kaniyd,  siya,  si  G. 
Pasta?  ^Hindi  pa  lito  sa  kaniydng  mabigkas  na  pangungusap? 

— Binata,  nararapat  iwan  sa  isang  dako  ang  mga  hakang 
iyan,  sapagka't  mapanganib, — ang  hadlang  ng  manananggol 
na  inginiwi  ang  mukha — Ang  sinasabi  ko  sa  inyo  ay  dapat 
na  bayaang  gumawa  ang  pamahalaan. 

— Ang  mga  pamahalaan  ay  itinatag  upang  ikagaling  ng 
mga  bayan,  at  upang  makatupad  ng  lubds  sa  layunin  niya 
ay  dapat  umalinsunod  sa  kahilingan  ng  mga  namamayan  na 
siyang  lalong  nakababatid   ng  kanilang  mga  kailangan. 

— Ang  mga  bumubuo  ng  pamahalaan  ay  mga  mamamayan 
dfn  at  yaong  mga  may  lalong  kasapatan. 

— Nguni't  sa  dahilang  sila'y  tao,  ay  maaaring  magka- 
mali,  at  hindi  nararapat  na  huwag  pansinin  ang  sa  ibang  haka. 

—  Dapat  magtiwala  sa  kanila,  ibibigay  nilang  lahat. 

—  May  isang  sawikaing  likas  na  kastila,  na  ang  sabi'y* 
ang  hindi  umiiyak  ay  hindi  nakasususo..  Ang  hindi  hinihi- 
ngi  'ay  hindi  ipinagkakaloob. 

— iBaliktad! — ang  sagot  ng  abogado  na  tumawang  pakutya 
— sa  pamahalaan  ay  pasaliwa  ang  nangyayari  


—  141  — 


Datapwa'y  biglang  napahinto  na  wari'y  nakapag-wika 
ng  higit  sa  nararapat  at  tinangkang  gamutin  ang  kaniyang 
pagkabulalas. 

— Pinagkalooban  tayo  ng  pamahalaan  ng  mga  bagay  na 
hindi  natin  hiniling,  ni  hindi  natin  mahihiling . .  . .  sapagka't 
ang  paghiling. .  ..ang  paghiling  ay  nagpapakilalang  may  pagku- 
kulang  at  dahil  doon  ay  hindi  gumaganap  sa  kaniyang  ka- 
tungkulan . .  . .  pagpayuhan  siya  ng  isang  paraan,  tangkaing 
ibunsod  siya,  huwag  nang  siya'y  tunggaliin,  ay  is&ng  pagsa- 
sapantahang  siya'y  mangyayaring  mamali,  at  sinabi  ko  na 
nga  sa  inyong  ang  mga  gayong  paghahaka'y  laban  sa  kabu- 
hayan  ng  mga  pamahalaang  ukol  sa  nasasakop . .  . .  Ang 
bagay  na  ito'y  hindi  batid  ng  karamihan  at  hindi  alam  ng 
mga  binat^ng  nagdadalosdalos,  hindi  nila  kilala,  ayaw  kila- 
lanin  ang  lubhang  kaibayong  ibubunga  ng  paghingi....  ang 
kasagwaang  taglay  ng  panukalang  iyan  . .  . .  . . 

— Ipagpatawad  po  ninyo — ang  putol  ni  Isagani  na  namuhi 
sa  mga  pangangatwirang  ginamit  sa  kaniya  ng  abogado — pag 
sa  makatwirang  paraan  ang  isang  bayan  ay  humihingi  ng  ano 
man  sa  isang  pamahalaan  ay  sapagka't  inaakalaug  mabuti 
at  nalalaang  pagkalooban  siya  ng  isang  kabutihan,  at  ang 
kagagawang  ito,  ay  hindi  dapat  makamuhi  sa  kanya  kundi  bag- 
kus  pa  ngang  dapat  makagalak;  humihingi,  sa  ina  sa  inainahan 
ay  hindi,  magpakailan  man.  Ang  pamahalaan  sa  ganang  pahat 
kong  pag  aakala,  ay  hindi  isang  may  laganap  na  paningin  na 
nakikita't  napaglalaanan  ang  lahat  ng  bagay,  at  kahi't  na  raa- 
ging  gayon,  ay  hindi  mangyayaring  mamuhi,  sapagka't  na- 
ririyan  ang  Pananampalataya  na  walang  ginagawa  kundi  mag- 
hihingi  sa  Dios  na  nakakikita  at  nakakikilala  ng  lahat  ng 
bagay,  at  kayo  man  ay  humihingi  at  humihiling  ng  mara- 
ming  bagay  sa  mga  hukuman  ng  pamahalaan  ding  iyan, 
at  ni  ang  Dios,  ni  ang  pamahalaan  hanggang  sa  ngayon  ay 
hindi  pa  nagpapahalata  ng  kamuhian.  Nasa  sa  budhi  ng 
lahat  na  ang  pamahalaan,  dahil  sa  siya'y  itinatag  ng  mga 
tao,  ay  nangangailangan  ng  tulong  ng  iba,  nangangailangang 
ipakita  at  iparamdam  sa  kaniya  ang  katunayan  ng  mga  bagay 
bagay.  Kayo  na  sa  sarili  ay  hindi  naniniwalang  lubos  sa 
katotohanan  ng  inyong  mga  ikinatwiran;  kayo  sa  sarili'y 
alam  ninyong  marahas  at  di  natutungtong  sa  matuwid 
ang  pamahalaan,  na,  upang  makapagparangal  ng  kalakasan 


—  142  — 


pagkamapagsarih',  ay  nagkakai't  ng  lahit  ng  bagay  sa  kata- 
kutan  6  sa  kakulangang  tiwala,  at  ang  mga  bayan 
lamang  na  dinadahas  at  inaalipin  ay  siya  lamang  may  ka- 
tungkulang  huwag  humingi  ng  kahi't  ano  magpakailan  man. 
Ang  isang  bayang  nasusuklam  sa  kaniyang  pamahalaan  ay 
walang  dapat  hilingin  dito  kundi  ang  iwan  ang  pamama- 
hala. 

Ang  matandang  abogado  ay  ngumingiwi  at  pinaiih'ng- 
iling  ang  ulo,  tanda  ng  di  kasiyahang  loob  at  hinahaplos 
ng  kamay  ang  kaniyang  upaw;  pagkatapos,  sa  isang  pana- 
nalitang  mapag-ampon  na  wari'y  may  pagkahabag  ay  nag- 
sabing: 

—  iHm!  masamang  aral  iyan,  masamang  palagay, 
Ihm!  iNapagkikilalang  kayo'y  bata  at  wala  pa  kayong  pagka- 
talos  sa  ukol  sa  kabuhayan!  Tingndn  ninyo  ang  nangyayari 
sa  Madrid  sa  mga  binatang  walang  muwang  na  humihingi 
ng  maraming  pagbabago:  lahat  sila'y  pinararatangang  mga 
nag-uusig  ng  paghiwalay,  marami  ang  hindi  makapangahas 
na  umuwi,  nguni't  gayon  man  ay  iano  ang  kanilang  mga 
hinihingi?  Mga  banal  na  bagay,  matatanda  na't  hindi  ma- 
kasasama  sapagka't  lubos  nang  kilala....  Datapwa'y  may 
mga  bagay  na  hindi  ko  maipaiiliwanag  sa  iny6,  mga  lub- 
hang  maselang....  siya....  ipinagtatapat  ko  sa  inyong  may 
iba  pang  katwiran,  bukod  sa  mga  tinuran  na,  na  naguud- 
yok    sa   isang    matinong  pamahalaan  upang  kailan  man  ay 

huwag   dumingig    sa    mga   kahilingan  ng  isang  bayan  i 

hindi....  mangyayari  ding  makatagpo  tayo  ng  mga  pinunong 
palalo  at  mahangin  ang . .  . .  nguni't  mayroon  ding  ibang 
katwiran....  kahi't  na  ang  hinihingi  ay  yaong  lalong  na- 
rarapat....  ang  mga  pamahalaan  ay  may  iba  ibang  pa- 
lakad  

At  ang  matanda'y  nag-aalinlangang  nakatitig  kay  Isa- 
gani,  at  pagkatapos  ay  tumalaga  na  sa  isang  bagay,  iki- 
numpay  ang  kamay  na  wari'y  may  inilalayong  paghahaka 
sa  kaniyang  pag-iisip. 

— Nahuhulaan  ko  ang  inyong  ibig  sabihin — ang  patuloy 
ni  Isagani  na  ngumiting  malungkot — ibig  ninyong  sabihin 
na  ang  pamahalaang  ukol  sa  nasasakupan,  yamang  natatatag 
ng  hindi  lubos  na  wasto  at.  sa  dahilang  nananangan  sa  mga 
palapalagay  


—  143  — 


—  iHindi,  hindi,  hindi  iyan,  hindi! — ang  biglang  hadlang 
ng  matanda  na  nagpakuriwaring  may  hinahanap  sa  kaniyang 
mga  papel — hindi,  ang  ibig  kong  sabihin....  nguni't  inasaan 
kaya  ang  aking  salamin  sa  mata? 

— Hayan  po — ani  Isagani. 

Ikinama  ni  G.  Pasta  ang  kaniyang  salamin,  waring  may 
binasang  ilang  kasulatan,  at  ng  makitang  inaantay  siya  ng 
binata,  ay  nagwikang  pautal-utal: 

— May  ibig  akong  sabihing  isang  bagay....  ibig  kong 
sabihin,  riguni't  nakalimutan  ko  na....  kayo  sa  inyong  ka- 
pusukan,  ay  pinigil  ninyo  ako....  isang  bagay  na  walang 
malaking  kabuluhan . .  . .  Kung  alam  lamang  ninyo  kung 
papaano  ang  ulo  ko,  inapakarami  kasi  ng  aking  gagawin! 

Naramdaman  ni  Isaganing  siya/y  iniaaboy  na. 

—  Kung  gayon, — ang  sabing  sabay  tindig — kami  ay  

—  iAh!....  mabuti  pang  bayaan  na  ninyo  sa  kamay  ng 
pamahalaan  ang  bagay  na  iyan;  siya  na  ang  bahalang  mag- 
papasiya  diyan  ng  alinsunod  sa  kaniyang  maibigan . .  . .  Si- 
nasabi  ninyong  ang  Vice-Rector  ay  laban  sa  pagtuturo  rlg 
wikang  kastila,  marahil  nga'y  gayon,  nguni't  hindi  sa  pa- 
nukala  kundi  sa  paraan  ng  panukalang  iyan .  Sinasabing 
ang  Reetor  na  paparito  ay  may  dalang  panukalang  p.-igba- 
bago  ng  pagtuturo . .  . .  magantay  kayo  ng  kaunti,  bigyan 
ninyo  ng  panahon  ang  panahon,  mangagaral  kay6,  sapag- 
ka/t  nalalaplt  na  an g  examen  at  iputris  yata!  kayong  mabuti 
nang  magwikang  kastila  at  maluwag  na  magsalita  <ian6't  na- 
kikihimasok  pa  sa  guio?  ano  pa  ang  hangad  ninyong  bukod 
na  ituro?  iMatitiyak  na  si  P.  Florentino  ay  kaisa  ko  sa  pa- 
siya!    Ipakikumusta  ninyo   * 

— Kailan  pa  man  ay  kabilinbilinan  sa  akin  ng  aking 
amain — ang  sagot  ni  Isagani — na  alalahanin  ko  ang  iba  gaya 
ng  pag-aalaala  ko  sa  sarili....  hindi  ako  naparito  ng  dahil 
sa  akin,  naparito  ako  sa  ngalan  ng  mga  nasa  sa  kalagayang 
lalo  pang  aba  .  . . . 

—  iA,  putris!  gawin  nila  ang  ginawa  ninyo,  sunugin  nila 
ang  kanilang  kilay  sa  pag-aaral  at  maging  upawin  silang 
gaya  ko  sa  pagsasaulo  ng  boo  boong  salaysay....  At  ina- 
akala  kong  kung  kaya  kayo  nakapagsasalita  ng  wikang  kas- 
tila  ay  sapagka't  pinag-aralan  ninyo;  ikayo'y  hindi  taga 
Maynila  ni  anak  ng  kastila!    Pag-aralan  nila  ang  pinag-aralan 


—  144  — 

ninyo  at  gawin  nila  ang  ginawa  ko . .  . .  Ako'y  nagmg  alila 
ng  lahat  ng  prayle,  ipinagluto  ko  sild  ng  ehoeolate,  at  sa- 
mantalang  ang  kanan  ko'y  ipinanghahald  sa  batidor  ay  pigil 
ko  sa  kaliwa  ang  gramatika,  nag-aaral  ako  at,  salamat  na 
lamang  sa  Dios,  hindi  ako  nagkailangan  ng  iba  pang  mga  guro, 
ni  iba  pang  akademia,  ni  mga  pahintulot  ng  pamahalaan  . .  . . 
Paniwalaan  ninyo  ako;  iang  ibig  na  mag-aral  ay  nakapag- 
aaral  at  natututo! 

— iNguni't  ilan  na  sa  mga  ibig  na  matuto  ang  maka- 
aabot  sa  inabot  ninyo?    Isa  sa  isang  libo,  at  yaon  pa  man! 

—  iPseh!  <iat  ano  pa  ang  kailangan  ng  higit  pa  roon? — 
ang  sagot  ng  matanda  na  ikinibit  ang  balikat — Ang  mga 
abogado'y  labis  na,  ang  marami'y  pumapasok  na  lamang 
na  taga  sulat.  iMga  mediko?  sila  sila'y  nagmumurahan, 
nag-uupasalaan  at  nagkakamatayan  dahil  sa  pag-aagawan  sa 
isang  gagamutin . .  . .  IBisig,  ginoo,  ang  kailangan  natin  ay 
bisig  na  ukol  sa  pagtatanim! 

Nakilala  ni  Isagani  na  nag-aaksaya  siya  ng  panahon, 
nguni't  tumugdn: 

— Tunay  nga — ang  sagot — maraming  abogado  at  mediko, 
nguni't  hindi  ko  masasabing  lumalabis,  sapagka't  mayroon 
tayong  mga  bayang  wala  ng  isa  man  sa  kanila;  nguni't 
leung  marami  man  sa  bilang,  marahil  ay  kulang  sa  mabuti. 
At  yayamang  hindi  mapipigil  na  mag-aral  ang  kabataan  at 
dito'y  wala  na  namang  ibang  earrera  ^bakit  babayaang  ma- 
sayang  ang  kanil^ng  panahon  at  pagsisikap?  Kung  ang 
kasiraan  ng  pagtuturo  ay  hindi  makahadlang  na  ang  mara» 
mi'y  maging  abogado  6  mediko,  kung  tayo*y  magkakaroon 
din  lamang  ibakit  hindi  pa  mabubuti?  at  gay6n  man,  kahi't 
«a  ang  nasa'y  gawing  lupain  ng  mga  manananim  ang  lu- 
paing  it6,  isang  lupain  ng  mga  manggagawa  sa  lupa,  at 
patayin  sa  kaniya  ang  lahat  ng  gawaing  isip,  ay  hindi  ko 
maunawa  ang  kasamaan  ng  patalinuhin  ang  mga  manananim 
at  mga  manggagawang  lupang  iyan,  bigyan  man  lamang 
sila  ng  isang  pinag-aralang  magpahintulot  sa  kanild,  pagka- 
tapos,  na  mawasto  at  magwasto  ng  kanilang  mga  gawain, 
na  ilagay  bagd  sila  sa  kalagayang  mawatasan  ang  maraming 
'bagay  na  hindi  batid  sa  ngayon. 

—  iBah,  bah,  bah! — ang  bulalas  ng  abogado  na  ikinum- 
pay  ng  palikawlikaw  sa  hangin  ang  kamay  na  waring  ibig 


—  145  — 

bugawin  ang  mga  paghahakang  nabanggi't— upang  maging 
mabuting  ,mang-aani  ay  hindi  kailangan  ang  maraming  reto- 
riea  iPangarap,  maling  akala,  buko  ng  pag-iisip!  iSiya!  iibig 
baga  ninyong  sumunod  sa  isang  hatol? 

At  tumindig,  masuyong  ipinatong  ang  kamay  sa  ba- 
likat  ng  binata,  at  nagpatuloy: 

— Bibigyan  ko  kayo  ng  isang  lubhang  mabuti,  sapagka't 
nakikita  kong  kayo'y  matalino  at  ang  hatol  ay  hindi  mapa- 
pagayon  lamang.  iMagaaral  kayo  ng  panggagamot?  Kung 
gayon  ay  magkasiya  kayo  sa  pag-aarai  ng  kung  papaano  ang 
paglalagay  ng  tapal  at  pagpapasigid  ng  linta  at  huwag  nin- 
y6ng  panghimasukan  ang  pagpapabuti  6  pagpapasama  ng  ka- 
lagayan  ng  inyong  kapuwa.  Pag  kay6*y  lieeneiado  na,  ay 
mag-asawa  kayo  sa  isang  daiagang  mayaman  at  mapanata, 
pagpilitan  ninyo  ang  makapanggamot  at  makasingil  na  ma- 
buti,  layuan  ninyo  ang  lahat  ng  bpgay  na  may  pakialam 
sa  kalagayan  ng  bayan,  magsisimba  kayo,  magkumpisal  at 
makinabang  pag  ang  iba'y  gumagawa  ng  gayon,  at  makikita 
ninyong  pagkatapos  ay  pasasalamat  kayd  sa  akin  at  ang 
gayo'y  makikita  ko  kung  ako'y  buhay  pa.  Palagi  ninyong 
aalalahanin  na  ang  lalong  wastong  paglingap  ay  ang  linga- 
pin  muna  ang  sarili;  walang  dapat  hanapin  ang  tao  sa 
mundo  kundi  ang  lalong  malaking  kaligayahan  ng  kaniyang  sa- 
rili,  gaya  ng  sabi  ni  Bentham;  pag  kayo'y  nanghimasok  sa  mga 
kaululan,  ay  hindi  kayo  magkakaroon  ng  earrera,  ni  hindi  kayo 
magkakaasawa,  ni  hindi  kayo  magiging  anoman.  Pag-iiwananan 
kayo  ng  lahat  at  ang  una  unang  magtatawa  sa  inyong  kalinisang 
ugali  ay  ang  inyo  ring  mga  kababayan.  i  Maniwala  kayo 
sa  akin,  ako'y  maaalaala  din  ninyo  at  sasabihin  ninyong 
may  katwiran  ako  pag  kayo'y  nagkaroon  na  ng  ubang  ka- 
gaya  ko,  mga  ubang  kagaya  nito! 

At  hinipo  ang  iilan  niyang  buhok  na  puti  ng  ma- 
tandang  abogado  na  ngumiti  ng  malungk6t  at  iniling-iling 
ang  ulo. 

— iPag  nagkaroon  na  ako  ng  mga  ganiyang  uban,  ginoo, 

—  ang  sa^ot  na  malungkot  din  ni  Isagani — at  pag  inilingon 

ko  ang  aking   paningin  sa    nakaraan  at    makita  kong  wala 

akong  ginawa  kundi  ang  ukol  sa  sarili,   na  hindi  ginawa  ang 

mangyayaring   gawi'n  at  dapat  kong  gawi'ng  ukol  sa  bayang 

nagbigay  sa  akin  ng  lahat  ng  bagay,  ukol  sa  mga  namama- 
10 


—  146  — 


yang  tumutulong  sa  aking  kabuhayan,  ang  bawa't  uban  ay 
magiging  isang  tinik  sa  akin,  at  hindi  ko  sila  ikadadangal 
kundi  bagkus  ikahihiya. 

At  masabi  ito  ay  yumuko  at  umalis. 

Napatigil  ang  abogado  sa  kaniyang  kinalalagyan,  na  ang 
mata'y  susulingsuling.  Nadingig  ang  mga  yabag  na  lumalayong 
untiunti  at  muling  umupo  na  bumubulong: 

— iKaawaawang  binata!  Ang  mga  ganiyan  ding  haka  ay 
sumagi  isang  araw  sa  aking  pag-iisip!  iMaanong  ang  lahat 
ay  makapagsabing:  ginawa  ko  ito  ng  dahil  sa  aking  bayan, 
iniuukol  ko  ang  aking  buhay  sa  ikabubuti  ng  lahat....? 
iPutong  na  laurel,  na  pigta  ng  katas  ng  kamansa,  mga  dahong 
tuyo  na  nagkakanlong  ng  mga  tinik  at  mga  uod!  iHindt 
iyan  ang  kabuhayan,  iyan  ay  hindi  nagbibigay  ng  kakanin, 
ni  hindi  nagdudulot  ng  karangalan;  ang  mga  laurel  ay  ba- 
hagya  nang  magamit  sa  isang  sawsawan ....  ni  hindi  nag- 
bibigay  ng  katiwasayan . .  . .  ni  hindi  nagpapanalo  ng  mga 
usap,  kundi  tiwali  pa  nga!  Ang  bawa't  bayan  ay  may  kani- 
yang  hilig,  gaya  rin  ng  kaniyang  singaw  ng  lupa  at  kaniyang 
mga  sakit,  na  iba  sa  singaw  ng  lupa  at  mga  saklt  ng  ibang 
bayan ! 

At  idinugtdng  pagkatapos: 

—  iKaawaawang  binata!....  Kung  ang  lahat  sana'y  nag- 
iisip  at  gumagawa  ng  gaya  niya,  ay  hindi  ko  sinasabing 
hindi....    iKaawaawang  binata!    iKaawaawang  Florentino! 

XVI 

ANG  MGA  KAPIGHATIAN  NG  ISANG  INSIK 

Nang  kinagabihan  ng  Sabado  ring  yaon,  ang  insik  na 
81  Quiroga  na  nagnanasang  makapagtatag  ng  isang  eonsulado 
ng  kaniyang  bansa,  ay  naghanda  ng  isang  hapunan  sa  itaas 
ng  kaniyang  tindahan  na  nasa  daang  Eseolta.  Maraming 
dumalo  sa  kaniyang  pista:  mga  prayle,  mga  kawani,  mga 
militar,  mga  mangangalakal,  lahat  ng  kaniyang  mga  suki, 
mga  kasama  6  mga  ninong,  ay  pawang  nangaroroon;  ang  kani- 
yang  tindahan  ay  siyang  kinukunan  ng  lahat  ng  kailangan  ng 
mga  kura  at  ng  mga  kombento,  tumatanggap  ng  v<de  ng 
lahat  ng  kawani,    mayroon  siyang  matatapat  na  alagad  na 


—  147  — 


masunurin  at  masisipag.  Ang  mga  prayle  ay  hindi  nanga- 
nganlnganing  dumaan  ng  mga  buo  buong  oras  sa  kaniyang 
tindahan,  maging  sa  pook  na  tanaw  ng  madla,  maging  sa 
mga  silid  na  nasa  loob,  na,  may  mga  kaayaayang  kapulong..  .. 

Nang  gabi  ngang  iyon,  ang  kabahayan  ay  raay  katangi- 
tanging  anyo.  Namumuno  sa  mga  prayle  at  mga  kawani 
na  nangakaiuklok  sa  mga  uupang  Viena  at  mga  mutnunting 
bangkong  maitim  ang  kahoy  at  ang  uupan  ay  marmol  na 
galing  sa  Cant6n,  sa  harap  ng  mga  mumunting  dulang  na 
parisukat,  at  nangaglalaro  ng  tresillo  6  nangag-uusap  usap, 
ea  tulong  ng  maningning  na  liwanag  ng  mga  ginintuang  lam- 
para  6  ng  kukutakutatap  na  ilaw  ng  mga  parol  insik  na 
may  matitingkad  na  palamuting  borlas  na  sutla.  Sa  mga 
dingding  ay  magulong  nagkakahalo  ang  mga  panoon'ng  payapa 
at  bughawin  na  gawang  Ganton  at  Hongkong,  na  kasama  ng 
mga  eromo  ng  mga  babaing  nagiilingkod  sa  mga  sultan,  mga 
babaing  halos  hubad,  mga  larawan  ng  Oisto  na  mukhang 
babai,  ng  kamatayan  ng  banal  at  ng  makasalanan,  na  pawang 
yari  sa  mga  pagawaang  hudio  sa  Alemania  upang  ipagbili 
sa  mga  bayang  katoliko.  Naroroon  din  ang  mga  larawang 
insik  na  nasa  pulang  papel  na  may  isang  lalaking  nakaupo 
na  ang  anyo'y  kagalanggalang,  mapayapa  at  nakangiti,  sa  li- 
kuran  nito'y  may  nakatayong  aliping  napakapangit,  na  ang 
pigil  ay  isang  sibat  na  ang  talim  ay  malapad  at  matalas: 
tinatawag  na  Mahoma  ng  mga  taga  roon  at  tinatawag  na 
Santiago  ng  ilan,  hindi  namin  maalaman  kung  bakit;  ang 
mga  insik  naman  ay  hindi  nagpapaliwanag  tungkol  sa  pag- 
kakakilalang  iyon  sa  dalawang  pangalan.  Manga  putok  ng 
botella  ng  Ohampagne,  bungguan  ng  mga  kopa,  tawanan, 
usok  ng  tabako  at  isang  tanging  aruoy  ng  bahay  insik,  na 
may  halong  pebete,  apian  at  mga  imbak  na  bungang  kahoy 
ang  nagiging  kabuoan  ng  lahat  ng  iyon. 

Suot  wari'y  mandarin,  na  bughaw  ang  borlas  ng  kopia, 
ay  nagpapalakadlakad  sa  mga  silid,  si  insi'k  Quiroga,  na  tuwid  at 
unat  na  unat,  na  pasulyapsulyap  na  waring  sinisiyasat  kung  wa- 
lang  nangduduwit  ng  ano  man.  Datapwa'y  kahi't  na  taglay  ang 
gayong  di  pagtitiwalang  likas  sa  kaniya  ay  nakikipagkamayan, 
binabati  ang  ilan  sa  tulong  ng  mga  masuyo  at  pakumbabang 
ngiti,  at  ang  ilan  ay  bating  mapag-ampon,  at  ang  iba'y 
bating  palibak  na  waring  ang  ibig  sabihin  ay: 


—  148  — 


—  iAlam  ko  na!  hindi  kayo  naparito  ng  dahil  sa  akin 
kundi  dahil  sa  aking  hapunan. 

May  katwiran  si  insik  Quiroga.  Yaong  matabang  ginoo 
na  pumupuri  sa  kaniya  at  nagsasabi  ng  pangangailangan  ng 
isang  konsulado  ng  insik  dito  sa  Maynila,  na  ang  ibig  manding 
sabihin  ay  walang  makagaganap  sa  katungkulang  iyon  liban 
na  kay  Quiroga,  ay  si  G.  Gonzalez  na  pumipirmang  Pitili 
kung  tinutuligsa  sa  mga  tudling  ng  pahayagan  ang  pagparito 
ng  insik.  Yaong  isa  na  may  kagulangan  na  at  sinisiyasat 
na  malapit  na  malapit  ang  mga  bagay  bagay,  ang  mga  lam- 
para,  at  mga  euadro,  at  ibp. ,  at  ngumingiwi  at  bumu- 
bulalas  ng  padusta,  ay  si  G.  Timoteo  Pelaez,  ama  ni  Jua- 
nito,  mangangalakal  na  nangangalandakan  ng  laban  sa 
pakikiagaw  ng  mga  insik  na  naghahapay  sa  kaniyang  ka- 
lakal.  At  ang  isa,  ang  nasa  dako  pa  roon,  iyong  kayu- 
mangging  ginoo,  payat,  na  ang  paningin  ay  magaslaw  at  ba- 
nayad  ang  ngiti,  ay  yaon  ang  bantog  na  may  kagagawan  ng 
ukol  sa  mga  pisong  mehikano  na  nagbigay  ng  di  kaka- 
unting  sama  ng  loob  sa  isang  kinakalong  ni  Quiroga;  ang 
kawaning  iyon  ay  kilala  sa  Maynila  dahil  sa  katalasan !  Ang 
nasa  malaydlayo  pa,  yaong  kung  tumingin  ay  pairap  at  hindi 
husay  ang  bigote  ay  siyang  kawaning  kinikilalang  lalong  ka- 
rapatdapat  sapagka't  nagkaroon  ng  katapangang  magsalita  ng 
laban  sa  pangangalakal  ng  mga  billete  sa  loteria  na  gina- 
gawa  ni  Quiroga  at  ng  isang  babaing  bantog  sa  mga  lipunan 
sa  Maynila.  Sadya  ngang  kung  hindi  man  ang  kalahati  ay 
ang  dalawa  ng  katlong  bahagi  ng  mga  billete  ay  dinadala 
sa  kainsikan  at  ang  nalalabing  kaunti  sa  Maynila  ay  ipinagbibi- 
ling  may  patong  na  sikolo.  Lub6s  ang  pananalig  ng  tinurang 
ginoo  na  sa  balang  araw  ay  mapapasa-kaniya  ang  pinakamala- 
king  tama.  kaya't  muhing  muhi  sa  mga  gayong  ka^agawan. 

Samantala  nama'y  nagtatapos  ang  hapunan.  Mula  sa  ka- 
kainan  ay  umaabot  sa  kabahayan  ang  mga  bahagi  ng  ta- 
lumpati,  tawanan,  mga  pagsalangsang,  halakhakan . .  . .  Ang 
pangalan  ni  Quiroga  ay  paulit-ulit  na  nadidinglg,  na  kahalo 
ng  mga  salitang  eonsul,  pagpapantaypantay,  mga  karapatan  .... 

Ang  may  piging,  na  hindi  kumakain  ng  lutong  Europa, 
ay  nakikitungga  na  lamang  maminsanminsan  sa  kaniyang  mga 
panaohin,  at  nangangakong  makikisabay  sa  pagkain  ng  mga 
hindi  nakadulog  sa  unang  hain. 


—  149  — 


Nakapaghapunan  na  si  Simoun  ng  dumating  at  nakikipag- 
usap,  sa  kabahayan,  sa  ilang  mangangalakal  na  nangagsisidaing 
dahil  sa  kalagayan  ng  paghahanap  buhay:  masama  ang  lakad 
ng  lahat,  nahihinto  ang  pangangalakal,  ang  pakikipagsuklian 
sa  Europa  ay  napakataas  ang  halaga;  nangagsisihingi  ng  liwanag 
sa  mag-aalahas  6  inuudyukan  siy&  ng  il&ng  paraan  sa  pag- 
asang  sasabihin  sa  Capitan  General.  Sa  bawa't  kaparaanang 
ipalagay.  ay  tinutugunan  ni  Simoun  ng  isang  ngiting  pakutya  t 
paglibak.  iBa!  ikaululan!  hanggang  sa  nang  mamuhi  na  ang 
isa,  ay  itinanong  ang  kaniyang  haka. 

— iAng  aking  haka? — ang  tanong — pag-aralan  ninyo  kung 
bakit  lumulusog  ang  ibang  bansa  at  gayahan  ninyo  sila. 

— lAt  bakit  nangagsisilusog,  G.  Simoun? 

Kinibit  ni  Simoun  ang  kanyang  balikat  at  hindi  sumagot. 

— iAng  mga  gawain  sa  daongan  na  nakabibigat  sa  panga- 
Dgalakal  at  ang  daongang  hindi  mayariyaii — ang  buntbng- 
hinga  ni  G.  Timoteo  Pelaez — ay  is^ng  kayo  ni  Guadalupe, 
gaya  ng  sabi  ng  anak  ko,  na  hinahabi  at  kinakalas. .  . .  ang 
mga  buwis. .  . . 

—  iAt  dumadaing  kayo!— ang  bulalas  ng  isa — iAt  ngayong 
kapapasiya  pa  lamang  ng  General  ng  pagpapagiba  ng  mga 
bahay  na  pawid!    iKayong  may  maraming  hierro  galvanizadol 

— Oo — ang  sag6t  ni  G.  Timoteo — inguni't  ang  nagugol 
ko  naman  sa  kapasiyahang  iyan!  At  saka  ang  pagpapagiba'y 
hindi  pa  gagawin  kundi  sa  loob  ng  isang  buwan,  hanggang 
dumating  ang  kurisma;  mangyayaring  may  dumating  pang 
iba....ang  ibig  ko  sana'y  ipagiba  ngayon  din,  datapwa't . .  . . 
Bukod  sa  rito,  ano  ang  ibibili  sa  akin  ng  mga  may  ar1 
ng  bahay  na  iyan  sa  pawang  maralita? 

—  Mangyayari  ding  mdbili  ninyo  n§  murang  mura  ang 
kanilang  mga  bahay.... 

— At  pagkatapos  ay  lakaring  pawalang  bisa  ang  kautu- 
san  at  ipagbiling  muli,  na  ibayo  ang  halaga....!  Naiyan 
ang  isang  kalakal! 

Si  Simoun  ay  ngumiti  ng  ngiti  niyang  malamlam,  at  sa  da- 
hilang  nakitang  sumasalubong  din  si  insik  Quiroga  ay  iniwan 
ang  mga  madainging  mangangalakal  upang  batiin  ang  ma- 
giging  eonsul.  Babahagya  pa  lamang  siyang  nakita  nito  ay 
nawala  na  ang  anyong  may  kasiyahang  loob  at  ang  mukha'y 
iginaya  sa  mga  mangangalakal,  at  yumuko  ng  bahagya. 


—  150  - 


Iginagalang  na  lubha  ng  insik  na  si  Quiroga  ang  mag- 
aalahas,  hindi  lamang  sa  dahilang  kilala  niyang  maya- 
man,  kundi  dahil  sa  mga  bulungbulungang  umano'y  kautu- 
tang  diia  ng  Oapitan  General.  Nababalitang  inaayunan  ni 
Simoun  ang  mga  hangarin  ng  insik,  kasang-ayon  sa  ukol 
sa  eonsulado,  at  sa  gitna  ng  mga  banggitin,  mga  parunggit 
at  mga  puntos  suspensivos  ay  tinukoy  na  siya  ng  isang  pa- 
mahayagang  laban  sa  insik,  sa  isang  nabantog  na  pakikip^g- 
sagutan  sa  isam*  kasamang  kampi  sa  mga  may  buhok.  Idi- 
naragdag  pa  ng  ilan  kataong  malumanay  na  iniuudyok  sa 
Oapitan  General  ng  Emineneia  Negra  na  gamitin  ang  mga 
insik  sa  pagsugpo  sa  matibay  na  karangalan  ng  mga  taga 
rito. 

— Upang  maging  masunurin  ang  isang  bayan — aniya — ay 
walang  paraang  gaya  ng  duhagihin  at  ipakilala  sa  kaniya 
ang  sariling  kaabaan. 

Madaling  nagkaroon  ng  ieang  pagkakataon. 

Ang  mga  balangay  ng  mga  mtstUo  at  ng  mga  naturales 
ay  nangagmamanmanan  at  ginagamit  ang  kanilang  katapangan 
at  kasipagan  sa  paghihinala  at  di  katiwalaan.  Isang  araw, 
sa  misa,  ang  kapitan  sa  naturales  na  nakaupo  sa  bang- 
kong  nasa  dakong  kanan  at  lubhang  payat,  ay  nakaisip  na 
pagpatungin  ang  kaniyang  mga  paa,  na  anyong  noneahlant, 
upang  lumakilaki  sa  wari  ang  kaniyang  mga  pigi  at  maipa- 
malas  ang  kaniyang  mainam  na  sapatos;  ang  sa  mestiso 
namang  naluluklok  sa  kabilang  ibayo,  sa  dah  lang  may  juanete 
at  hindi  mapagpatong  ang  paa  dahil  sa  katabaan  at  buyu- 
nin  ay  umanyo  namang  ibinik?tka  ang  kaniyang  mga  hita 
upang  malantad  ang  tiyang  nakukulong  ng  isang  ehaleeo  na 
walang  kakuton  kuton  na  napapalamutihan  ng  isang  magan- 
dang  tanikalang  ginto  at  brillante.  Ang  dalawang  pangkatin 
ay  nagkapakiramdaman  at  nagsimula  na  ang  paghahamok: 
sa  sumunod  na  pagsisimba,  ang  lahat  ng  mestiso,  pati  ng 
mga  lalong  payat,  ay  pawang  may  mga  buyon  at  ibinikakang 
mabuti  ang  mga  hita,  na  waring  nangangabayo:  lahat  ng 
naturales  ay  pinagpatong  ang  kanikanilang  paa,  sampu.  ng 
lalong  matataba,  kaya/t  may  kabisa  tuloy  na  umarinkin. 
Ang  mga  insik  na  nakakita  sa  kanila,  ay  gumamit  naman 
ng  kanilang  anyo:  nangagsiupong  gaya  ng  kung  nasa  sa  ka- 
nilang     tindahan,   ang    isang.   paa'y    baluktot   at  nakataas, 


—  151  — 


ang  isa'y  nakabiting  kukuyakuyakoy.  Nagkaroon  ng  mga  tu- 
tulan,  mga  kasulatan,  mga  expediente,  at  ibp. ,  ang  mga 
kuadrilyero  ay  matuling  nangagsipanandata  upang  pasimulan 
ang  paghahamok  ng  magkakababayan,  ang  mga  kura  ay 
galak  na  galak,  ang  mga  kastila'y  nasasayahan  at  ang  lahat 
ng  ito'y  pinagkakakitaan  ng  salapi,  hanggang  sa  pinigil  ng  Gene- 
ral  ang  kaguluhan  sa  pamagitan  ng  pag-uutos  na  sila'y  ma- 
ngag-upuang  kagaya  ng  insik,  sa  dahilang  ang  mga  ito'y 
siyang  bumabayad  ng  lalong  malaki,  kahi't  hindi  siyang  la- 
long  katoliko,  At  dito  nangyari  ang  kagipitan  ng  mga  mes- 
tiso  at  naturales,  na,  sa  dahilang  makikipot  ang  salawal  ay 
hindi  makagaya  sa  insik.  At  upang  ang  nasang  duhagihin 
sila'y  mabunyag,  ay  ginanap  ang  kautusan  ng  boong  kari- 
ngalan  at  ginamitan  ng  mga  sangkap,  nilibid  ang  simbahan 
ng  isang  pulutong  na  kabayuhan,  samantalang  ang  lahat  ng 
nasa  loob  ay  pinapawisan.  Ang  usapin  ay  nakarati'ng  sa  Es- 
pafia,  nguni't  doo'y  naulit  ding  sa  dahilang  ang  nagbabayad 
ng  lalong  malaki  ay  ang  mga  insik  ay  mangyayaring  paira- 
lin  ang  kanilang  ibigin  sampii  sa  mga  eeremonias  religiosas, 
kahi't  pagkatapos  ay  tumakwil  sa  pananampalataya  at  libakin 
ang  pngkakristiano.  Nasiyahang  loob  ang  mga  naturales  at 
mestiso  at  pinag-aralan  nila  ang  hindi  pag  aaksaya  ng  pana- 
hon  sa  mga  gayong  bagay  na  walang  kabuluhan. 

Sinuyosuyo  ni  Quiroga  si  Simoun  sa  tulong  ng  kaniyang 
haluang  pananalita't  ngiting  napakamakumbaba;  ang  kaniyang 
tingig  ay  napakamahimok,  paulit-ulit  ang  kaniyang  yuko,  ngu- 
ni*t  pinutol  ng  mag-aalahas  ang  kaniyang  pangungusap  at 
itinanong  sa  kaniyang  bigla: 

— iNaibigan  baga  ang  mga  galang? 

Sa  tanong  na  ito'y  napawing  wari'y  pangarap  ang  sigla 
ng  kalooban  ni  Quiroga;  ang  tingig  na  dating  mahimok  ay 
nagfng  mahinagpis,  lalo  pang  nagpakayukoyuko  at  matapos 
pinapagdoop  ang  mga  kamay  na  itinaas  na  pantay  mukha, 
anyong  pagbati   sa  kainsikan,  ay  dumaing  ng: 

—  iUu,  sinyo  Simoun!  iakieng  lugi,  akieng  hughog! 

— iBakit,  insik  Quiroga,  kayo'y  lugi  at  hughog?  iat 
ganyang  karami  ang  botella  ng  ehampagne  at  mga  panaohin! 

Ipinikit  ni  Quiroga  ang  kaniyang  mga  mata  at  ngumiwi. 
iHss!  Ang  nangyari  ng  hapong  iyon,  ang  naging  hanggan  ng 
mga  galang,  ay  nakapaghughog  sa  kaniya.  Si  Simoun  ay  ngu- 


—  152  — 


miti:  kapag  ang  isang  mangangalakal  na  insi'k  ay  dumadai'ng 
ay  sapagk&'t  mabuti  ang  lagay;  kapag  ang  ipinamalas  ay  wa- 
ring  mabuting  mabuti  ang  kaniyang  lakad  ay  sapagka't  na- 
kikinikinita  ang  isang  pagkalugi  6  magtatanang  tungo  sa 
kanyang  bayan. 

— iKayo  mo  hienne  alam  akieng  lugi,  akieng  hughdg? 
iA,  sinyo  Simoun,  akieng  hapay! 

At  upang  lalong  maipabatid  ng  insik  ang  kaniyang  kala- 
gayan  ay  sinabayan  ang  salitang  hapay  ng  anyong  pagpapa- 
timbuwang. 

Ibig  ibig  ni  Simoun  na  siya'y  pagtawanan,  nguni't  nagpigil 
at  sinabing  wala  siyang  ano  mang  nalalaman,  wala,  walang  wala. 

Dinala  siya  ni  Quiroga  sa  isang  silid,  na  inilapat  na 
mabuti  ang  pinto,  at  ipinaliwanag  sa  kaniya  ang  sanhi  ng 
kasawian  ng  insik. 

Ang  tatldng  galang  na  brillante  na  hiningi  kay  Simoun 
upang  ipakita  sa  kaniyang  asawa,  ay  hindi  sadyang  para  ritOt 
kaawaawang  india  na  nakukulong  sa  isang  silid,  na  waring 
isang  babaing  inslk,  kundi  para  sa  isang  maganda  at  kaaya- 
ayang  babaing  kaibigan  ng  isang  mataas  na  tao,  na  kailangan 
niya  ang  tulong,  dahil  sa  isang  kalakal  na  pagtutubuan  niya 
ng  mga  anim  na  libong  piso.  At  sa  dahilang  ang  insik  ay 
walang  kabatir&n  sa  mga  maiibigan  ng  babai  at  nasa  niyang 
magpakita  ng  gara,  ay  hiningi  ang  tatlong  pinakamabuting 
galang  na  mayroon  ang  mag-aalahas,  na  tatlo  6  apat  na 
libo  ang  halaga  ng  bawa't  isa. 

Ang  insik  ay  nag-anyong  walang  malay  at  sa  tulong 
ng  kaniyang  mahimok  na  ngiti  ay  sinabi  sa  babaing  pumili 
ng  maibigan;  nguni't  ang  babai,  lalong  walang  muwang  at  lalo 
pa  mandlng  mahimok,  ay  nagpahayag  na  ibig  niya  ang  tatlo, 
at  kinuhang  lahat. 

Si  Simoun  ay  humalakhak. 

— IA,  sinyolia!  iakieng  lugi,  akieng  hoghog! — ang  sigaw 
ng  insik  na  sabay  ang  pagtatampal  sa  sarili  ng  kaniyang 
maliliit  na  kamay. 

Patuloy  din  ang  mag-aalahas  sa  katatawa. 

—  iHuu!  imasama  tao,  sigulo  hienne  tuto  sinyola! — ang 
patuloy  ng  insik  na  ginagalaw  ang  ulong  masama  ang  loob — 
^,An6?  bo  hiya,  kahi  insiek  sa  akieng  ako  tao,  iA,  sigulo 
hienne  tuto  sinyola;  kung  sigalela  belong  pa  konti  hiya! 


—  153  — 


— Nahuli  kayo,  nahuli  kayo — ang  bulalas  ni  Simoun  na 
sabay  sa  pagtumbok  ng  marahan  sa  tiyan  ng  insik. 

— At  lahat  tao  hienge  utang  at  hienne  mayad  iano 
iyan? — at  binilang  sa  kaniyang  daliring  may  mahahubang 
kuko — impelealo,  opisia,  tinienti,  sunnalo,  ia,  sinyo  Simounr 
akieng  talo,  akieng  hapay! 

— Siya,  siya  na  ang  kadadaing — ang  sabi  ni  Simoun — 
iniligtas  ko  kayo  sa  maraming  opisyal  na  humihingi  sa 
inyo  ng  salapi....  Sila'y  pinautang  ko  ng  huwag  na 
kayong  gambalain  at  batid  kong  hindi  nila  ako  maba- 
bayaran  

— Nguni,    sinyo    Simoun,    kayo    pautang  sa  opisia,  ako 

pautang  sa  mamae,  sinyola,  malinelo,  lahat  tao  

— IMasisingil  din  ninyo! 

— ^Akieng  makasingil?  iA,  sigulo  hienne  po  ikaw  alam! 
iPagtalo  sa  suga  wala  na  mayad!  Mamuti  sa  inyo  melon 
konsu,  maali  habol,  akieng  wala.... 

Si  Simoun  ay  nagiisip. 

— Tingnan  ninyo  insik  Quiroga, — ang  sabing  wari'y  na- 
tatanga  — ako  ang  maniningil  ng  utang  sa  inyo  ng  mga  opi- 
siyal  at  mga  marinero,  ibigay  ninyo  sa  akin  ang  katibayan 
ng  pagkakatanggap  nila. 

Muling  namighati  si  Quiroga;  hindi  siya  binibigyan  kai- 
lan  man  ng  katibayan. 

— Pag  nangagsiparitong  hihingi  ng  salapi,  ay  paparoonin 
ninyo  sa  akin;   ibig  kong  iligtas  kayo. 

Napasalamat  ng  lubos  si  Quiroga,  nguni't  nabalik  na 
naman  sa  kaniyang  mga  pagdaing,  tinukoy  ang  mga  galang 
at  inulit-ulit  ang: 

— iKung  sigalela  belon  pa  hiya! 

—  iPutris! — ang  sabi  ni  Simoun  na  tinitingnang  pasulyap 
ang  insik  na  waring  ibig  hulaan  ang  nasa  kalooban — nanga- 
ngailangan  pa  naman  ako  ng  salapi  at  inaakala  kong  ma- 
babayaran  ninyo  ako.  Nguni't  ang  lahat  ay  may  kagamutan, 
ayaw  kong  mahapay  kayo  ng  dahil  lamang  sa  walang  kabu- 
luhang  bagay  na  iyan.  Siya,  isang  utang  na  loob  at  gaga- 
win  kong  pito  ang  siyam  na  libong  utang  ninyo  sa  akin. 
Kayo'y  nakapagpapasok  sa  aduana  ng  iahat  ng  lampara, 
mga  bakal,  mga  pinggan,  tanso,  mga  pisong  mehikano; 
inagbibigay  kayo  ng  armas  sa  mga  kombento? 


—  154  — 


Napaoo  ang  insi'k  sa  tulong  ng  tango;  nguni't  kailangan 
niyang  sumuhol  sa  maraming  tao. 
— iLahat  akieng  bigay  sa  Pale! 

— Kung  gayon  ay  tingnan  niny6 — ang  marahang  patuloy 
ni  Simoun — kailangan   kong  ipapasok  ninyo  ang  ilang  kaha 

ng   pusil    na   dumati'ng    ngayong  gabi   ibig   kong  itago 

ninyo  sa  inyong  tindahan;  hindi  magkakasiyang  lahat  sa 
aking  bahay. 

Si  Quiroga'y  nagulumihanan. 

— HuWag  kayong  masindak,  hindi  kayo  maaano:  ang 
mga  baril  na  iyan  ay  unti  unting  itatago  sa  ilang  bahay, 
at  pagkatapos  ay  gagawa  ng  pagsisiyasat  at  marami  ang 
ibinibilanggo . .  . .  marami  tayong  kikitain  sa  paglakad  na  ma- 
kawala  ang  mga  napipiit.    iBatid  na  ninyo? 

Si  Quiroga  ay  alinlangan;  takot  siya  sa  mga  armas.  Sa 
kaniyang  mesa  ay  mayroon  siyang  isang  rebolber  na  walang 
punlo  na  hindi  niya  hinihipo  kailan  man  kundi  lilingon  mu- 
nang  nakapikit  ang  mata. 

— Kung  hindi  ninyo  magagawa  ay  hahanap  ako  ng  iba, 
nguni't  kailangan  ko  kdng  gayon  ang  aking  siyam  na  libong 
piso  upang  padulasin  ang  rnga  kamay  at  ipikit  ang  mga  mata. 

—  iSiya,  siya — ang  sa  huli'y  sabi  ni  Quiroga — inguni't 
huli  ba  malami  tao?  iutos  lekisa,  ha? 

Nang  bumalik  sa  kabahayan  si  Quiroga  at  si  Simoun  ay 
natagpuan  ang  mga  galing  sa  paghapon  na  nangagtatalo:  pi- 
natabil  ng  ehampngne  ang  mga  dila  at  nagpapagalaw  sa  mga 
utak  ng  ulo.    Nangag-uusapang  walang  kakimikimi. 

Sa  isang  pulutong  na  may  maraming  kawani,  ilang  babai 
at  si  D.  Oustodio,  ay  pinag-uusapan  ang  isang  pasugd  sa 
India  upang  pag-aralan  ang  ukol  sa  paggawa  ng  mga  sapatos 
ng  mga  sundalo. 

— dAt  sinosino  ang  bumubuo? — ang  tan6ng  ng  isang  ba- 
baing  malaki. 

— Isang  koronel,  dalawang  opisyal  at  ang  pamangkin  ng 
General . 

—  dApat? — ang  tanong  ng  isang  kawani — iganyan  na  la- 
mang  ang  lupon!  <£at  kung  magkahati  sa  kapasiyahan?  <imay 
pagkabatld  man  lamang  kaya  sa  bagay  na  iyon? 

— Iyan  nga  ang  tanong  ko — ang  dugtong  ng  isa — ang 
sabi  ko'y  dapat  pumaroon  ang  isang  hindi  kawal  sa  hukbo, 


—  155  — 


is&ng  waiang  hilig  sa  pagkamilitar . .  . .  sa  halimbawa,  isang 
manggagawa  ng  sapatos. 

— Iyan  nga — ang  sagot  ng  isang  manghahango  ng  sapa- 
tos — nguni't  sa  dahilang  hindi  bagay  na  magpadala  ng  isang 
indio  ni  ng  isang  makaw  at  ang  tangi'ng  magsasapat6s  na 
kastila  ay  humihingi  ng  malaking  sahod . .  . . 

— Datapuwa'y  <Un6  pa't  pag-aralan  ang  sapi'n  sa  paa? — 
ang  tanong  ng  isang  babaing  malalu — imarahil  ay  hindi 
iuukol  sa  mga  artillerong  kastila!  Ang  mga  indio  ay  maaring 
walang  sapatos  gaya  nang  kung  nasa  kanilang  bayan. 

— Siyang  dapat  iat  ang  kabang  bayan  ay  lalong  maka- 
pag-titipi'd! — ang  dugtong  ng  isang  senorang  balo  na  hindi  na- 
sisiyahan  sa  kaniyang  sinasahod  na  pension 

— Nguni't  unawain  naman  ninyo — ang  sagot  ng  isa  sa 
mga  kaharap,  na  kaibigan  ng  mga  opisial  na  magsisiyasat — 
tunay  ngang  ang  maraming  indio  ay  walang  sapin  kung  lu- 
mukad  sa  kanilang  bayan,  nguni't  hindi  ang  lahat,  at  hindi 
magkaisa  ang  lumakad  nang  alinsunod  sa  sariling  kaibigan 
kay  sa  nasa  paglilinkod:  hin<ii  napipili  ang  oras,  ni  ang 
daraanan,  ni  hindi  nakapagpapahinga  kung  kailan  ibigin. 
Tingnan  ninyo,  ali,  na  kung  katanghalian  ay  nakaluluto  ng 
tinapay  ang  init  ng  lupa.  At  maglakad  pa  kayo  sa  buha- 
nginan,  doon  sa  may  mga  bato,  araw  sa  itaas  at  apoy  sa 
ibaba,  at  punglo  sa  harap.... 

—  ISa  sanayan  din    lamang  iyan! 

— iGaya  ng  hayop  na  burro  na  nasanay  sa  hindi  pag- 
kain!  Sa  kasalukuyang  labanan,  ang  lalong  marami  sa  na- 
sasawi  sa  atin  ay  gawa.  ng  mga  sugat  sa  talampakan . .  . . 
ilnuuiit  ko  ang  sa  burro,   ali,  ang  sa  burro! 

— Nguni't  anak  ko — ang  tutol  ng  babai — isip-isipin  ninyong 
napakaraming  salaping  magugugol  sa  katad.  Sukat  nang  mai- 
buhay  sa  maraming  ulila't  balo  upang  rnapagtibay  ang  ka- 
rangalan.  At  huwag  kayong  ngumiti,  hindi  ko  sinasabi  nang 
dahil  sa  akin  na  mayroon  naman  akong  pension,  kahi't  ka- 
kaunti,  lubhang  kaunti  sa  mga  ipinaglinkod  ng  aking  asawa, 
tinutukoy  ko  ang  iba  na  may  napakamaralitang  kabu- 
hayan  ngayon:  hindi  nararapat  na  matapos  ang  maraming 
kahihingi  upang  maparito  at  matapos  na  makapaglakbay  dagat 
ay  maging  katapusan  ang  mamatay  dito  ng  gutom....  Ang 
sinasabi  ninyong  ukol  sa  mga  sundalo  ay  totoo  marahil,  nguni't 


—  156  — 

ang  katunayan  ay  kahi't  mahigit  na  akong  tatlong  taon  dito 
ay  hindi  pa  ako  nakakikita  ng  pipilaypilay. 

— Sa  bagay  na  iyan  ay  kasang-ayon  ako  ng  aling  kuan — 
ang  sabi  ng  isang  kabaing  kalapit— iano  pa't  bibigyan  ng  sapatos 
sa    wala   naman  silang  sapatos  ng    sumipot  sa  maliwanag? 

— <£At  ano  pa  ang  kailangan  ng  bard? 

— iAt  ano  pa  ang  kailangan  ng  salawal? 

—  ilsipisipin  ninyo  ang  mapapala  natin  sa  pagkakaroon 
ng  isang  hubkong  hubo't  hubad! — ang  tap6s  ng  nagtatanggol 
sa  mga  sundalo. 

Sa  isang  pulutong  ay  lalong  mainit  ang  pagtatalo.  Si 
Ben-Zayb  ay  nagsasalita't  nananalumpati,  gaya  ng  dati'y 
hinahadlangan  siya  sa  bawa't  sandali  ni  P.  Camorra.  Ang 
manunulat  na  prayle,  kahi't  niya  iginagalang  na  lubha  ang 
mga  taong  may  satsat,  ay  palaging  nakikipagtalo  kay  P. 
Oamorra  na  inaari  niyang  isang  praylepraylihang  mangmang; 
sa  gayo'y  ginagamit  ng  anyong  malaya  at  dinudurog  ang 
mga  sabisabihan  ng  mga  tumatawag  sa  kaniyang  Fray  Iba- 
nez.  Kinalulugdan  ni  P.  Oamorra  ang  kaniyang  katunggali; 
iyon  lamang  ang  tanging  nagpapalagay  na  may  katuturan 
ang  kaniyang  mga  tinatawag  na  pangangatwiran  niya. 

Ang  pinag-uusapan  ay  ang  ukol  sa  magnetismo,  espiritismo, 
magia  at  ibp.,  at  ang  mga  salita'y  sumasahimpapawid  na 
gaya  ng  mga  sundang  at  bola  ng  mga  salamangkero:  sila  ang 
naghahagis  at  sila  rin  ang  sumasalo. 

Nang  taong  iyon  ay  pinagkakaguluhan  sa  peria  sa  Kiyapo 
ang  isang  ulo  na  di  bagay  sa  tawag  na  e*finge,  na  itina- 
tanghal  ni  Mr.  Leeds,  isang  amerikano.  Malalaking  pabalita 
na  makababalaghan  at  nakapangingilabot  na  nakaaakit  sa 
panonood  ang  nangakadikit  sa  pader  ng  mga  bahay.  Ni  si 
Ben-Zayb,  ni  si  P.  Camorra,  ni  si  P.  Irene,  ni  si  P.  Salvi 
ay  hindi  pa  nakakikita  sa  ulong  yaon;  si  Juanito  Pelaea 
ang  tanging  nakakita  isang  gabi,  at  siyang  nagbabalita  ng 
kaniyang  pagkahanga  sa  mga  magkakalipon. 

Si  Ben-Zayb,  dahil  sa  kaniyang  pagkamamamahayag,  ay 
nagpupumilit  na  makatuklas  ng  kalinawan ;  binabanggit  ni 
P.  Camorra  ang  diablo;  si  P.  Irene  av  ngumingiti;  si  P. 
Salvi  ay  walang  kaimik-imi'k. 

—  Nguni't,  Padre,  sa  hindi  na  pumaparito  ang  diablo; 
tayo   sa  ating  sarili  ay  sukat  na  upang  magkasala . .  . . 


-  157  — 


— Kung  hindi  gayon  ay  hindi  makukurd.... 

— Kung  ang  karunungan  .... 

—  iUlit  na  naman  ang  karunungan!  ipunales! 

— Nguni't  makingig  kayo,  aking  ihahayag.  Ang  lahat 
ay  alinsunod  lamang  sa  paningin.  Hindi  ko  pa  naki- 
kita  ang  ulo,  ni  hindi  ko  batid  kung  papano  itinatanghal. 
Anang  ginoo — itinuro  si  Juanito  Pelaez — ay  hindi  kagaya  ng 
mga  ulong  nagsasalita  na  karaniwang  itinatanghal — ikahi't  na! 
Nguni't  ang  sanhi  ay  yaon  din;  lahat  ay  dahil  lamang  sa 
paningin;  hintay  kayo,  ilalagay  na  paganito  ang  isang  sala- 
min,  ang  isa  pa'y  sa  likuran,  ang  malalarawan  ay  matatanaw.  . . 
and,  isa  lamang  suliranin  ng  Pisika. 

At  ibinaba  sa  kinalalagyan  ang  isang  salamin,  iniayos, 
ikiniling  at  sa  dahilang  hindi  niya  mapalabas  ang  kalinawan 
ay  tinatapos  sa  wikang: 

— Gaya  ng  sabi  ko,  walang  pinagibhan  sa  iaang  pagsira 
lamang  ng  paningin. 

— Nguni't  anong  salamin  ang  ibig  pa  ninyo,  sa  sinabi 
sa  atin  ni  Juanito  na  ang  ulo  ay  nasa  loob  [ng  i«ang  kaha, 
na  ipinapatong  sa  isang  mesa....  Nakikinikinita  ko  sa  bagay 
na  iyan  ang  espiritismo,  sapagka't  kailan  man  ay  gumagamit 
ng  mesa  ang  mga  espiritista,  at  sa  akala  ko'y  sapagka't  gober- 
nador  eelesidstieo  si  P,  Salvi  ay  dapat  niyang  ipagbawal  ang 
pagtatanghal . 

Si  P.  SaWi  ay  walang  kasalisalita ;  hindi  sumasagot  ng 
oo  ni  hindi. 

— Upang  maalaman  kung  may  diablo  6  espiritu  sa  loob — 
ang  sabi  ni  Simoun — ang  mabuti'y  paroonan  ninyo't  tingnan 
ang  bantog  na  ulong  iyan. 

Ang  palagay  ay  minabuti  at  tinanggap,  nguni't  si  P. 
Salvi  at  si  D.  Oustodio  ay  nagpakita  ng  kaunting  nganinganl . 
iSila  ay  maparoon  sa  isang  peria,  makipagsiksikan  sa  mga  tao 
at  manood  ng  mga  esiinge  at  mga  ulong  nangungusap!  iAno  na 
lamang  ang  wiwikain  ng  mga  indio?  Ariin  silang  tao  na 
may  hilig  at  kahinaan  ding  taglay  ng  iba.  Sa  gayon,  si 
Ben-Zayb,  akay  ng  kaniyang  pagkamamamahayag  ay  nanga- 
kong  ipamamanhik  kay  Mr.  Leeds  na  huwag  magpapasok  ng 
manonood  samantalang  sila'y  nasa  sa  loob:  napakalaking 
karangalan  ang  ibibigay  nila  sa  kanilang  pagdalaw  upang 
huwag  sumangayon,  at  saka  hindi  pa  sila  hihingan  ng  upa 


—  158  — 


sa  pagpasok.  At  upang  mapangatwiranan  ni  Ben-Zayb  ang 
sinabi,  anya  ay: 

— iSapagka't  akalairi  na  lamang  ninyo!  iKung  mahuli 
ko  ang  daya  sa  harap  ng  mga  nanonood  na  indio!  iAalisan 
ko  ng  kakanin  ang  kaawaawang  amerikano! 

Si  Ben-Zayb  ay  isang  taong  malingap. 

May  labing  dalawa  ang  pumanaog,  na  kabilang  ang  ating 
mga  kilalan  si  D.  Custodio,  si  P.  Salvi,  si  P.  Camorra,  si 
P.  Irene,  si  Ben-Zayb  at  si  Juanito  Pelaez.  Inihatid  sila  ng 
kanilang  mga  sasakvan  sa  pagpasok   sa  liwasan   ng  Kiyapo. 

XVII 

ANG   PERIYA  SA  KIYAPO 

Ang  gabl'y  maganda  at  ang  anyo  ng  liwasan  ay  lubbang 
masaya.  Sa  pagsasamantala  sa  masarap  na  simoy  at  maning- 
ning  na  buwan  kung  Enero  ay  punong-puno  ang  periya  ng 
taong  ibig  makakita,  makita  at  makapaglibang.  Ang  mga 
miisika  ng  mga  kosmorama  at  ang  ilaw  ng  mga  parol  ay 
siyang  nagbibigay  galak  at  kasayahan  sa  madla.  Mahaha- 
bang  hanay  ng  mga  tindahan,  nagniningningang  aliyamas  at 
mga  pangkulay,  lantad  sa  tingin  ay  may  mga  kumpol-kumpol  na 
pelota,  mga  ma^karang  nangakatuhog  sa  mata,  mga  laruang 
lata,  mga  tren.  karrong  maliliit,  kabayong  maliliit  na  napa- 
gagalaw,  mga  sasakyan,  mga  bapor  na  may  kanikanilang 
'maliliit  na  kaldera,  mga  pinganpinganang  maliliit,  mga  beleng 
mumunti  na  kahoy  na  pino,  mga  manikang  gawa  sa  ibang 
lupain  at  gawa  dito,  ang  mga  una  ay  masasaya  at  bulhaw  at  ang 
mga  huli  ay  mga  walang  katawatawa  at  mapagnilay  na  waring 
mga  maliliit  na  babaing  may  gulang,  sa  piling  ng  mga  batang 
napakalalaki.  Ang  tugtog  ng  mga  tambol  namaliliit,  ang  kainga- 
yan  ng  mga  trompetrompetahang  lata,  ang  tugtuging  ngongo  ng 
mga  kurdiyon  at  mgaorganillo  ay  nagkakahalong  wari'y  tugtugan 
sa  karnabal,  at  sa  gitna  ng  lahat  ng  iyon  ay  paroo't  parito 
ang  makapal  na  tao  na  nangagtutulakan,  nagkakabungguang 
ang  mukha'y  nangakalingon  sa  mga  tindahan  kaya't  madalag 
ang  untugan  at  kung  minsan  ay  katawatawa.  Napipilitang 
pigilan  ang  takbo  ng  mga  kabayo  ng  mga  sasakyan,  ang 
tabi!    tabi!    ng    mga   kotsero    ay  nadidingig  na  sunodsunod; 


—  159  — 


nangagkakasalusalubong  ang  mga  kawam',  mga  militar,  mga 
nag-aaral,  mga  insik,  mga  dalaginding  na  kasama  ng  kanilang 
mga  ina  at  ali,  nangagbabatian,  nangagkikindatan,  masasa- 
yang  nagtutudyuhan. 

Si  P.  Gamorra  ay  nasa  karurukan  ng  kaniyang  kaliga- 
yahan  sa  pagkakita  ng  gayong  karaming  magagandang  dalaga»' 
napapatigil  siya.  napapalingon,  itutulak  si  Ben-Zayb,  mapa- 
papaatak,  sumusumpa't  aniya'y-'  at  iyan,  iyan,  manghihitit 
ng  tinta?  at  doon  sa  isa  <Un6  ang  masabi  mo?  Sa  kaniyang 
kagalakan  ay  hindi  na  pinupupo  ang  kaniyang  kalaban  at 
katunggali.  Tinitingnan  siyang  maminsan  minsan  ni  P.  Salvi, 
nguni't  hindi  niya  pinapansin  si  P.  Salvi,  kundi  bagkus  pa 
ngang  binubunggo  ang  mga  dalaga  upang  masagi  sila,  na 
kinikindatan  at  tinititigan  ng  titig  na  may  palaraan. 

— IPunales!  iKailan  kaya  ako  magiging  kura  sa  Kiyapo? 
— ang  tanong  sa  sarili. 

Si  Ben-Zayb  ay  biglang  nakabitaw  ng  isang  tungayaw, 
napalundag  at  pinigilan  ang  kaniyang  bisig;  sa  gitna  ng  ka- 
galakan  ni  P.  Oaraorra  ay  kinurot  siya.  Dumarating  ang 
isang  nakasisilaw  na  binibining  pinagtitingnanan  ng  lahat  ng 
taong  nasa  liwasan;  dahil  sa  hindi  magkasiya  sa  kagalakan  si 
P.  Camorra  ay  pinagkamalang  bisig  ng  dalaga  ang  bisig  ni 
Ben-Zayb. 

Ang  binibini'y  si  Paulita  G6mez,  ang  makisig  sa  madlang  ma- 
kisig  na  sinusundan  ni  Isagani;  sa  likuran  ay  sumusunod  si  aling 
Victorina.  Ang  dalaga'y  nagniningning  sa  kagandahan;  ang  lahat 
ay  napapatigil,  ang  mga  liig  ay  bumabaluktot,  napapahinto  ang 
mga  usap-usapan,  sinusundan  ng  mga  paningi'n  at  si  aling 
Victorina  ay  tumatanggap  ng  mga  magalang  na  bati. 

Ang  suot  ni  Paulita  Gomez  ay  baro't  panyong  pinya 
na  binurdahan,  iba  kay  sa  isinuot  ng  umagang  iyon  sa  pag- 
parodn  sa  Sto.  Domingo.  Ang  nanganganinag  na  habi  ng 
pinya  ay  nagbibigay  ng  lalong  ganda  sa  kaniyang  ulo,  at 
ang  mga  pilipinong  nakakamalas  ay  iginagaya  siya  sa  bu- 
wang  nalilibid  ng  maputi't  manipis  na  ulap.  Isang  sayang 
sutla  na  kulay  rosa,  na  nagkakutonkutong  mainam  ang  ayos 
sa  pagkakapigil  ng  kaniyang  munting  kamay,  ay  nagbibigay 
dilag  sa  kaniyang  tuwid  na  ulo,  na  ang  mga  kilos  na  ina- 
ayusan  ng  malambot  na  liig  ay  nagpapahayag  ng  panana- 
gumpay    na    lubos   ng   kataasan  at    kalindian.    Si  Isagani'y 


—  160  — 

waring  hindi  nasisiyahang  loob;  nayayamot  siya  sa  gayong 
karaming  mata,  karaming  mga  talogigi  na  tumatanaw  sa 
kagandahan  ng  kaniyang  iniibig:  ang  mga  tingi'n  ay  inaa- 
kala  niyang  nakaw,  at  ang  mga  ngiti  ng  dalaga'y  inaari 
niyang  pagtataksil. 

Nang  makita  ni  Juanito  ang  binibini  ay  pinaglalo  ang 
kakubaan  at  nagpugay:  sinagot  siya  ng  pasumala  ni  Paulita, 
at  tinawag  siya  ni  aling  Victorina.  Si  Juanito  ang  kaniyang 
kinikilingan  at  sa  ganang  kaniya  ay  ibig  pa  itd  kay  sa  kay 
Isagani. 

—  iAnong  gandang  dalaga!  iAnong  ganda! — ang  bulong 
ni  P.  Oamorra  na  sumilakbo  ang  kalooban! 

—  iPadre  ang  tiyan  mo  po  ang  kurutin  at  bayaan  ninyo 
kaml! — ang  payamot  na  sabi  ni  Ben-Zayb. 

—  iAnong  gandang  dalaga!  anong  gandang  dalaga — ang 
ulit —  at  ang  lumiligaw  ay  ang  nag-aaral  na  kilala  ko,  ang 
nanulak. 

— iMapalad  siya  at  hindi  taga  roon  sa  bayang  ko! — ang 
patuloy  pagkatapos  na  inilingong  makailan  ang  ulo  upang 
sundan  ng  tingin  ang  binibini,  Ibig  ibig  nang  iwan  ang 
~kaniyang  mga  kasama  at  sundan  ang  dalaga,  Nahirapan  si 
Ben-Zayb  bago  siya  napahinuhod. 

Si  Paulita  ay  patuloy  sa  paglakad  at  nakita  ang  kani- 
yang  magandang  anyo  at  ang  kaniyang  munting  ulo.  na 
mainam    ang   pagkakapusod,    na  malinding  gumagalaw. 

Ang  ating  mga  nagliliwaliw  ay  patuloy  sa  kanilang  pag- 
lakad  na  ang  paring  artillero  ay  nagbubuntong  hininga,  at 
nakasapit  sila  sa  isang  tindahang  nalilibid  ng  mga  nanonood 
na  madaling  sila'y  linuwagan. 

Yaon  ay  isang  tindahan  ng  mga  raumunting  larawang 
kahoy,  na  gawa  dito,  na  nagpapakilala  sa  sarisaring  lakf  at 
anyo  ng  mga  ayos,  lahi  at  inga  paghahanap  buhay  sa  ka- 
puluan,  mga  indio,  kastila,  insik,  mestiso,  prayle,  klerigo, 
kawani,  kapitan  sa  bayan,  nag-aaral,  sundalo  at  ibp.  Dahil 
mandm  sa  ang  mga  artista  ay  may  hilig  sa  mga  pari,  na 
ang  mga  kuton  ng  mga  habito  ay  siyang  naaayos  sa  kani. 
lang  mga  kagawian  sa  pagyari,  6  dahil  sa  ang  mga  prayle, 
sa  pakikihimasok  nitong  lubha  sa  mga  lipunang  pilipino'y 
nakapagpapaulap  sa  pag-iisip  ng  eskultor,  maging  alin  man 
sa    dalawang    kadahilanan,    ang   katunayan,  ay  marami  ang 


—  161  — 


kanilang  kawangki,  na  mabuti  ang  pagkakayari,  anyong  anyo, 
at  itinatanghal  sila^  sa  mga  dakilang  sandali  ng  kabuhayan, 
baligtad  kay  sa  ginagawa  sa  kanila  sa  Europa,  na  doo'y 
inilalarawan  silang  nakakatulog  sa  ibabaw  ng  mga  barriles 
ng  alak,  nangagsusugal,  tumiitungga,  nangaapungot  6  hina- 
haplos  ang  sariwang  mukha  ng  isang  dalaga.  Hindi:  ang 
mga  prayle  sa  Pilipinas  ay  kaiba:  mga  makikiyas,  malilinis, 
mabubuti  ang  bihis,  ang  anit  sa  tuktok  ay  mainam  ang 
pagkakaputol,  ang  mga  mukha'y  ayos  at  maliwanag,  ang 
mata'y  mapagmasid,  anyong  banal,  may  kaunting  pula  sa 
pisngi,  may  tungkod  na  palasan  sa  kamay  at  sapatos  na 
tsarol  sa  paa,  na  nakaaakit  na  sambahin  sila  at  ilagay  sa 
birina.  Kapalit  ng  mga  sagisag  ng  katakawan  at  kahala- 
yang  taglay  ng  kanilang  mga  kapatid  na  nasa  Europa,  ang 
dala  ng  mga  nasa  Maynila  ay  ang  aklat,  ang  crucifijoy  ang  sa- 
ngang  sagisag  ng  paghihirap;  kapalit  ng  panghahalik  sa  mga 
mangmang  na  babaing  taga  bukid,  ang  mga  nasa  Maynila 
ay  nagpapahalik  ng  kamay  sa  mga  bata,  sa  mga  taong  may 
kagulangan  na  nangakayuko't  halos  nakaluhod;  kapalit  ng 
paminggalang  puno  ng  kakanin  at  mga  kakanan  na  siyang 
tanghalan  nila  sa  Europa,  sa  Mayrtila  ay  mga  dalangi- 
nan,  mesang  aralan;  kapalit  ng  prayleng  maralita  na  luma- 
lapit  sa  mga  bahaybahay  na  dala  ang  kaniyang  burro  at 
ang  supot  upang  manghingi  ng  limos,  ang  prayle  sa  Pili- 
pinas  ay  nagsasabog  ng  dakdtdakot  na  ginto  sa  mga  kaawa- 
awang  indio  

— iTingnan  ninyo,  narito  si  P.  Oamorra! — ang  sabi  Ben- 
Zayb  na  dala  pa  ang  singaw  ng  ehampagne. 

At  itinuturo  ang  larawan  ng  isang  payat  na  prayle,  na 
wari'y  nag-iisip,  nakaupo  sa  piling  ng  isang  dulang,  ang  ulo'y 
nakapatong  sa  palad  at  sumusulat  mandin  ng  isang  sermon. 
May  isang  lamparang  nakapagpapaliwanag  sa  kaniya. 

Ang  pagkakaibayo  ng  anyo'y  ikinahalakhak  ng  lahdt. 

Naramdaman  ang  tukoy  ni  P.  Oamorra,  na  nalimutan 
na  si  Paulita,  at  siya  namang  tumanong: 

— At  isino  naman  ang  kamukha  ng  larawang  ito,  Ben-Zayb? 

At  tumawa  ng  kaniyang  tawang  paleto. 

Ang  larawan  ay  isang  matandang  babaing  bulag  ang  isang 

mata,  gusgusin,  na  nakalupasay  sa  sahig,  gaya  ng  mga  anito 

ng  mga  indio,  na  namimirinsa  ng  damit.    Ang  kasangkapan 
11 


—  162  — 


ay  nagayahang  mabuti;  tanso,  ang  dingas  ay  palara  at  ang 
alimpuyo  ng  usok  ay  marurumi't  pinilipit  na  bulak. 

— iHoy,  Ben-Zaib,  hindi  haugal  ang  nakamunakala,  ano? 
— ang  tanong  na  tumatawa  ni  P.  Oamorra. 

— Hindi  ko  malaman  ang  ibig  tukuyin! — ang  sabi  ng  ma- 
nunulat- 

—  Ngunl't  ipunales!  hindi  ba  niny6  nakikita  ang  panga- 
lan,  la  prensa  filipina?  Ang  kasangkapang  iyan  na  ipinami- 
mirinsa  ng  matandang  babai  ay  tinatawag  ditong  vrinsd\ 

Lahat  ay  nagtawanan  at  si  Ben-Zayb  man  ay  humalak- 
hak  din. 

Dalawang  sundalong  guardia  sibil  na  may  tandang  mga 
sibil,  ay  nalaiagay  sa  likuran  ng  isang  taong  nakabaliti  ng 
matitibay  na  tanikala  at  ang  mukha'y  natatakpan  ng  sam- 
balilo:  ang  pangalan  ay  Ang  Lupain  ng  Abakd  at  waring  ba- 
barilin. 

Hindi  naibigan  ng  marami  sa  ating  mga  dalaw  ang 
tanghalan.  Pinag-uusapan  ang  tuntunin  ng  Arte,  humahanap 
ng  pagkakatimbangtimbang  ng  laki,  ang  sabi  ng  isa'y  wa- 
lang  pitong  ulo  ang  larawang  gayon,  na  ang  mukha'y  ku- 
lang  ng  isang  ilong,  wala  kundi  tatatlo,  bagay  na  ikina- 
pag-isip  ng  kaunti  ni  P.  Oamorra  na  di  makahul6ng  kung 
bakit,  upang  maging  ayos  ang  isang  larawan  ay,  dapat  mag- 
karoon  ng  apat  na  ilong  at  pitong  ulo;  anang  isa'y  kung 
bakit  malitid,  sa,  ang  mga  indio  ay  hindi  gayon;  na  kung 
yaon  ay  matatawag  na  eseultura  6  earpinteria  lamang,  at  ibp.;  bala 
na'y  nagpahayag  nang  kaniyang  panunuligsa  at  upang  huwag 
namang  mapahuli  sa  iba  si  P.  Oamorra  ay  nangahas  humanap 
ng  tatlong  pung  hita  sa  bawa/t  manika.  Kung  makahihingi 
ng  ilong  ang  iba  ay  ibakit  nga  naman  hindi  siya  makahi- 
hingi  ng  hita?  At  doon  din  nangagtatatalo  kung  ang  indio'y 
may  katalinuhan  sa  pag-eeskultor,  kung  nararapat  palu- 
sugin  ang  gayong  arte,  at  sisimulan  na  ang  pagtatalong  sa- 
bay-sabay  na  pinutol  ni  D.  Oustodio  sa  pagsasabing  ang 
mga  indio  ay  may  katalinuhan,  nguni't  ang  paggawa  lamang 
ng   santo  ang  dapat  harapin. 

— Kahi't  3ino  ay  magsasabi — ani  Ben-Zayb  na  ng  gabing 
yaon  ay  naging  mapanudyo — na  ang  insik  na  iyan  ay  si 
Quiroga,  nguni't  kung  pagwawariing  mabuti  ay  kamukha  ni 
P.  Irene. 


-  163  — 


— lAt  ano  ang  masasabi  ninyo  sa  indio-ing'es  na  iyan? 
Nahahawig  kay  Simoun. 

Umalingawngaw  ang  pamuling  halakhakan.  Hinaplos  ni 
P.  Irene  ang  kaniyang  ilong. 

— iTunay  nga! — iTunay  nga!  —  iSiyang  siya! 

— Datapwa'y  in&saan  si  Simoun?    iBilhin  ni  Simoun! 

Si  Simoun  ay  nawala,  walang  nakakita  sa  kaniya, 

—i  Punales! — ang  sabi  ni  P.  Camorra — i  napakakuripot 
ang  amerikano!  Natatakot  na  pabayaran  natin  sa  kaniya 
ang  kaupahan  ng  lahat  sa  pagpasok  sa  patanghalan  ni  Mr. 
Leeds. 

—  iHindi — ang  sagot  ni  Ben-Zayb — ang  ipinangangamba 
ay  ang  magipit  siya.  Nahuhulaan  na  ang  masamang  birong 
aabot  sa  kaniyang  kababayang  si  Mr.  Leeds,  kaya't  nagma- 
maangmaangan. 

At  nangagpatuloy  ng  lakad,  upang  panoorin  ang  nababan. 
tog  na  ulo,  na  walang  biniling  anomang  kahi't  masamang  laruan. 

Humandog  si  Ben-Zayb  na  siyang  makikipag-usap:  hindi 
maaaring  hiyain  ng  amerikano  ang  isang  mamamahayag  na 
mangyayaring  maghiganti  sa  pamagitan  ng  isang  mapanirang 
lathala. 

— Makikita  ninyo't  pawang  kagagawan  lamang  ng  salamm 
— aniya — sapagka't  tingnan  ninyo  

At  muling  nagsimula  ng  isang  mahabang  pagpapaliwanag, 
at  sa  dahilang  wala  siyang  kaharap  na  salamin  na  makasisir^, 
sa  kaniyang  sinasabi,  ay  idinugtong  nang  lahat  ang  kabu- 
lastugang  matuturan  hanggang  sa  kahulihulihan  ay  hindi  na 
matumpakan  ang  sinasabi. 

— At  makikita  rin  ninyo  kung  hindi  pawang  pagkasira 
lamang  ng  paningin. 

XVIII 

MGA  KADAYAAN 

Sinalubong  sila  ng  lubhang  malingap  ni  Mr.  Leeds, 
isang  tunay  na  yankee,  na  ang  suot  ay  pulos  na  itim.  Ma- 
buting  magsalita  ng  wikang  kastila  dahil  sa  nagtirang  malaon 
sa  Amerika,  sa  Timog.  Hindi  sumalansang  sa  nasa  ng  ating 
mga  dalaw;  sinabing  maaaring  siyasating  lahat  lahat  bago 
gawln  at  matapos  ang  pagtatanghal;  sa  kasalukuyan  ng  pag- 


-  164  — 


tatanyag  ay  ipinamanhik  na  manahimik  lamang.  Si  Ben- 
Zayb  ay  ngummgiti  at  nilalasaplasap  na  ang  sama  ng  loob 
na  ibibigay  niya  sa  amerikano. 

Ang  loob  na  nababalot  na  buong  buo  ng  itim  ay  nai- 
ilawan  ng  mga  matatandang  lampara  na  ang  ilaw  ay  aguar- 
diente.  Isang  halang  na  natatakpan  ng  tersiopelong  itim 
ang  siyang  humahati  ng  dalawang  hating  magkasinglaki  sa 
loob  na  iyon;  ang  isa'y  puno  ng  mga  luklukang  laan  sa 
mga  manonood,  at  ang  isa,  ay  kinalalagyan  ng  isang  tun- 
tungan  na  ang  alpombra  ay  pariparisukat.  Sa  ibabaw 
ng  tuntungang  it6,  sa  dakong  gitna,  ay  nalalagay  ang 
isang  mesa  na  natatakpan  ng  isang  mainam  na  kayong 
itim  na  puno  ng  bungo  at  iba  pang  larawang  mahi- 
waga.  Ang  mise  in  seene  ay  malungkot  kaya't  nakapa- 
ngilabot  sa  mga  masasayang  dalaw.  Nahinto  ang  mga  bi- 
ruan,  marahan  ang  mga  pag  uusap  at  kahi't  na  ibig  mag- 
patanaw  ang  ilan  ng  di  nila  pagpapahalaga  sa  gayon  ay 
hindi  pumulas  ang  tawa  sa  mga  labi.  Ang  damdam  ng 
lahat  ay  waring  napaso'k  sa  isang  bahay  na  may  patay. 
Isang  amoy  suob  at  pagkit  ay  siya  pang  nakapagpaparagdag 
sa  gayon.  Si  D.  distodio  at  si  P.  Salvi  ay  marahang  nag- 
sangguniang  kung  nararapat  6  hindi  na  ipagbawal  ang  mga 
gayong  panoorm. 

Upang  mapalakas  ni  Ben-Zayb  ang  loob  ng  mga  matata- 
kutin  at  magipit  niya  si  Mr.  Leeds  ay  sinabi  ritong: 

— Hoy,  mister,  yamang  walang  ibang  tao  kundi  kami  la- 
mang  at  hindi  kami  mga  indio  na  napapahuli  ay  ^ipahihintulot 
baga  ninyong  ipakita  ko  sa  kanila  ang  daya?  Alam  na  naming 
ang  lahat  ng  iyan  ay  ukol  lamang  sa  paningm,  nguni't  sa 
dahilang  si  P.   Oamorra  ay  ayaw  maniwala  

At  humandang  lumundag  sa  halang  na  hindi  nagdaan  sa 
sadyang  pintuan,  samantalang  si  P.  Camorra  ay  naglulung- 
gati  sa  pagtutol  dahil  sa  nangangambang  baka  may  katwiran 
si  Ben-Zayb. 

6  At  bakit  po  hindi,  ginoo? — ang  sagot  ng  amerikano;  — 
nguni't  huwag  po  lamang  kayong  sumira  ng  anoman,  hane 
po? 

Ang  mamamahayag  ay  nasa  ibabaw  na  ng  tuntungan. 

— dlpinahihintulot  po  ba  ninyo? — ang  sabi. 

At    sa    pangingilag    na    baka    hindi    siya    payagan  ni 


—  165  — 


Mr.  Leeds  ay  hindi  na  naghintay  ng  pahintnlot  at  itihaas 
ang  kayo  at  hinanap  ang  mga  salaming  inaantay  niyang 
matatagpuan  sa  mga  paa.  Si  Ben-Zayb  ay  nakabitiw  ng 
kalahating  tungayaw,  napaurong,  muling  ipinasok  at  ini- 
wagayway  ang  mga  kamay  niya  sa  ilalim  ng  dulang:  walang 
maapuhap.  Ang  mesa  ay  may  tatlong  paang  bakal  na  ma- 
liliit  na  nakabaon  sa  lupa. 

Ang  mamamahayag  ay  tumingi'ntingm  sa  lahat  ng  sulok 
na  waring  may  hinahanap. 

— ^Nasaan  ang  mga  salamin? — ang  tanong  ni  P.  Oamorra. 

Mamatamata  si  Ben-Zayb,  hinihipo  ang  dulang,  iti- 
nataas  ang  kayong  takip,  at  maminsanminsang  inilalagay  ang 
kamay  sa  noo  na  waring  may  ibig  maalaala. 

— <iMayroon  po  bang  nawala  sa  inyo? — ang  tan6ng  ni 
Mr.  Leeds. 

— Ang  mga  salami'n,   mister,  ^nasaan  ang  mga  salamin? 

— Ang  inyo'y  hindi  ko  maalaman  kung  saan  naroon,  ang 

akin    ay  nasa  fonda   ^ibig  baga  ninyong  manalamin? 

Masama  ng  kaunti  ang  ayos  ninyo  at  namumutla. 

Kahi't  na  may  kaba,  nang  makita  ng  marami  ang  ka- 
palagayang  paaglahi  ng  amerikano'y  pinagtawanan  si  Ben- 
Zayb  na  hiyanghiyang  bumalik  sa  kaniyang  uupan,  na  bu- 
mubulong  ng: 

— Hindi  mangyayari;  makikita  ninyo't  hindi  magagawa 
ng  walang  salamin ;  mayamaya'y  magpapalit  iyan  ng  dulang .... 

Inilagay  na  muli  ni  Mr.  Leeds  ang  kayo  sa  mesa  at 
nang  maharap  na  ang  mga  mararangal  na  dalaw  ay  tumanong: 

— ^Nasisi'yahan  na  baga  kayo?   imapasisimulan  na  natin? 

—  iNapakatulog  na  dugo  namang  tao! — ang  sabi  ng  isang 
babaing  balo. 

—  Kung  gayon  ay  mangagsiupo  na  po  ang  kaginoohan 
at  pag-isipin  kung  ano  ang  ibig  itanong, 

Pumasok  si  Mr.  Leeds  sa  isang  pinto  at  nang  makaraan 
ang  ilang  sandali  ay  bnmalik  na  may  dalang  isang  kahang 
kahoy  na  maitim,  bukbukin,  na  may  ilang  lilok  na  ibon, 
mga  hayop,  mga  bulaklak,  mga  ulo  ng  tao  at  ibp. 

— Mga  kaginoohan, — ang  sabi  ni  Mr.  Leeds  na  walang 
tawa — sa  minsang  pagdalaw  ko  sa  piramide  ni  Khufu,  ika 
apat  na  lipi  ng  mga  Fara6n^  ay  nakatagpo  ako  ng  isang 
libingang    batong  buhay  na    pula    sa  isang   liblib    na  silid. 


—  166  — 


Ang  kagalakan  ko'y  gayon  na  lamang  sapagka't  inakala  kong 
nakatagpo  ng  isang  momia  ng  mga  anak  hari;  nguni't  gaano 
ang  aking  sama  ng  loob  ng  matapos  paghirapan  ng  katakot- 
takot  ang  pagbubukas  ng  libing  ay  wala  akong  natagpuan 
kundi  ang  kahang  ito  na  mangyayari  ninyong  siyasatin. 

At  inilibot  ang  kaha  sa  mga  nasa  unang  hanay  ng  luk- 
Iukan.  Iniurong  ni  P.  Camorra  ang  kaniyang  katawan  na 
wari'y  may  pagkasuklam,  si  P.  Salvi  ay  tuminging  malapit 
na  wari'y  nakaaakit  sa  kaniya  ang  mga  bagay  na  ukol  sa 
libingan;  si  P.  Irene  ay  ngumingiti  ng  ngiting  matalino,  si 
D.  Custodio  ay  nag-anyong  walang  imik  at  mapagwalang 
bahala,  at  si  Ben-Zayb  ay  humahanap  ng  salamin;  doon 
dapat  malagay,  sapagka't  salamin  lamang  ang  sangkap  ng 
lahat  ng  iyon. 

—  iWalang  iniwan  sa  amoy  bangkay! — ang  sabi  ng  isang 
babai — ipuff! 

At  namaypay  ng  katakot-takot. 

— iKaam6y  ng  apat  na  libong  taon! — ang  sabing  bigla 
ng  isa. 

Nakalimutan  ni  Ben-Zayb  ang  salamin  dahil  sa  pagti- 
ngin  kung  sino  ang  bumanggit  ng  saiitang  iyon.  Ang  bu- 
migkas  ay  isang  militar  na  nakabasa  ng  kasaysayan  ng  bu- 
hay  ni  Napoleon.  Kinainggitan  siya  ni  Ben  Zayb,  at  upang 
bumitiw  ng  isang  salitang  dapat  tumama  kay  P.  Oamorra, 
ay  sinabing: 

—  iAm6y  simbahan! 

— Ang  knhang  ito,  kaginoohan, — ang  patuloy  ng  ameri- 
kano— ay  may  lamang  isang  dakot  na  abo  at  kaputol  na 
pnpiro,  na  kinatatalaan  ng  ilang  sulat.  Tingnan  niuyo,  ngu- 
ni  t  ipinamamanhik  ko  lamang  na  huwag  kayong  hihingang 
malakas,  sapagka't  kung  matapon  ang  kaunting  abo  ay 
lalabas  na  sirasira  ang  aking  esfinge. 

Ang  kabulaanan,  na  tinuran  ng  boong  pananalig  at  wa- 
lang  kabirobiro  ay  untiunting  nagtagumpay,  kaya't  nang  idaan 
ang  kaha  ay  walang  isa  mang  nangahas  na  huminga.  Si 
P.  Oamorra,  na  sa  pulpito  sa  Tiani  ay  nagpakilalang  ma- 
dalas  ng  mga  parusa  at  paghihirap  sa  inpierno  samanta- 
lang  pinagtatawan&n  sa  sarili  ang  mga  matang  sindak  ng 
mga  makasalanan,  ay  nagtakip  ng  ilong;  at  si  P.  Salvi,  ang 
tunay  na  si  P.  Salvi  na  sa  araw  ng  kapistahan  ng  mga  patay 


—  167  — 

ay  guraawa  ng  ginigini  ng  mga  kaluluwa  sa  Purgatorio  na 
may  apoy  at  mga  larawang  nanganganinag  na  naiilawan  sa 
dakong  likuran,  na  may  lamparang  ang  ilaw  ay  aguardiente, 
mga  putolputol  na  halimayas,  sa  malaking  dambana  ng  sim- 
bahan  ng  isang  arrabal  upang  makakuha  ng  mga  pamisa  at 
limos,  ang  payat  at  walang  imfk  na  si  P.  Sa!vi  ay  pumi- 
gil  sa  kaniyang  paghinga  at  tiningnan  ng  tinging  may  pa- 
nganganib  ang  isang  dakot  na  abong  iyon. 

—  iMemento,  homo%  quia  puhis  es! — ang  bulong  na  naka- 
ngiti  ni  P.  Irene. 

—  iP  ! — ang  bitiw  ni  Ben-Zayb. 

Nakahanda  na  siya  sa  pagsasabi  ng  mga  salitang  iyon 
at  inunahan  siya  ng  kanonigo. 

— Sa  dahilang  hindi  maalaman  kung  ano  ang  dapat  kong 
gawfn — ang  patuloy  ni  Mr.  Leeds  na  inilapat  nang  boong 
pag-iingat  ang  takip  ng  kaha — ay  siniyasat  ko  ang  papiro, 
at  nakita  ko  ang  dalawang  salita  na  hindi  ko  batid  ang 
kahulugan.  Hinanap  ko  ang  katuturan  at  tinangka  kong 
bigkasin  ng  malakas,  at  babahagya  pa  lamang  na  nabibigkas 
ang  una  nang  mararndaman  kong  dumudulas  sa  aking  kamay 
ang  kaha  na  wari'y  tangay  ng  isang  malaking  pataw  at 
gumulong  sa  lupa,  at  doo'y  hindi  ko  na  magalaw.  Ang  pag- 
kakamangha  ko*y  naging  sindak  nang  buk?an  ko't  matagpuan 
sa  loob  ang  is£ng  ulo  ng  tao  na  ang  tingin  sa  akin  ay  wa- 
lang  kakisapkisap.  Sindak,  at  dahil  sa  hindi  ko  maalaman 
ang  gawin  sa  harap  ng  gayong  kababalaghan,  ay  natu- 
Hg  akong  nangaykay  sumandali  na  waring  isang  gulilat. . . . 
Ako'y  nagbalikloob. .  . .  Sa  akalang  yaon  ay  isang  malikmata 
lamang  ay  tinangka  kong  mapalipas  yaon  at  ipinatuloy 
ko  ang  pagbasa  ng  pangalawang  salita.  Babahagya  ko  pa 
lamang  nasasabi,  ay  nalapat  ang  takip  ng  kaha,  nawala* 
ang  ulo,  at  ang  napalit  na  muli  ay  ang  isang  dakot 
na  ab6ng  ito.  Hindi  sinasadya'y  natagpuan  ko  ang  dala- 
wang  salitang  lalong  makapangyarihan,  ang  mga  salitang  pang- 
likha  at  panggunaw,  ang  pangbuhay  at  pangpatay! 

Humintong  sandali  na  waiing  ibig  tingnan  ang  ibinunga 
ng  kaniyang  mga  sinabi.  Pagkatapos  ay  lumapit  sa  dulang 
na  ang  lakad  ay  maingat  at  banayad  at  ipinatong  ang  maka- 
babalaghang  kaha/ 

—  iMister,  ang  takip! — ang  sabi  ni  Ben-Zayb  na  hindi  mapigiL 


—  168  — 


— £At  bakit  hindi? — ang  tugong  masunurin  ni'Mr.  Leeds. 

At  matapos  na  maitaas  ng  kanang  kamay  ang  kaha  ay 
hinawi  ng  kaliwa  ang  kayo  at  naiwang  lantad  ang  mesa  na 
natutukuran  ng  kaniyang  tatl6ng  paa.  Muling  inilagay  ang 
kaha    sa  ibabaw  at    banayad  na  lumapit  sa  mga  nanonood. 

—  iDito  ko  siy&  makikita! — ang  sabi  ni  BenZaib  sa 
kaniyang  kasiping — tingnan  ninyo  paghindi  iyan  nagdahilan 
ng  kahi't  ano. 

Ang  lubos  na  pagbatyag  ay  nalalarawan  sa  lahat  ng  mukha; 
naghari  ang  katahimikan.  Maliwanag  na  maliwanag  na  na- 
didingig  ang  ingay  at  kaguluhan  sa  daan;  nguni't  ang  lahat 
ay  nagugulumihanan  kaya't  ang  kaputol  na  satitaang  umabot 
hanggang  sa  kanila'y  hindi  man  nila  naino. 

—  £Porque  ba  no  di  podi  nisos  entra? — ang  tanong  ng 
isang  boses  babai. 

— Aba,  nora,  porque  talld  el  mana  prailes  y  el  mand 
empleau — ang  sagdt  ng  isang  lalaki — tajasi  solo  para  ilos  el 
eabesa  de  espinge. 

—  ICurioso  tambien  el  mand  praile! — ang  sabi  ng  boses 
babai — ino  quiere  pa  que  di  sabe  nisos  euando  ilos  ta  sali 
inganau!    iCosa!    iquerida  ba  de  praile  el  eabesa? 

Sa  gitna  ng  boong  katahimikan  ay  nagpatuloy  ang  ame- 
rikano  na  ang  boses  ay  nangi'nginig: 

— Kaginoohan:  sa  isang  salita'y  bubuhayin  ko  ang  isang 
dakot  na  abong  iyan  at  kayo'y  makikipag-usap  sa  isang  na- 
kababatid  ng  ukol  sa  nakaraan,  ng  sa  kasalukuyan  at  ma- 
raming  bagay  ng  sa  darating. 

At  banayad  na  bumitiw  ng  isang  sigaw  ang  mahiko, 
mapanaghoy  muna,  matapos  ay  matindi,  haldhalong  matata- 
las  na  tunog  na  wari'y  tungayaw  at  tunog  na  paos  na 
wari'y  pagbabala  na  nakapagpangalisag  sa  buhok  ni  Ben-Zayb. 

—  »Deremof! — ang  sabi  ng  amerikano. 

Ang  mga  tabing  na  nakapalibid  sa  salon  ay  naggalawan 
ang  mga  ilawan  ay  waring  mam^matay,  ang  mesa  ay  hu- 
maginit-  Isang  mahinang  daing  ang  sumagot  na  galing  sa 
loob  ng  kaha.  Ang  lahat  ay  nagkatinginang  namumutla't  hindi 
mapalagay:  ang  isang  babaing  lipus  katakutan  at  nakaramdam 
ng  isang  pagkabasang  mainitinit  sa  kaniyang  saya  ay  ku- 
mapit  kay  P.  Salvi. 

Sa  gayon  ay  nabukas  na  mag-isa  ang  kaha  at  sumipot 


—  169  — 


sa  malas  ng  mga  nanonood  ang  isang  ulo  na  anyong  bang- 
kay,  na  nalilibid  ng  isang  mahaba't  makapal  na  buhok  na 
itim .  Dahandahang  ibinukas  ng  ulo  ang  mga  mata  at  ini- 
libot  ang  tingin  sa  lahat  ng  nononood.  *Ang  mga  matang 
iyon  ay  may  matalas  na  ningning  na  nararagdagan  pa  ng 
kaniyang  mga  panglook,  at  sa  dahilang  abyssus  abyssum  in- 
vocat,  ang  mga  matang  iyon  ay  napatitig  sa  mga  malalalim 
at  nangangalong  mata  ni  P.  Salvi  na  dilat  na  dilat  na 
wari'y  nakakikita  ng  isang  multo.  Si  P.  Salvi  ay  nanginig. 

— Espinghe — ani  Mr.  Leeds — sabihin  mo  sa  mga  nakiki- 
ngig  kung  sino  ka. 

Ang  lubos  na  katahimikan  ay  naghari.  Isang  malamig 
na  simoy  ang  lumaganap  sa  salas  at  nagpagalaw  sa  bughaw 
na  dingas  ng  mga  lamparang  gamit  sa  libingan.  Ang  mga 
lalong  hindi  mapaniwalain'  ay  nangilabot. 

— Ako'y  si  Imuthis — ang  sagot  ng  ulo  na  ang  boses  ay 
malalim  nguni't  nagbabala  mandin — ipinanganak  ako  ng  ka- 
panahunan  ni  Amasis  at  ako'y    pinatay    nang  kasalukuyang 
nakasasakop  ang  mga  persa,  samantalang  si  Oambises  ay  papa- 
uwing  galing  sa  sinamang  pagsalakay  sa  kalookan  ng  Lybia. 
Galing  ako  sa  pagtatapos  ng  aking  pag-aaral  makaraan  ang 
mahabang  paglalakbay  sa    Gresia,  Asiria    at  Persia,    at  pa- 
pauwi  na  ako  sa  aking  bayan  upang  manirahan  doon  hang- 
gang  sa  ako'y  paharapm  ni  Thot  sa  kaniyang  kakilakilabot  na 
hukuman.    Dala    ng  kasawian    ko,  sa    aking    pagdaraan  sa 
Babilonia,  ay  nabatid  ko  ang  isang    kakilakilabot  na  lihim, 
ang  lihim  ng  di  tunay  na  Smerdis  na  nagnakaw  ng  kapangya- 
rihan,  ang   pangahas  na    magong  si  Gaumata  na  namama- 
hala  sa  tulong  ng  isang  pagdaraya.    Sa  katakutang  isumbong 
ko  siya   kay    Cambises,    ay  binalak  ang  aking  ikasasawi  sa 
pamagitan  ng  mga  saserdoteng  taga  Egipto.    Ang  mga  ito'y 
siyang  nakapangyayari  noon  sa  aking  bayan;  dahil  sa  pag-aari 
nila  sa  dalawa  ng  katlong  bahagi  ng  mga  lupain,  tanging  may 
hawak  ng  karunungan  ay  inilulubog  ang  bayan  sa  kamangma- 
ngan  at  sa  pagsiil,  inilalagmak  sa  ugaling  hamak  at  inihahanda 
upang  huwag  marimariman  sa  pagpapalitpalit  ng  panginoon. 
Ang  mga  manglulupig  ay  nanghahawak  sa  kanila  at  sa  pag- 
kakilala  ng  kanilang  maitutulong  ay  kinakalong  sila't  pina- 
yayaman,  at  ang  ilan  ay  hindi  lamang  umalinsunod  sa  ka- 
nilang  maibig    kundi  naging    tagaganap    lamang    nila.  Ang 


—  170  — 


m<ra  saserdoteng  ehipsiyo  ay  umalinsunod  ng  boong  loob  sa 
mga  utos  ni  Gaumata  sapagka't  ako'y  kanilang  kinatataku- 
tan  at  upang  huwag  kong  ihayag  sa  bayan  ang  kanilang 
mga  pang-uul61.  Upang  masunod  ang  kanilang  hangad  ay 
ginawang  paraan  ang  mga  udyok  ng  puso  ng  isang  batang 
saserdote  sa  Abidos  na  inaaring  banal!.... 

Isang  kahambalhambal  na  katahimikan  ang  sumunod  sa 
mga  salitang  ito.  Ang  ulong  yaon  ay  nagsasalaysay  ng  ukol 
sa  mga  pailalim  na  paraan  at  mga  pagdaraya  ng  mga  pari 
at  kahi't  ibang  kapanahunan  at  ibang  pananampalataya  ang 
tinutukoy  ay  nakapagpaparamdam  din  sa  mga  prayleng  kaharap 
doon  sanbi  marahil  na  makikitang  ang  kinauuwian  ay  kahawig  ng 
kasalukuyang  kalagayan.  Si  P.  Salvi,  na  nanginginig,  ay  iginaga- 
law  ang  mga  labi't  at  sinusundan  ng  nanglilisig  na  mata  ang  titig 
ng  ulo,  na  wari'y  nakakahalina  sa  kaniya.  Mga  butil  ng  pawis 
ay  nagsisimula  na  ng  pagsipot  sa  kaniyang  namumutlang  noo, 
nguni't  walang  nakababatyag  sa  gayon,  dahil  sa  lubhang  na- 
ngalilibang  at  nangingilabot. 

—  ^At  papano  ang  paraang  ginawa  sa  iyo  ng  mga  pari 
sa  iyong  bayan? — ang  tanong  ni  Mr.  Leeds. 

Ang  ulo'y  bumitiw  ng  isang  kasakitsakit  na  daing  na 
wari'y  galing  sa  kafbuturan  ng  puso  at  nakita  ng  mga  na- 
nonood  na  ang  kaniyang  mga  mata,  ang  mga  matang  iyon 
na  nagbabaga,  ay  nawalan  ng  kinang  at  napuno  ng  luha. 
Nanginig  ang  lahat  at  naramdamang  nanindi'g  ang  kanilang 
buhok.  Hindi,  yaon  ay  hindi  daya,  hindi  salisalita  lamang^ 
ang  ulo'y  isa  ngang  ginawan  ng  kataksilan  at  ang  sinasabi'y 
ang  tunay  niyang  kabuhayan. 

—  iAy! — ang  sabi  na  umiling  ng  lubhang  malungkot — 
ako'y  nangingibig  sa  isang  dalaga,  anak  ng  isang  pari,  na 
kasinglinis  ng  liwanag,  gaya  ng  loto  kung  bagong  namumukad- 
kad!  Ninanasa  rin  naman  siyang  kamtan  ng  batang  pari  sa  Abi- 
dos  at  ito'y  nagmunakala  ng  isang  pagkakagulo  na  sinangkalan  ang 
aking  pangalan  at  sa  tulong  ng  ilang  papiro  ko  na  napa- 
raanang  makuha  sa  aking  irog.  Ang  kaguluhan  ay  nang- 
yari  ng  kasalukuyang  si  Oambises  ay  papauwing  nagngi- 
ngitngit  dahil  sa  kasawiang  nangyari  sa  kaniyang  sinamang 
pakikihamok.  Ako'y  isinakdal  na  taksil,  napiit,  at  sa  dahi- 
lang  ako'y  nakatanan,  ay  napatay  ako  sa  lawa  ng  Moeris 
ng    mga    umuusig....    Mula    sa    kabilang  buhay  ay  nakita 


-  171  — 


kong  nanagumpay  ang  kabulaanan,  nakikita  ko  ang  pag- 
usig  gabi't  araw  ng  saserdote  sa  Abidos  sa  birheng  nagkan- 
long  sa  simbahan  ni  Isis  sa  pulo  ng  Philee....  nakikita  ko 
siyang  inuusig  at  inaapungutfan  hanggang  sa  mga  ilalim 
ng  lupa,  tuligin  sa  sindak  at  mga  pahirap,  na  gaya  ng  isang 
malaking  paniki  sa  isang  maputing  kalapati . .  . .  iA!  saser- 
dote,  saserdote  sa  Abidos!  nabuhay  akong  muli  upang  ihayag  ang 
iyong  mga  kataksilan,  at  makaraan  ang  mahabang  panahong 
pananahimik  ay  tinatawag  kitang  mamamatay,  lapastangan  sa 
Dios,  mapagparatang! ! 

Isang  biglang  halakhak,  waring  galing  sa  libingan,  ang 
sumunod  sa  mga  salitang  ito,  samantalang  ang  isang  timping 
boses  ay  sumasagot  ng: 

— Hindi   i  mahabag  ! 

Yaon  ay  si  P.  Salvi  na  puno  ng  takot  ay  iniunat  ang 
dalawang  kamay  at  mabubuwal. 

— £An6  mayroon  kayo  P.  Salvi?  iMasama  po  ba  ang 
iny6ng  katawan? — ang  tanong  ni  P.  Irene. 

— Ang  init  ng  salas  

— Ang  amoy  bangkay  na  nasasamyo  dito. 

—  iMamamatay,  mapagparatang!  lapastangan  sa  Dios, — 
ang  ulit  ng  ulo — isiniisuplong  kita,  mamamatay,  mamama- 
tay,  mamamatay! 

At  muling  umugong  ang  halakhak,  waring  galing  sa 
libingan  at  mapagbala,  na  waring  dahil  sa  pagkalulong  ng  ulo 
sa  pagmamalas  sa  mga  kaapihan  niya'y  hindi  naaalumana  ang 
kaguluhang  naghahari  sa  salas.  Si  P.  Salvi  ay  lubusan  nang 
nahimatay. 

—  iMahabag!  ibnhay  pa....! — ang  ulit  ni  P.  Salvi  at 
nawalan  ng  diwa.  Maputlang  maputlang  wari'y  bangkay.  Ina- 
kala  ng  ibang  babai  na  nararapat  namang  maghimatay  sila  at 
gayon  nga  ang  ginawa, 

—  iNahihibang   P.  Salvi! 

—  Sinasabi  ko  na  sa  kaniyang  huwag  kumain  ng  sopas 
na  pugad  ng  langaylan'gayan! — ang  sabi  ni  P.  Irene — iyon 
ang  nakasama  sa  kaniya- 

— iWala  namang  nakain! — ang  sagot  na  nangangatal  ni 
D.  Oustodio — sa  dahilang  tinitigan  siyang  mabuti  ng  ulo,  ay 
nagayuma  siya  

Doon  na  nagkagulo,  ang  salas  ay  waring  hospital,  isang 


—  172  — 


parang  ng  labanan.  Si  P.  Salvi  ay  waii  patay,  at  nang  makita 
ng  mga  babai  na  hindi  sila  dinadaluhan  ay  minabuti  na  nila  ang 
magbalikdiwa. 

Samantala  ay  nagmg  abo  arig  ulo  at  inilagay  na  muli  ni 
Mr.  Leeds  ang  kayong  itim  sa  ibabaw  ng  dulang  at  yumuyuku 
sa  mga  nakingig  sa  kiniya. 

— Kailangang  ipagbawal  ang  pagtatanghal  na  ito — ang  sabi 
ni  D.  Oustodio  nang  lumalabas — lubhang  napakabanday  at  ma- 
halay. 

— Laldnglalo  na,  sapagka't  hindi  ginagamitan  ng  salamin 
— ang  dugtong  ni  Ben-Zayb. 

Datapuwa'y  ninasang  tingnan  niyang  muli  bago  iwan  ang 
pook  na  iyon,  tinalon  ang  halang,  lurnapit  sa  dulang  at  iti- 
naas  ang  kayo:   wala,  wala,  ring  gaya  ng  dati.  (1) 

Nang  kinabukasan  ay  sumulat  ng  isang  lathala  na  ang 
tinutukoy  ay  ang  mga  karunungang  lihim,  ang  espiritismo, 
at  ibp.;  dalidaling  pumanaog  ang  isang  utos  ng  gobernador 
eelesiastieo  na  pinipigil  ang  mga  palabas;  nguni't  wala  na 
si  Mr.  Leeds  na  dinala  sa  Hongkong   ang  kaniyang  lihim. 

XIX 

ANG  LAMBAL 

Umah's  sa  klase  si  Plaeido  Penitente  na  ang  puso'y  su- 
musulak  at  ang  mga  paningln  ay  may  mapait  na  luha.  Siya'y 
lubhang  karapatdapat  sa  kaniyang  pangalan  kapag  hindi  siya 
pinagagalit,  nguni't  pag  namuhi  ay  nagiging  baha,  isang 
halimaw  na  mapipigil  lamang  kung  mapatay  6  makamatay. 
Ang  gayon  karaming  paghalay,  mga  pagsundot,  na  sa  araw 
araw  ay  nagpapanginig  sa  kaniyang  puso  at  natatago  rito 
upang    makatulog    ng   tulog    dahong-palay  na  nahihimbing, 

(1)  Gayon  man,  si  Ben-Zayb  ay  hindi  nalilisya.  Ang  tatlong  paa  ng 
dulang  ay  may  ukit  na  siyang  dinadaanan  ng  mga  salaming  natatago  sa. 
ilalim  ng  tuntungan  at  hindi  napupuna  dahil  sa  mga  gnhit  na  panparisukat 
ng  alpombra.  Paglalagay  ng  kaha  sa  ibabaw  ng  mesa  ay  pinipisil  ang 
isang  resorte  at  dahandahang  tumataas  ang  mga  salamm ;  pagkatapos  ay 
aalisin  ang  kayo  na  pag-iingatang  buhatin  at  huwag  bataking  padausos  at 
sa  gayon  ay  naaayos  ang  dulang  nang  kagaya  ng  karaniwang  dnlang  ng 
mga  "ulong  nagsasalita" .  Ang  dulang  ay  may  butas  na  lusot  sa  ilalim 
ng  kaha  Matapos  ang  pagtatanghal  ay  tatakpang  muli  ng  nagpapalabas 
ang  dulang,  pipisilin  ang  isa  pang  [resorte  at  bababa  naman  ang  mga 
salamin. 


—  173  — 


ay  nangagbabangon  ngayon  na  nangagngangalit  sa  po6t.  Ang 
mga  sutsot  ay  umuugong  sa  kaniyang  tainga  na  kasama  ang 
mga  palibak  na  salita  ng  katedratiko,  ang  mga  salitang 
wikang  tinda,  at  waring  nadidingig  niya  ang  mga  hampas 
at  halakhak.  Libo  libong  balak  na  paghihiganti  ang  sumi- 
sipot  sa  kaniyang  pag-iisip  na  nangagkakasalasalabid  at  big- 
lang  lumilipas  na  wari'y  rnga  larawang  nakikita  sa  panga- 
ngarap.  Inuudyukan  siy&ng  walang  humpay  na  dapat  gu- 
mawa,  ng  kaniyang  sariling  damdamin,  na  taglay  ang  kati- 
gasang  ulo  ng  isang  walang  pag-asa. 

— Plaeido  Penitente — anang  boses — ipakilala  mo  sa  lahat 
ng  kabataang  iyan  na  mayroon  kang  karangalan,  na  ikaw 
ay  anak  ng  isang  lalawigang  matapang  at  bayani,  na  doon 
ang  isang  paghalay  ay  hinuhugasan  ng  dugo.  iTaga  Bata- 
ngan  ka,  Plaeido  Penitente!  iGumanti  ka,  Plaeido  Peni- 
tente! 

At  ang  binata'y  umuungol  at  nagngangalit  ang  mga  ngipin 
at  binubunggo  ang  lahat  ng  tao  sa  lansangan,  sa  tulay  ng 
Espana,  na  wari'y  naghahanap  ng  basagulo.  Sa  huling  pook 
na  ito'y  nakakita  ng  isang  sasakyang  kinalululanan  ng  Vice- 
Reetor  na  si  P.  Sibyla,  na  kasama  si  D.  Custodio,  at  nag- 
taglay  siya  ng  malaking  nasang  sunggaban  ang  pari  at  iha- 
gis  sa  ilog. 

Nagpatuloy  sa  Eseolta  at  ngalingali  nang  pagsususun- 
tukin  ang  dalawang  agustino,  na  nangakaupo  sa  pintuan  ng 
tindahan  ni  Quiroga,  na  nagtatanawan  at  binibiro  ang  iba  pang 
prayle  na  nasa  loob  ng  tinda  at  nakikipag-usap;  nadi- 
dingig  ang  kanilang  masasayang  boses  at  matutunog  na  ha- 
lakhakan.  Sa  dakong  malayo-layo  ay  nangakahalang  sa 
bangketa  ang  dalawang  eadete  na  nakikipag- usap  sa  isang 
kawani  ng  isang  tindahan,  na  nakabaro't  walang  ameri- 
kana;  tinungo  sila  ni  Plaeido  Penitente  upang  buksan  ang 
daan,  nguni't  ang  mga  eadete  na  masasaya  at  nakahalata 
sa  masamang  tangka  ng  binata  ay  nangagsilayo .  Nang  mga 
sandaling  yaon  ay  taglay  ni  Plaeido  ang  udyok  ng  hamok 
na  sinasabi  ng  mga  sumusuri   ng  ugaling  malayo- 

Samantalang  nalalaplt  si  Plaeido  sa  kaniyang  bahay — 
ang  bahay  ng  isang  platero  na  kaniyang  pinangungupahan — 
ay  pinipilit  na  iayos  ang  kaniyang  mga  iniisip  at  niyayari 
ang  isang  balak.    Umuwi  sa  kaniyang  bayan  at  maghiganti 


—  174  — 


upang  lpakilala  sa  mga.  prayle  na  hindi  naaalimura  ng  ga- 
yongayon  lamang  ang  isang  binata,  at  ang  gaya  niya'y  hindi 
maaring  aglahiin.  Iniisip.na  sumulat  ngad  sa  kaniyang  ina, 
kay  kabisang  Andang,  upang  ipabatid  dito  ang  nangyari  at 
sabihing  hindi  na  siya  makapapasok  sa  klase,  at  kahi't  may 
Ateneo  ng  mga  hesuita  upang  makapag-aral  ng  tadng  ya6n, 
marahil  ay  hindi  siya  bigyang  pahintulot  na  makalipat  ng 
mga  dominiko  at  kahi't  na  maari  ang  gayon  ay  mababalik 
din  siya  sa  Universidad  sa  taong  susunod  na  pag-aaral. 

— ISinasabing  hindi  kami  marunong  maghiganti! — ang 
sabi — pumutok   ang  lintik  at  saka  makikita. 

Nguni't  hindi  hinihinala  ni  Plaeido  ang  nag-aantay  sa 
kaniya  sa  bahay  ng  platero. 

Kararating  pa  lamang  ni  kabisang  Andang  na  galing 
sa  Batangan  at  lumuwas  upang  mamiH,  dumalaw  sa  kani- 
yang  anak  at  dalhan  ng  kuwalta,  pindang  na  usa  at  mga 
panyong  sutla. 

Nang  makaraan  ang  mga  unang  batian,  ang  kahabag 
habag  na  babaing  sa  simula  pa'y  napuna  na  ang  mabalasik 
na  tingin  ng  kaniyang  anak,  ay  hindi  na  nakapagpigil  at 
nagsimula  na  sa  katatanong.  Sa  mga  unang  pagsasalita'y 
inaring  biro  ni  kabisang  Andang,  ngumiti't  pinagpapayuhan 
ang  kaniyang  anak,  at  ipinaalaala  dito  ang  mga  pag- 
hihirap,  ang  mga  pagtitipid  at  ibp.,  at  binanggit  ang  anak 
ni  kapitang  Simona,  na  dahil  sa  pagkakapasok  sa  Seminario, 
ay  waring  obispo  na  kung  lumakad  sa  kanilang  bayan: 
ilpinalalagay  na  ni  kapitang  Simona  na  siya'y  Ina  ng  Dios; 
mangyari  baga'y  magiging  isa  pang  Jesucristo  ang  kaniyang 
anak!. 

— Pag  naging  pari  ang  anak — ang  sabi  ni  kabisang  An- 
dang — ay  hindi  na  pagbabayaran  ang  utang  sa  atin  . .  . .  isino 
pa  ang  makasisingil  sa  kaniya  pag  nagkagayon? 

Nguni't  nang  makitang  tinototoo  ni  Plaeido  ang  pagsa- 
salita  at  napansin  sa  mata  nito  ang  sigwang  bumabayo  sa  ka- 
looban,  ay  nakilalang,  daia  ng  kasawian,  ay  sadydng  tunay 
ang  sinasabi.  Mga  ilang  sandaling  hindi  nakapangusap  at 
pagkatapos  ay  naghinagpis  ng  katakot-takot. 

— iAy! — aniya — iat  naipangako  ko  pa  naman  sa  ama  mo 
na  aarugain  kita,  patuturuan  at  gagawing  abogado.  iTini- 
tipid    ko    ang   lahat  upang   makapag-aral    ka    lamang!  iSa 


—  175  — 


panggingeng  sikosikolo  na  lamang  ako  napaparoon  at  hindi 
sa  manamanalapi,  attinitii3  ko  na  ang  masasamang  amoy  at 
m&rurummg  baraha!  iTingnan  mo  ang  mga  baro  ko't  may 
sulsi!  Kabi't  makabibili  ak6  ng  mga  bago  ay  ginugugol 
ang  kuwalta  sa  mga  pamisa  at  mga  handog  kay  San  Sebas- 
tian,  bahi't  na  wala  akong  pananalig  sa  kanilang  bisa,  sa- 
pagka't  dinadalosdalos  ng  pari  at  ang  santo  ay  bagong  bago 
at  hindi  pa  marunong  gumawa  ng  kababalaghan,  at  hindi 
batikuling  kundi  laniti . .  . .  iAy!  iAno  ang  sasabihin  sa  akin 
ng    ama    mo   pagkamatay    ko't   kami'y  magkita? 

At  ang  kaawaawang  babai'y '  naghihinagpis  at  umiiyak; 
lalo  pang  nagdidilim  ang  kalooban  ni  Plaeido  at  namuuaulas 
sa  kaniyang  dibdib  ang  mga  timping  buntong-hininga. 

— ^Ano  ang  mahihita  ko  kung  maging  abogado? — ang  tugon. 

— iAno  ang  sasapitin  mo? — ang  patuloy  ng  ina  na  pi- 
nagduop  ang  kamay — ipanganganlan  kang  pilibistiero  at  bibi- 
tayin  ka!  iSinasabi  ko  na  sa  iyong  magtitiis  ka,  ikaw  ay 
magpapakumbaba!  Hindi  ko  sinasabi  sa  iyong  humalik  ka 
ng  kamay  sa  pari,  alam  kong  ang  pangamoy  mo'y  maselan 
na  gaya  ng  ama  mo  na  hindi  makakain  ng  keso  sa  Europa.. 
nguni't  dapat  tayong  magtiis,  huwag  umimik,  pa  oo  sa  lahat 

ng  bagay   iAno  ang  magagawa  natin?    Ang  mga  prayle 

ay  mayroon  ng  lahat  ng  bagay;  kung  ayaw  sila  ay  walang 
magiging  abogado,  ni  mediko . .  . .  iMagtiis  ka,  anak  ko,  mag- 
tiis  ka! 

—  iSa,  nakapagtiis  na  akong  lubha,  inang;  buwanang 
ako'y  nagbata! 

Patuloy  si  kabisang  Andang  sa  kaniyang  paghihinagpis, 
Hindi  niya  hinihinging  kumampi  sa  mga  prayle,  siya  man 
ay  hindi  rin;  lubos  niyang  batid  na  sa  bawa't  isang  mabuti 
ay  may  sampung  masama  na  kumukuha  ng  salapi  ng  ma- 
hihirap  at  nagpapadaia  sa  mayayaman  sa  tatapunan.  Nguni't 
dapat  na  huwag  kumibo,  magtiis  at  magbata;  walang  ibang 
paraan.  At  binanggit  ang  ganoon  at  ganitong  ginoo  na  dahil  sa 
nagpakita  ng  pagka  paeieneioso  at  mapakumbaba,  kahi't  na 
sa  kaibuturan  ng  puso'y  nagagalit  sa  kaniyang  mga  panginoon, 
ay  naging  promotor  piskal  gayong  galing  sa  pagi'ging  alila 
ng  prayle;  at  si  gayon  na  ngayo'y  mayaman  at  mangyaya- 
ring  makagawa  ng  mga  kabangisang  asal  na  makaaasang  may 
ninong  na  mag-aampon  sa  kaniya  ng  laban  sa  mga  kautusan 


—  176  — 


ay  galing  sa  pagiging  isang  maralitang  sakristang  mapakum- 
baba/t  masunurin,  na  nagasawa  sa  isang  magandang  dalaga 
na  ang  naging  anak  ay  inanak    ng  kura.... 

Patuloy  si  kabisang  Andang  ng  pagtutukoy  sa  mga  pi- 
lipinong  mapakumbaba  at  yatieneioso,  gaya  ng  sabi  niya,  at 
babanggit  pa  sana  ng  iba  na  dahil  sa  hindi  gayon  ay  na- 
ngapatapon  at  pinag-uusig,  nang  si  Plaeido,  dahil  sa  isang 
munting  bagay  na  dinahilan,  ay  umalis  at  naglagalag  sa 
mga  lansangan. 

Linibot  na  tatanga-tanga  at  masama  ang  ulo  ang  Si- 
bakong,  Tundo,  San  Nieolas,  Sto.  Cristo,  na  hindi  pinupuna 
ang  araw  at  ang  oras,  at  nang  makaramdam  lamang  ng 
gutom  at  naunawang  wala  siyang  kuwalta  dahil  sa  ibinigay 
niyang  lahat  sa  mga  pistahan  at  mga  ambagan,  ay  saka 
umuwi  sa  kaniyang  bahay.  Hindi  niya  inaantay  na  mata- 
tagpuan  ang  kaniyang  ina,  sapagka't  may  ugali  ito,  kailan 
ma't  lumuluwas  sa  Maynila,  na  tumungo  sa  mga  oras  na 
iyon  sa  isang  kapit-bahay  na  pinagsusugalan  ng  pangginge. 
Nguni't  siya'y  inaantay  ni  kabisang  Andang  upang  pagsa- 
bihan  ng  binalak:  ang  matandang  babai'y  patutulong  sa 
proeurador  ng  mga  agustino  upang  mapawi  ang  pagkamuhi 
ng  mga  dominiko  sa  kaniyang  anak.  Pinutol  ni  Plaeido  sa 
isang  ingos  ang  kaniyang  pananalita. 

— Magtatalon  na  muna  ako  sa  dagat — ang  sabi — manu- 
ntilisan  na  muna  ako  bago  bumalik  sa  Unibersidad. 

At  sa  dahilang  sinimulan  na  naraan  ng  ina  ang  salaysay 
na  ukol  sa  pagtitiis  at  kababaang  loob  ay  umalis  na  muli 
si  Plaeido  na  hindi  kumain  ng  ano  man  at  tinungo  ang 
daongang  himpilan  ng  mga  bapor. 

Ang  pagkakita  ng  isang  bapor  na  aalis  na  patungong 
Hongkong  ay  nag-udyok  sa  kaniya  ng  isang  akala:  puma- 
roon  sa  Hongk'ong,  magtanan,  magpayaman  doon  upang  ba- 
kahin  ang  mga  prayle,  Ang  pagparoon  sa  Hongkong  ay 
gumising  sa  kaniya  ng  isang  alaala,  isang  kasaysayan  ng 
mga  kagayakang  pamukha  ng  dambana,  mga  eiriales  at  mga 
titirikan  ng  kandila  na  pawang  pilak  na  inihandog  sa  isang 
simbahan  ng  kabanalan  ng  mga  mapanampalataya;  anang 
isang  platero,  ay  nagpagawa  sa  Honkong  ang  mga  prayle 
ng  ibang  kagayakan  sa  dambana,  mga  eiriales  at  mga  titi- 
rikan  ng  kandila  na  pawang  pilak  na  Ruolz  na  siyang  ipi- 


-  177  — 


rralit  sa  mga  tunay  na  pilak  na  ipinatunaw  at  ipinagawang 
pisong  mehikano,  Ito  ang  kasaysayang  kaniyang  naringig  at 
kahi't  mga  sallsalita  lamang  ya6n  6  bulungbulungan  ay  inaari 
na  niyang  totoo  dahil  sa  sama  ng  kaniyang  loob  at  nagpapaalaala 
pa  sa  kaniya  ng  ilang  gayon  ding  pangyayari.  Ang  paghaha- 
ngad  na  mabuhay  ng  malaya  at  ilang  balak  na  hindi  pa 
lubos  na  yari  ay  nakapag-udyok  sa  kaniyang  ipatuloy  ang 
balak  na  tumungo  sa  Hongkong.  Kung  doon  dinadala  ng 
mga  eorpotaeion  ang  lahat  ng  kanilang  salapi  ay  dapat  na 
lnmakad  na  mabuti  ang  pangangalakal  doon  at  maaaring 
siya'y  yumaman. 

—  ilbig  kong  maging  malaya,  mabuhay  ng  malaya!.... 
Inabot  siya  ng  gabi  sa  paglilibot  sa  S.  Fernando,  at  sa 

dahilang  hindi  makatagpo  ng  isang  kaibigang  mangdaragat  ay 
nagpatuloy  nang  umuwi.  At  sapagka't  maganda  ang  gabi  at 
ang  buwan  ay  kumikinang  sa  langit  na  binibigyan  ng  anyong 
kahariang  makababalaghan  ng  mga  hada  ang  maralitaiig  si- 
yudad,  ay  tumungo  sa  periya.  Doon  nagpayao't  dito,  linibot 
ang  mga  tinda  na  hindi  napupuna  ang  mga  bagaybagay; 
ang  pag-iisip  ay  nasa  Hongkong  upang  mamuhay  ng  malaya, 

magpayaman  

Iiwan  na  sana  ang  periya  nang  mamataan  mandin  ang 
manghihiyas  na  si  Simoun  na  nagpapaalam  sa  isang  taga- 
ibang  lupa  at  kapuwang  sa  wikang  ingles  nag-uusap.  Sa 
palagay  ni  Plaeido  ay  ang  lahat  ng  wikang  ginagamit  sa 
Pilipinas  ng  mga  dayuhun,  kailan  ma't  hindi  ang  kastila, 
ay  ingles:  at  saka  naulinigan  pa  ng  ating  binata  ang  salitang 
Hongkong. 

iKung  mangyayari  sanang  maipakiusap  siya  ng  magaalahas 
na  si  Simoun  sa  dayuhang  yaon  na  tutungo  raandin  sa  Hongkong! 

Tumigil  si  Plaeido.  Nakikilala  niya  ang  manghihiyas  dahil 
naparoon  sa  kaniyang  bayan  at  nagbili  ng  alahas.  Sinama- 
han  niya  sa  isang  paglalakbay  at  pinagpakitaan  siya  ng  ma- 
gandang  loob  ni  Simoun  na  isinalaysay  sa  kaniya  ang  mga 
pamumuhay  sa  mga  Unibersidad  ng  mga  malalayang  bansa: 
ianong  laking  kaibhan! 

;  Sinundan  ni  Plaeido  ang  mag-aalahas. 

—  iGinoong  Simoun,  ginoong  Simoun! — aniya. 

Nang  mga  sandaling  yaon   ay  lululan  sa  sasakyan  ang 

mang-hihiyas.    Nang  makilala  si  Plaeido  ay  tumigil. 
12 


—  178  — 


—  ilbig  ko  sanang  makiutang  ng  loob  sa  inyo....,  da- 
lawang  salita  lamang! — ang  sabi. 

Si  Simoun  ay  umanyong  may  pagkainip,  bagay  na  sa  ka- 
tuligan  ni  Plaeido  ay  hindi  napuna.  Sa  ilang  salita'y  isina- 
laysay  ng  binata  ang  nangyari  sa  kaniya  at  ipinahayag  ang 
nasang  tumungo  sa  Hongkong. 

— dAt  bakit? — ang  tan6ng  ni  Simoun  na  tinitigan  si  Plaeido 
sa  tulong  ng  kaniyang  mga  salaming  bughaw. 

Hindi  sumagot  si  Plaeido.  Sa  gayo'y  tumingala  si  Si- 
moun  at  ngumiti  ng  dati  ring  ngiting  tahimik  at  malamlam, 
at  sinabi  kay  Plaeido  na: 

— iSiya!  sumama  kayo  sa  akin.  ISa  daang  Iris! — ang 
sabi  sa  kotsero. 

Sa  boong  linakaran  ay  namalaging  walang  imik  si  Si- 
moun  na  waring  may  iniisip  na  isang  malaking  bagay.  Sa 
pag-aantay  ni  Plaeido  na  siya'y  kausapin  ay  hindi  bumi- 
bigkas  ng  anomang  salita  at  naglibang  sa  pagmamasid  sa 
maraming  naglalakad  na  sinasamantala  ang  kaliwanagan 
ng  buwan.  Mga  binata,  magkakaakbay  na  magkasintahan,  mga 
nagkakaibigan  na  sinusundan  ng  mga  maiingat  na  ina  6  mga 
inali;  pulupulutong  na  mga  nag-araal  na  nakadamit  ng  puti 
na  lalo  pa  manding  pinatitingkad  ng  buwan  ang  kaputian; 
mga  sungdalong  halos  lasing  na  nangakakaruahe,  anim  na 
paminsan,  na  dadalaw  sa  sambahang  pawid  na  ukol  kay 
Citeres;  mga  batang  naglalaro  ng  tubigan,  mga  insik  na  nag- 
titinda  ng  tubo  at  ibp.,  ang  pumupuno  sa  dinadaanan  at 
sa  liwanag  na  maningning  ng  buwan  ay  nagkakaroon  ng 
anyong  mamalikmata't  mga  kaayaayang  ayos.  Sa  isang  bahay 
ay  tumutugtog  ng  mga  balse  ang  orkesta  at  nakikita  ang 
ilang  magkalangkay  na  nagsasayawan  sa  liwanag  ng  mga 
kinke  at  lampara....  inapakahabag  na  panoorin  iyon  sa  ga- 
nang  kaniya  kung  ipapara  sa  nakikita  sa  mga  lansangan! 
At  sa  pag-iisip  ng  ukol  sa  Hongkong  ay  itinatan6ng  sa  sa- 
rili  kung  ang  mga  gabing  may  buwan  sa  pulong  yaOn  ay 
kaslog  inam,  kasing  sasarap  ng  sa  Pilipinas,  at  isang  ma- 
tindlng  kalungkutan  ang  bumalot  sa  kaniyang  puso. 

Ipinag-utos  ni  Simoun  na  huminto  ang  sasakyan  at  lu- 
munsad  silang  dalawa.  Nang  mga  sandaling  yaon  ay  siyang 
pagdaraan  sa  kanilang  tabl  ni  Isagani  at  ni  Paulita  G6mez  na 
nagbubulungan  ng  matatamis  na  salita;  sa  likuran  ay  kasu- 


—  179  — 


nod  si  aling  Victorina  na  kasama  si  Juanito  Pelaez,  na  ma- 
lakas  ang  pagsasalita,  nagkukukumpay  at  lald  pang  naku- 
kuba.  Sa  pagkalibang  ni  Pelaez  ay  hindi  nakita  ang  kani- 
yang  naging  kasama  sa  pag-aaral. 

—  ilyan  ang  maligaya! — ang  bul6ng  ni  Plaeido  na  nag- 
buntonghininga  at  nakatingin  sa  pulutong  na  unti  unting 
nagiging  parang  anino  na  lamang,  na  ang  tanging  nakikitang 
mabuti  ay  ang  mga  bisig  ni  Juanito  na  ibinababa't  itinataas 
na  wari'y  pamagaypay  ng  isang  gilingan. 

—  iSa  gayon  na  lamang  siya  magagamit — ang  bul6ng 
nam&n  ni  Simoun — mabuti  na  ang  lagay  ng  kabataan! 

iSino  ang  tinutukoy  ni  Plaeido  at  ni  Simoun? 

Hinudyatan  nito  ang  binata,  iniwan  nila  ang  daan 
at  nagsuot  sa  isang  palikawlikaw  na  landas  at  mga 
daanang  pag-itan  ng  il^ng  bahay ;  kung  minsa'y  nangag- 
sisitalon  sa  malililt  na  bato  upang  iwasan  ang  mumunting 
putikan  at  kung  minsa'y  yumuyuko  upang  dumaan  sa  bakod 
na  masama  ang  pagkakayari  at  lalo  pa  manding  masama 
ang  pagkakaingat.  Namangha  si  Plaeido  nang  makitang  nag- 
lalakad  sa  mga  pook  na  iyon  ang  mayamang  mag-aalahas 
na  wari'y  san^y  na  sanay  doon.  Sa  kahulihuliha'y  naka- 
rating  sila,  sa  isang  wari'y  kulob  na  malaki  na  may  nag- 
iisang  munting  bahay  na  dukha  na  nalilibid  ng  sagingan  at 
mga  puno  ng  bunga.  Ilang  balangkas  na  kawayan  at  putol 
putol  na  bungbdng  ay  nakapagpahinala  kay  Plaeido  na  sila'y 
nasa  bahay  ng  isang  kastillero. 

—  i  A !  ginoo .... 
At  dagling  nanaog. 

— dNariyan  na  ang  pulbura? — ang  tanong  ni  Simoun. 
— Nangasa  bayong;  inaantay  ko  ang  mga  bungbong. 
— iAt  ang  mga  bomba? 
— Nahahanda. 

— Mabuti,  maestro....  Ngayong  gabi  rin  kayd  lalakad 
at  makipag-usap  sa  teniente  at  sa  kabo....  at  pagkatapos 
ay  ipatuloy  ang  inyong  lakad;  sa  Lamayan  ay  makatatagpo 
kayo  ng  isang  tao  sa  isang  bangka:  pagsabihan  ninyo  ng 
"kabisa"  at  siya'y  sasagot  ng  "Tales".  Kailangang  duma- 
tlng  dito  bukas.    Hindi  makapag-aaksaya  ng  panahon! 

At  binigyan  ng  ilang  kuwaltang  ginto. 

—  ^Bakit    po  ginoo? — ang   tanong   sa    mabuting  wikang 


—  180  — 

kastila  ng  tao—  imay  bagong  bagay  po  ba? 

— Oo,   gagawln  sa  loob  ng  linggong  darating. 

—  iSa  linggong  darating! — ang  ulit  ng  tao  na  napa- 
urong — ang  mga  arabal  ay  hindi  pa  handa;  inaantay  na 
iurong  ng  General  ang  utos....  ang  akala  ko'y  ipagpapali- 
ban  hanggang  sa  pagpasok  ng  kurisma. 

Umiling  si  Simoun. 

— Hindi  na  natin  kakailanganin  ang  mga  arrabal— ang 
sabi — ang  mga  tao  ni  kabisang  Tales,  ang  mga  naging  ka- 
rabinero  at  isang  regimiento  ay  sapat  na.  Kung  ipagpapaliban 
pa  marahil  ay  patay  na  si  Maria  Clara!  iLumakad  kayong  agad! 

Ang  lalaki'y  nawala. 

Kaharap  si  Plaeido  sa  maikling  pag-uusap  na  ito't  na- 
dingig  ang  lahat;  nang  inaakalang  nakaaninaw  siya  ng  ba- 
hagya  ay  nanindig  ang  kaniyang  buhok  at  tiningnan  si  Si- 
moun  ng  matang  gulat.    Si  Simoun  ay  nakangiti. 

— Ipinagtataka  ninyo — ang  sabing  malamlam  ang  ngiti — 
na  ang  •  indiong  iyan  na  masama  ang  suot  ay  makapagsa- 
litang  mabuti  ng  wikang  kastila?  Naging  guro  sa  paaralan, 
na  nagpumilit  na  turuan  ng  kastila  ang  mga  bata  at  hindi 
nagtigil  hanggang  naalis  sa  tungkulin  at  napatapon  dahil 
sa  salang  panggugulo  ng  katiwasayang  bayan  at  sapagka't 
naging  kaibigan  ng  kaawaawang  Ibarra.  Kinuha  ko  sa  ki- 
natapunan  na  ang  inaatupag  doon  ay  ang  pagtatanim  ng 
niyog  at  ginawa  kong  magkakastillo. 

Nangagsibalik  sa  daan  at  palakad  na  tumungo  sa  da- 
kong  Trozo.  Sa  harap4n  ng  isang  munting  bahay  na  tabla, 
na  ang  anyo'y  masaya  at  malinis,  ay  may  isang  kastila  na 
naniuiin  sa  isang  tungkod  at  nag-aaliw  sa  liwanag  ng  bu- 
wan.  Tinungo  siya  ni  Simoun;  nang  makita  ito  ng  kastila  ay 
nagtangkang  tumindig  na  tinimpi  ang  isang  daing. 

—  iHumanda,  kayo! — ani  Simoun  sa  kaniya. 

—  'iKaiian  ma'y  handa  ako! 
— Sa  linggong  daraUng! 

— ^Na  ba? 

—  iSa  unang  putok  ng  kanyon! 

At  lumayong  kasunod  si  Plaeido  na  nagsfsimula  na  ng 
pagtatan6ng  sa  sarili  kung  siya'y  nananaginip. 

— lkinatataka  ninyo — ang  tanong  sa  kaniya  ni  Simoun — 
ang    pagknkita   sa    isang   kastilang    bata   pa'y  salanta  nang 


—  181  — 


lubha  ng  mga  saki't?  May  mga  dalawang  taon  lamang  na 
iyan  ay  kasingtibay  ninyo  sa  pangangatawan,  nguni't  nagawa 
ng  kaniyang  mga  kalaban  na  siya'y  maipadala  sa  Balabak 
upang  gumawa  roong  kasama  ng  is.ang  pangkat  na  diseipli- 
naria,  at  naiyan  at  tingnan  niny6ng  may  isang  reuma  at 
isang  walang  likat  na  lagnat  na  nag-aaboy  sa  kaniya  sa 
libingan.  Ang  kahabaghabag  na  iyan  ay  nag-asawa  sa  isang 
magandang  babai  

At  sa  dahilang  nagdaan  ang  isang  sasakyang  walang  lu- 
lan  ay  pinahinto  ni  Simoun  at  napahatid  na  kasama  si  Pla- 
eido  sa  kaniyang  bahay  sa  daang  Eseolta.  Nang  mga  san- 
daling  iyon  ay  tinutugtog  sa  mga  orasan  ng  mga  simbahan 
ang  ika  sampu  at  kalahati  ng  gabi. 

Makaraan  ang  dalawang  oras  ay  nilisan  ni  Plaeido  ang 
bahay  ng  mag-aalahas  at  walang  imfk  at  nagiisip  na  lumakad 
sa  Eseolta,  na  wala  nang  katao  tao  kahi't  na  masaya  pa  rin 
ang  mga  "cafe,\  Mangisangi'sang  sasakyan  ay  nagagdadaang 
matulin  na  nag-uumugong  ng  katakot-takot  sa  ibabaw  ng 
dinadaanang  gasgas  na  batong  nakalatag  sa  lansangan. 

Mula  sa  isang  silfd  ng  kaniy^ng  tahanang  nakaharap  sa 
ilog  Pasig  ay  tinatanaw  ni  Simoun  ang  bayang  kupkop  ng 
muog  na  nakikita  sa  mga  durungawang  bukas  ang  mga  bu- 
bong  na  hierro  galvanizado  na  pinakikinang  ng  buwan,  at  ang 
kaniyang  mga  torre  na  nababadhang  malulungkot,  bagol, 
malalamlam,  sa  gitna  nang  mapanatag  na  anyo  ng  gabi. 
Si  Simoun  ay  nag-alis  ng  salaming  bughaw  sa  mata,  ang  kani- 
yang  maputing  buhok  na  waii'y  kulob  na  pilak  ay  nakali- 
bid  sa  kaniyang  matigas  at  sunog  na  mukha  na  ma)amlam, 
na  naliliwangan  ng  isang  lampara,  na  ang  ilaw  ay  waiing 
mamamatay  dahil  sa  kakulangan  sa  petroleo.  Dahil  mandin 
sa  i?ang  bagay  na  iniisip  ay  hindi  napupuna  ni  Simoun  na 
untiunting  namamatay  ang  lampara  at  lumalaganap  ang  ka- 
diliman. 

—  Sa  loob  ng  ilang  araw — ang  bulong — pag  nag-alab  ang 
apat  na  tagiliran  ng  sinumpang  bayang  iyan  na  tirahan  ng 
mga  mapagpalalong  walang  namumtiwangan  at  ng  walang 
awang  panggagaga  sa  mangmang  at  sa  nagigipit;  pag  ang 
pagkakagulo  ay  mangyari  na  sa  mga  arrabal  at  palusubin 
ko  sa  mga  lansangan  ang  aking  mga  taong  manghihiganti  na 
ibinunga  ng  mga  panggagahis  at  kamalian,  ay  saka  ko  bu- 


—  182  — 


buksan  ang  muog  ng  iy6ng  bilangguan,  aagawin  kita  sa 
kamay  ng  dalubhasang  pananalig,  at  maputing  kalapati,  magi- 
ging  Fenix  kang  muling  sisipot  sa  mainit  na  abo....!  Isang 
panghihimagsik  na  binalak  ng  mga  tao  sa  gitna  ng  kadi- 
liman  ay  siyang  naglayo  sa  akin  sa  piling  mo;  isa  namang 
paghihimagsik  din  ang  mag-aaboy  sa  akin  sa  mga  bisig  mo, 
bubuhay  sa  aking  muli  at  ang  buwang  iyan,  bago  sumapit 
sa  kaniyang  kabilugan  ay  tatanglawan  ang  Pilipinas  na  linis 
na  sa  karimarimarim  niyang  yamutmot. 

Biglang  huminto  si  Simoun  na  waring  natigilan.  Isang 
tingig  ang  tumatandng  sa  loob  ng  kaniyang  budhi  kung  siya, 
si  Simoun,  ay  hindi  bahagi  rin  ng  yamutmot  ng  kalaitlait 
na  bayan,  6  marahil  ay  siya  pa  ang  bulok  na  may  lalong  ma- 
sidhing  singaw.  At  kagaya  ng  mga  magbabangong  patay  pag- 
tugtog  ng  pakakak  na  kakilakilabot  ay  libo  Hbong  marugong 
multo,  mga  aninong  nanggigipuspos  ng  mga  lalaking  pinatay, 
mga  babaing  ginahasa,  mga  amang  inagaw  sa  kanilang  mga 
anak,  masasamang  hilig  na  inudyukan  at  pinalusog,  mga  ka- 
baitang  hinalay,  ay  nangagsipagbangon  ngay6n  sa  tawag  ng 
matalinghagang  katanungan.  Noon  lamang,  sa  kaniyang  masa- 
mang  pamumuhay  sapol  nang  sa  Habana,  sa  tulong  ng 
masamang  hilig  ng  pagsuhol  ay  tinangka  niya  ang  pagyari 
ng  isang  kasangkapan  upang  magawa  ang  kaniyang  mga  ba- 
lak,  isang  taong  walang  pananalig,  walang  pag-ibig  sa  bayan 
at  walang  budhi,  noon  lamang,  sa  kabuhayang  yaon,  tuma- 
taliwakas  ang  isang  bagay  sa  loob  niyang  sarili  at  tumutu- 
tol  ng  laban  sa  kaniyang  mga  inaasal.  Ipinikit  ni  Simoun  ang 
kaniyang  mga  mata  at  malaong  namalagi  na  walang  katinagtinag; 
matapos  ay  hinaplos  ang  kaniyang  noo,  ayaw  silayan  angkaniyang 
budhi  at  natakot.  Ayaw,  ayaw  suriin  ang  kaniyang  sarili,  kinu- 
lang  siya  ng  katapangan  upang  lingunm  ang  dakong  kaniyang 
dinaanan....  Kulangin  pa  naman  siya  ng  katapangan  nang 
nalalapit  na  ng  sandali  ng  pagkilos,  kulangin  siya  ng  pa- 
niniwala,  ng  pananalig  sa  sarili!  At  sa  dahilang  ang  mga 
kakilakilabot  na  larawan  ng  mga  sawing  palad,  na  siya  ay 
nakatulong  sa  sinapit,  ay  nasa  sa  kaniyang  harapan  pa  rin 
na  wari'y  nangagsisipanggaling  sa  makinang  na  ibabaw  ng 
ilog  at  nilulusob  ang  silid  na  sinisigawan  siya't  inilalahad 
sa  kaniya  ang  mga  kamay;  sa  dahilang  ang  mga  sisi  at 
panaghoy  ay  waring  namumuno  sa  hangin  at  nadidingig  ang 


—  183  — 


mga  pagbabala  at  mga  sigaw  ng  paghihigantl  ay  inilayo  ang 
kaniyang  tingin  sa  durungawan  at  marahil  ay  noon  lamang 
siya  nanginig. 

— Hindi,  marahil  ay  may  sakit  ako,  marahil  ay  ma- 
sama  ang  aking  katawan — ang  bul6ng — marami  ang  nagagalit 
sa  akin,  ang  mga  naghihinalang  ako  ang  sanhi  ng  kanilang 
kasawian,   nguni't....  . 

At  sa  dahilang  nararamdamang  nag-aalab  ang  kaniyang 
noo  ay  tumindig  at  lumapit  sa  durungawan  upang  sagapin 
ang  malami'g  na  simuy  sa  gabi.  Sa  kaniyang  paanan  ay 
pinauusad  ng  ilog  Pasig  ang  kaniyang  pilak  na  agos,  na  sa  ibabaw 
ay  nanghihinamad  na  kumikinang  ang  mga  bulang  umiikit, 
sumusulong  at  umuurong  na  sumusunod  sa  lakad  ng  mumun- 
ting  uliuli. 

Ang  siyudad  ay  natatayo  sa  kabilang  ibayo  at  ang  ka- 
niyang  maiitin  na  muog  ay  nakikitang  nakakikilabot,  ma- 
talinghaga,  at  napapawi  ang  kaniyang  karukhaan  sa  liwanag 
ng  buwan  na  nakapagpaparikit  at  nagpapaganda  sa  lahat  ng 
bagay.  Datapwa't  si  Simoun  ay  muling  nangilabot;  waring 
nakita  sa  kaniyang  harapan  ang  mabagsi'k  na  mukha  ng 
kaniyang  ama,  na  namatay  sa  bilangguan,  nguni't  namatay 
dahil  sa  paggawa  ng  mabuti,  at  ang  mukha  ng  isa  pang 
lalaki  na  lalo  pang  mabagsik,  ng  isang  lalaking  nagdulot 
ng  buhay  ng  dahil  sa  kaniya,  dahil  sa  inaakalang  kaniyang 
hahanapin  ang  ikabubuti  ng  kaniyang  bayan. 

— Hindi,  hindi  ako  makauurong — ang  bulalas  na  pinahid 
ang  pawis  ng  kaniyang  noo — ang  gawain  ay  magtatapos  na 
at  ang  kaniyang  pagtatagumpay  ay  siyang  magbibigay  katwiran 
sa  akin  ....  Kung  ako'y  gumaya  sa  inyo  ay  nasawi  ako  mara- 
hil....  Siya  na  ang  pangangarap,  siya  na  ang  maling 
pagkukuro!  Apoy  at  patalim  sa  bikat,  parusa  sa  ka- 
samaan,  at  masira  pagkatapos  kung  masama  ang  kasangka- 
pan!  Hindi,  pinag-isip  ko  nang  mabuti,  nguni't  ako'y  ni- 
lalagnat  ngaydn  ....  ang  pag-iisip  k6'y  uulik-ulik  ....  talaga .... 
kung  ginawa  ko  ang  kasamaan  ay  upang  makapala  ng  ka- 
butihan  at  ang  napapala'y  siyang  nagliligtas  sa  kaparaanan. . . . 
Ang  gagawln  ko'y  ang  huwag  mapara.... 

At  nahigang  gulo  ang  pag-iisip  at  tinangkang  makatulog, 

Nang  kinabukasan  ay  pinakinggang  nakasukot  at  naka- 
ngiti  ni  Plaeido    ang   pangaral  ng  kaniyang   ina.    Nang  ti- 


—  184  — 


nuran  nito  sa  kaniya  na  makikiusap  sa  proeurador  ng  mga 
agustino  ay  hindi  tumutol  ni  humadlang  man  lamang;  kundi 
bagkus  pa  ngang  humandog  na  siya  na  ang  gagawa  upang 
maibisan  ng  kagambalaan  ang  kaniyang  ina  na  pinamanhi- 
k£ng  bumalik  na  kaagad  sa  kanilang  lalawigan  at  kung 
mangyayari'y  sa  araw  ding  yaon.  Itinanong  sa  kaniya  ni  ka- 
bisang  Andang  kung  bakit. 

—  Sa  dahilang....  sa  dahilang  kung  mabatid  ng  proku- 
rador  na  naririto  kayo  ay  hindi  gagawin  ang  iny6ng  kahi- 
lingan  samantalang  hindi  muna  siya  nabibigyan  ng  anomang 
handog  at  ilang  pamisa. 

XX 

ANG  NAGPAPALAGAY 

Tunay  ang  sinabi  ni  P.  Irene:  ang  ukol  sa  akademia 
ng  wikang  kastila,  na  malaon  nang  iniharap,  ay  tumutungo 
na  sa  isang  pagkalutas.  Si  D.  Oustodio,  ang  masipag  na 
si  D.  Oustodio,  ang  lalong  masipag  sa  lahat  ng  mga  nag- 
papalagay  sa  boong  mundo,  alinsunod  kay  Ben-Zayb,  ay 
siyang  tumutungkol  sa  kaniya  at  dinadaan  ang  mga  mag- 
hapunan  sa  pagbabasa  sa  mga  kasulatan  at  nakakatulog 
nang  walang  naipapasiyang  anoman:  babangon  sa  kinabuka- 
san,  gayon  din  ang  gagawin,  matutulog  na  muli  at  sunod 
sunod  na  gayon  ang  nangyayari.  iGaano  ang  iginagawa  ng 
kaawaawang  ginoo,  ang  lalong  masipag  sa  lahat  ng  nagpa- 
palagay  sa  Sangsinukob!  Ibig  niyang  makalusot  doon,  sa 
paraang  mabigyang  loob  ang  lahat,  ang  mga  prayle,  ang 
mataas  na  kawani,  ang  kondesa,  si  P.  Irene  at  ang  kaniyang 
mga  pagkukuiong  labusaw.  Nagtan6ng  kay  G.  Pasta  at  siya'y 
hinilo  at  linit6  ni  G.  Pasta  matapos  na  mahatulan  siya  ng 
isang  yutang  bagay  na  magkakalaban  at  hindi  mangyayari; 
nagtanong  kay  Pepay  na  mananayaw,  at  ang  mananayaw  na 
si  Pepay,  na  hindi  nakatatarok  ng  pinag-uusapan,  ay  umikot 
ng  isang  ikot,  hiningan  siya  ng  dalawang  pu't  limang  piso 
tipang  ipagpalibing  sa  isang  ali  niya  na  biglang  kamamatay 
ng  ikalimang  pagkamatay,  6  ipagpapalibing  sa  ikalimang  ali 
na  namatay  sa  kaniya,  alinsunod  sa  lalong  masaklaw  na  pa- 
liwanag,  matapos  na  mahinging  mapasok  na  auxiliar  de  fo- 
mento  ang  isa  niyang  pinsang  lalaki  na   marunong  bumasa, 


—  185  — 


sumulat  at  tumugtog  ng  biolin,  mga  bagay  bagay  na  pawang 
malaydng  makapag-bigay  kay  D.  Custodio  ng  isang  hakang 
makapagliligtas. 

Makaraan  ang  dalawang  araw  ng  pangyayari  sa  periya 
sa  Kiyapd,  ay  gumagawa  si  D.  Custodio,  na  gaya  ng  dati, 
na  pinag-aaralan  ang  mga  kasulatan  na  hindi  matagpo  ang 
kailangang  panglutas.  Datapwa'y  samantalang  naghihikab, 
umuubo,  hurnihitit  ng  tabako  at  inaalaala  ang  mga  ikot  at 
mga  hita  ni  Pepay,  ay  babanggitin  namin  ang  ilang  bagay 
ng  mataas  na  taong  ito,  upang  makilala  ang  katwiran  na 
kung  bakit  siya  ang  ipinalygay  ni  P.  Sibyla  na  lumutas  ng 
matinik  na  salitaan  at  kung  bakit  tinanggap  naman  ng  ka- 
bilang  pangkat. 

Si  D.  Custodio  de  Salazar  y  Sanchez  de  Monteredondo  (p.) 
Buenatinta  ay  nalalahok  diyan  sa  bahagi  ng  sosyedad  sa  Maynila 
na  hindi  nakakikiios  ng  isang  hakbang  na  hindi  sinasabitan  sa  likod 
at  harap  ng  mga  pamahayagan  ng  libo  libong  bansag  at  tinatawag 
siyang  walung  kapaguran,  baiitog,  maingat,  masipag.  malirip, 
matalino,  bihasa,  muyaman,  ibp.,  na  waring  ipinangingilag  na 
ipagkamali  sa  ibang  may-  gayon  ding  pangalan  at  bansag  na 
bulagbul  at  mangmang.  At  saka,  wala,  namang  kasamaang 
iaanak  ang  gayon  at  hindi  nagagambala  ang  previa  eensura. 
Ang  Buena  Tinta  ay  galing  sa  kaniyang  pakikipagkaibigan 
kay  Ben-Zayb,  nang  ito,  sa  dalawang  matunog  na  pakipag- 
tunggali  na  inabot  ng  buwanan  at  lingguhan  sa  mga  tudling 
ng  pahayagan  ukol  sa  kung  nararapat  6  hindi  gumamit  ng 
sombrerohg  hongo,  de  eopa  6  salakot,  at  kung  ang  paggamit  ng 
ukol  sa  marami  ng  salitang  earaeter  ay  dapat  magitig  ca~ 
rdeteres  at  hindi  earaeteres,  upang  patibayan  ang  kanh  ang  mga 
parigangatwiran  ay  lumulusot  kailan  man  sa  mga  salitang 
^eonstanos  de  buena  tinta,\  "/o  sabemos  de  buena  tinta"  at  ibp. 
at  napag-alaman  pagkatapos,  sapagka't  sa  Maynila  ay  napag- 
aalaman  ang  lahat  ng  bagay,  na  ang  buena  tintang  ito  ay  dili 
iba't  si  D.    Custodio  de  Salazar  y  Sanchez  de  Monteredondo. 

Batang  bata  pa  ng  dumating  sa  Maynila,  na  may  isang 
mabuting  katungkulan  na  siyang  nakapagparaan  sa  kaniyang 
makapag-asawa  sa  isang  magandang  mestisa  na  isa  sa  mga 
magkakaanak  na  lalong  mayaman  sa  siyudad.  Sapagka't  may 
likas  na  katalinuhan,  kapangahasan  at  walang  pagkatigatig, 
ay  natutong  samantalahin  ang  lipunang  kaniyang  kinalalagyan, 


-  186  — 


at  sa  tulong  ng  salapi  ng  kaniyang  asawa  ay  nangalakal  at 
tumanggap  ng  anomang  pagawa  ng  Pamahalaan  at  ng 
Ayuntamiento,  kaya't  ginawa  tuloy  siyang  konsehal,  pagkatapos 
ay  alkalde,  kagawad  ng  Soeiedad  Eeonomiea  de  Amigos  del 
Pais,  kasangguni  ng  Pangasiwaan,  Pangulo  ng  Lupong  Na- 
ngangasiwa  sa  Obras  Pias,  kagawad  sa  Lupong  ng  Kawang- 
gawa,  eoneiliario  ng  Baneo  Espanol  Filipino,  at  iba't  iba  pa. 
At  huwag  akalaing  ang  iba't  iba  pang  ito  ay  kagaya  ng  ka- 
raniwang  inilalagay  matapos  na  mabanagit  ang  isang  maha- 
bang  tala  ng  mga  kabunyian:  si  D.  Oistodio,  kahi't  hindi 
nakatunghay  kailan  man  ng  anomang  aklat  na  ukol  sa  Hi- 
giene,  ay  nakasapit  hanggang  sa  pagiging  pangalawang  pa- 
ngulo  ng  Junta  de  Sanidad  sa  Maynila,  kahi't  tunay  din 
naman  na  sa  walong  bumubuo  ng  Lupon  ay  isa  lamang 
ang  kailangang  maging  manggagamot  at  ang  isang  ito'y 
hindi  mangyayaring  maging  siya.  Gayon  di'y  naging  kaga- 
wad  ng  Junta  Oentral  sa  pagbabakuna,  na  binubuo  ng  tatlong 
manggagamot  at  pitong  walang  pagkabatid  sa  bagay  na  iyon, 
na  sa  mga  ito'y  isa  ang  arsobispo  at  ang  tatlo'y  mga  provincial: 
nakakapatid  sa  mga  cofradia  at  arehieo/radia,  at,  gaya  ng  nau- 
nawa  na  natin,  ay  kagawad  na  magpapalagay  sa  Kataastaasang 
Lupon  ng  Paaralang  bayan  na  hindi  laging  kumikilos,  mga 
sanhing  higit  na  sa  kailangan  upang  balutin  siya  ng  mga  pama- 
hayagan  ng  mga  palayaw,  kailan  ma*t  naglalakbay  6  nagba- 
bahin . 

Kahi't  na  may  maraming  tungkulin,  si  D.  Gustodio,  ay 
hindi  kabilang  ng  mga  natutulog  sa  mga  pagpupulong  at 
nasisiyahan  nang  kagaya  ng  mga  kinatawang  kimi  at  tamad 
na  makikiboto  na  lamang  sa  lalong  marami.  Hindi  kagaya 
ng  maraming  hari  sa  Europa  na  nagtataglay  ng  kabunyjang 
hari  sa  Jerusalem,  pinaghahari  ni  D.  Oustodio  ang  kaniyang 
kalagayan  at  sinasamantala  ang  lahat  ng  mapapakinabang 
dito,  ikinukunot  na  mabuti  ang  kilay,  pinalalaki  ang  boses, 
umuubo  sa  pagsasalita  at  madalas  na  siya  na  lamang  ang 
umuubos  ng  isang  pagpupulong  dahil  sa  pagsasalaysay  ng 
isang  kabuhayan,  paghaharap  ng  isang  panukala  6  pag- 
laban  sa  isang  kasama  na  nakainipan  niya.  Kahi't  hindi 
pa  siya  lumalampas  sa  apat  na  pung  taon  ay  nagsasalita 
na  noong  dapat  daw  magdahandahan  sa  paggawa  ng  ano- 
man,  na  iwan  munang  mahinog  ang  bubot  na  bunga  ng  hi- 


—  187  — 


guera,  at  idinudugtong  na  marahan  imga  milon! — nagsasalita 
ng  ukol  sa  paglirip  na  mabuti  at  paglakad  ng  marahan,  ng 
pangangailangang  kilalanin  muna  ang  bayan,  na  ang  mga 
hilig  ng  indio  ay  paganito,  na  ang  karangalan  ng  pangalang 
kastila,  na  sa  dahilang  una  muna  ang  mga  kastila,  na  ang 
pananampalataya  at  ibp.  Naaalala  pa  sa  Maynila  ang  is& 
niyang  talumpati  ng  unang  ipalagay  ang  pag-iilaw  ng  petro- 
leo,  bilang  kahalili  ng  dating  langis  ng  niyog:  sa  pagbabagOng 
iyon  ay  hindi  nakita  ang  pagkamatay  ng  paggawa  ng  langis 
kundi  ang  tutubuin  ng  isang  konsehal — sapagka't  si  D.  Cus- 
todio  ay  may  matalas  na  pangamoy — at  humadlang  ng  inubos 
ang  lahat  ng  tunog  ng  kaniyang  boses,  na  ipinalagay  na  ang  pa- 
nukala  ay  wala  sa  panahon  at  hinulaang  magkakaroon  ng 
malalaking  sakunang  bayan.  Hindi  rin  huli  sa  kabantugan 
ang  kaniyang  paghadlang  sa  isang  pananapatan  na  ibig  gawin  ng 
ilan  sa  isang  gobernador  bago  umalis:  si  D.  Oustodio  na  may- 
roong  kaunting  sama  ng  loob  dahil  sa  ilang  paghiya  sa  ka- 
niya,  na  hindi  na  namin  naaalala,  ay  natutong  ikalat  ang 
balibalitang  ang  talang  darating  ay  kalabang  masidhi  ng  aalis, 
bagay  na  ipinangamba  ng  mga  mananapat  kaya't  hindi  na- 
tuloy. 

Isang  araw  ay  hinatulan  siyang  bumalik  sa  Espana  upang 
magpagamot  ng  isang  sakit  sa  atay  at  binanggit  siya  ng 
mga  pahayagan  na  wari'y  isang  Anteo  na  nangangailangang 
tumuntong  sa  Inang  bayan  upang  kumuha  ng  mga  paniba- 
gong  lakas;  nguni't  ang  Anteong  taga  Maynila  ay  nangunti 
at  nawalang  kabuluhan  sa  Corte.  Doon  ay  hindi  siya  gasino 
at  hinahanaphanap  ang  kaniyang  mga  kaibigibig  na  bansag. 
Hindi  siya  nakahalobilo  ng  mga  lalong  mayayaman,  ang 
kakulangan  niya  sa  pinag-aralan  ay  hindi  makapagbigay  sa 
kaniya  ng  malaking  kahalagahan  sa  mga  lipunang  ukol  sa 
karunungan  at  mga  akademia,  at  dahil  sa  kaniyang  pag- 
kakahuli  at  pagtataglay  ng  politikang  kombento  ay  litong 
umaalis  sa  mga  lipunan,  walang  kasiyahang  loob,  muhi,  at 
walang  malinawan  kundi  ang  doo'y  kinukunan  ng  kuwalta 
ang  tanga  at  doo'y  malakas  ang  sugal.  Inaalala  ang  kani- 
yang  masunuring  mga  utusan  sa  Maynila  na  nangagtitiis  sa 
lahat  ng  kaniyang  nakayayamot  na  maibigan,  at  sa  gayon 
ay  nakikita  niyang  ang  mga  yaon  ay  siyang  mabuti;  sa  da- 
hilang   sa    taglami'g    ay    nangailangan    siyang    maglalapit  sa 


—  188  — 


dupaan  at  kung  hindi'y  makasasagap  ng  isang  pamamaga  ng 
baga  ay  ipinagbubuntong  hininga  ang  pag-aalala  sa  tag- 
lamig  sa  Maynila  na  sukat  na  ang  magtaglay  ng  isang 
bvfanda;  wala  ang  kaniyang  hiligan  at  ang  batang  tagapa- 
maypay  kung  taginit;  sa  isang  sabi,  sa  Madrid  ay  naging 
isa  siya  sa  mga  pangkaraniwan,  at,  kahi't  na  mayroon  siyang 
mga  brillante,  minsan  ay  pinagkamalan  siyang  paleto  na  hindt 
marunong  umimbay,  at  minsan  ay  pinagkamalan  siyang  in- 
diano,  kinutya  ang  kaniyang  mga  pagnganganingani  at  ta- 
lpmpak  siyang  inuto  ng  ilang  mangungutang  na  kaniyang 
hiniya.  Muhi  sa  mga  eonsewador,  na  hindi  pinahalagahan 
ang  kaniyang  mga  payo,  na  gaya  rin  naman  sa  mga  kakabitkabit 
sa  kaniyang  humihitit  sa  kaniyang  bulsa,  ay  sumapi  sa  pang- 
kating  liberal,  at  bago  matapos  ang  taon  ay  bumalik  sa  Pili- 
pinas,  na,  kung  hindi  man  magaling  na  sa  sakit  sa  atay 
ay  guldng  gulo  naman  ang  paghahaka. 

Ang  labing  isang  buwang  ipinamuhay  niya  sa  Corte  na 
dinaang  kahalobilo  ng  mga  politikong  tindahan,  mga  walang 
pinapasukan  ang  lahat  halos;  ang  ilang  talumpating  nadingig 
sa  mga  suloksulok,  ang  gayon  6  ganitong  lathalang  laban  sa 
pamamahala  at  lahat  noong  pamumuhay  sa  politika  na  na- 
lalangap  doon,  mula  sa  pagupitan,  sa  pag-itan  ng  mga  paggu- 
plt  ng  Ffgaro,  na  naghahayag  ng  kaniyang  patakariin,  hanggang 
sa  mga  pigingan  na  pinaghahayagan,  sa  pamag-itan  ng  maiinam 
na  pagsasalaysay  at  mga  nakabibighaning  banggit  ng  mga  sari- 
saring  kulay  ng  mga  pananalig  sa  suliraning  bayan,  ang  mga 
pagkakaiba,  mga  pagtiwalag,  mga  di  kasiyahang  loob,  at  ibp., 
ang  lahat  ng  iyon,  samantalang  siya'y  lumalayo  sa  Europa, 
ay  muling  nabubuhay  nang  lubhang  malusog  sa  kaniyang  alaala, 
na  wari'y  binhing  natanim,  na  napipiglang  lumaki  ng  mga 
malalabay  na  punong  nakatatakip,  kaya't  ng  dumaong  sa 
Maynila,  ay  inakalang  itd'y  maiaayos  niya,  at  gayon  nga, 
taglay  ang  lalong  banal  na  adhika  at  ang  lalong  malilinis 
na  mithi. 

Sa  mga  unang  buwan  ng  kaniyang  pagdating  ay  wala 
nang  nababanggit  kundi  ang  Madrid,  ang  kaniyang  mabubuting 
kaibigan,  ang  ministrong  si  ganoon,  ang  naging  ministrong  si  ga- 
nito,  ang  kinatawang  C,  ang  manunulat  na  si  B;  walang  pangya- 
yari  sa  politika,  mga  kagusutan  sa  Corte,  na  hindi  niya  batid  ang 
lalong  kaliitliitang  pangyayari,  ni  mga  taong  bantog  nahindiniya 


—  189  — 


kilala  ang  iihim  ng  kabuhayan,  ni  walang  nangyaring  hindi 
niya  hinulaan  ni  paglalathala  ng  isang  pagbabagong  hindi  muna 
isinanguni  sakaniya;  at  ang  lahat  nang  ito'y  may  kalahok  na 
pagsunddt  sa  mga  conservador ,  na  taglay  ang  tunay  na  pagka- 
suklam,  pagpupuri  sa  pangkating  liberal,  isang  kabuhayan 
dito,  isang  salita,  doon  ng  isang  bantog  na  tao,  na  ipina- 
patlang,  na  waring  hindi  kinukusa,  ang  mga  pag-aalog  sa 
kaniya  at  mga  tungkuling  hindi  tinanggap  upang  huwag 
lamang  magkaroon  siya  ng  ano  mang  utang  na  loob  sa  mga  eon- 
servador.  Napakalaki  ang  kapusukan  niya  ng  mga  unang 
araw  na  iyon,  na  ang  ilan  sa  kausap-usap  sa  tindahan  ng 
mga  sarisaring  kakanin  na  dinadalaw  niyang  maminsanmin- 
san  ay  nangagsisapi  sa  pangkating  liberal,  at  nagpanggap 
nang  liberal  si  D.  Eulogio  Badana,  sargento  retirado  sa  eara- 
binero;  ang  marangal  na  si  Armendia,  piloto  at  matalik  na 
earlista;  si  D.  Eusebio  Pieote,  kawani  sa  aduana,  at  si  Don 
Bonifacio  Taeon,  sapatero  at  talabartero. 

Gayon  man,  ang  mga  sigabo,  dahil  sa  kakulangan  ng  tung- 
galian  at  mga  bagay  na  makapag-udyok,  ay  unti-unting  napawi. 
Hindi  niya  binabasa  ang  mga  pamahayagang  dumarating  sa  kani- 
yang  buhat  sa  Espana,  sapagka't  balubalutan  kung  tangga- 
pin  at  ang  pagkakita  noon  ay  nakapagpapahikab  sa  kaniya; 
ang  mga  paghahakang  kaniyang  napulot  na  pawang  gamit 
na,  ay  nangangailangan  ng  abuloy  na  dagdag,  at  doo'y 
wala,  ang  kaniyang  mga  mananalumpati ;  at  kahi't  na  ma- 
lalakas  ang  laro  sa  mga  easino  sa  Maynila  at  mayroon  ding 
nangingristo,  gaya  ng  sa  mga  lipunan  sa  Madrid,  gayon 
man  ay  hindi  naman  ipinahihintulot  sa  mga  tinuran  ang 
ano  mang  talumpati  upang  buhayin  ang  mga  imbot  sa 
politika.  Nguni't  si  D.  distodio  ay  hindi  tamad;  gu- 
magawa  ng  higit  sa  pagnanasa  lamang,  kumikilos;  at  sa 
pagkakilala  niyang  sa  Pilipinas  siya  malilibing  at  sa 
pag-aakalang  yaon  ang  kaniyang  makikilusan,  ay  pinag- 
ukulan  ng  kaniyang  mga  pagsusumikap  at  inakalang  mapabu- 
buti  sa  pagbabalak  ng  maraming  pagbabago  at  mga  panu- 
kalang  kawiliwili.  Siya,  ang  dahil  sa  nadingig  sa  Madrid 
ang  pag-uusap  ng  ukol  sa  mga  daang  nilalatagan  nang 
kahoy  sa  Paris,  na  noon  ay  hindi  pa  ginagawa  sa  Espana, 
ay  nagpalagay  na  gawin  sa  Maynila,  sa  paraang  maglatag 
ng  mga  tabla   sa  mga   lansangan  at  ipagpako    na  gaya  ng 


—  190  — 


nakikita  sa  mga  bahay-bahay;  siya,  ang  dahil  sa  mga  kasa- 
wiang  nangyayari  sa  mga  sasakyang  d&dalawa  ang  gulong, 
at  upang  maiwasan,  ay  ipinalagay  na  magtaglay  ng  tatlo  man 
lamang;  siya  rin  naman,  ang  samantaiang  gumaganap  sa 
pagka  pangalawang  pangulo  ng  Junta  de  Sanidad  ay  na" 
kaisip  na  wiligan  ng  panglinis  ang  lahat  ng  bagay, 
sampu  ng  mga  balitang  pahatid  kawad  na  galing  sa  mga 
bayang  may  sakit  na  nakahahawa;  siya  rin  ang,  sa  pagka- 
habag  sa  mga  presidiario  na  nangagsisigawa  sa  init  ng  araw 
at  sa  pagnanasang  makapagtipid  ang  Pamahalaan  sa  paggu- 
gol  sa  mga  kasuotan  noon,  ay  ipinalagay  na  suotan  na  lamang 
ng  isang  bahag  at  pagawin  sa  gabi  at  huwag  sa  umaga. 
Nahahanga  at  namumuhi,  na,  ang  kaniydng  mga  palagay  ay 
makatagpo  ng  humahadlang:  nguni't  kinakalamay  ang  sanli 
pag  naiisip  na  ang  taong  may  halaga,  ay  sadyang  may 
kalaban,  at  naghihiganti  naman  siya  sa  paraang  pagtuligsa, 
at  pagpapawalang  kabuluhan  sa  lahat  ng  panukala,  maging 
masama  6  maging  mabuti,   na  iharap  ng  iba. 

Sapagka't  ipinagmamalaki  ang  kaniyang  pagkalabusaw, 
kailan  ma't  matatanong  siya  kung  ano  ang  palagay  sa  mga 
indio  ay  karaniwang  isagot  na,  nararapat  sa  mga  gawain  sa 
kamay  at  mga  artes  imitativas  (ang  ibig  sabihin  ay  musika, 
pintura  at  eskultura),  at  idinadagdag  ang  kaniyang  ma- 
tandang  pabuntot.  na,  upang  makilala  sila'y  kailangang  bu- 
milang  ng  maraming  maraming  ta6ng  pamumuhay  sa  lu- 
palng  yaon.  Gayon  man,  kung  nakadidingig  na  may  na- 
papabaritog  sa  anoman  na  hindi  dahil  sa  mga  gawain 
sa  kamay  6  arte  imitativa,  sa  kimika,  sa  medisina  6  pi- 
losopia,  sa  halimbawa,  ay  sinasabi  niyang:  iPsh!  ma- 
aari...  ihindi  tanga!  at  sinasapantaha  niya  na  ang  indiong 
iyon  ay  may  maraming  dugong  kastila  sa  ugat;  at  kung 
hindi  niya  makitaan  kahi't  na  magpilit  ay  humahanap  naman 
ng  isang  pinanggalingang  hapon:  noon  ay  nagsisimula  ang 
gawi  na  iukol  sa  mga  hapon  at  sa  mga  arabe  ang  anomang 
mabuting  bagay  na  taglay  ng  pilipino.  Sa  kay  D.  Oustodio, 
ang  kundiman,  ang  balitaw,  ang  kumintang  ay  mga  tugtu- 
ging  arabe,  gaya  rin  naman  ng  mga  titik  sa  pagsulat  ng 
matatandang  pilipino,  at  sa  bagay  na  ito'y  wala  siyang  pag- 
aalinlangan,  kahi't  hindi  niya  kilala  ang  arabe,  ni  hindi  man 
siya  nakakita  ng  katitikang  pilipino. 


—  191  — 


— iArabe  at  lubos  na  arabe! — aniya  kay  BenZayb  sa  isang 
pagsasabing  hindi  matutulan — kung  dili  man,  ay  insik. 

At  idinudugtong  pang  may  kindat  na  makahulugan: 

— Walang  wala,  walang  bagay  na  sadyang  likas  ang  mga 
indio,  ^batid  ninyo?  Malaki  ang  pagmamahal  ko  sa  kanila; 
nguni't  hindi  sila  dapat  purihin,  sapagka't  nangagmamalaki 
at  nagiging  mga  kahabaghabag. 

Kung  minsa'y  sinasabi  na: 

— Pinakamamahal  ko  ang  mga  indio,  ako'y  luma- 
lagay  nang  para  nilang  ama't  tagapagtanggol,  nguni't 
kailangang  ang  bawa't  bagay  ay  malagay  sa  nararapat  kalag- 
yan.  Ang  iba'y  ipinanganak  upang  mag-utos  at  ang  iba'y 
upang  sumunod;  kung  sa  bagay  ay  hindi  masasabing  ma- 
lakas  ang  katunayang  ito,  datapwa'y  ginagawa  nang  wa- 
lang  maraming  salitaan.  At  tingnan  ninyo,  ang  paraan  ay 
walang  kahiraphirap.  Pag  kailangan  ninyong  piglan  ang  ba- 
yan  ay  paliwanagan  niny6ng  siya'y  pigil;  tatawa  sa  unang  araw, 
sa  ikalawa'y  tututol,  sa  ikatlo  ay  mag-aalinlangan  at  sa  ika- 
apat  ay  panalig  na  panalig  nd.  Upang.>  mapalagi  ang  pilipino 
sa  pagkamasunurin,  ay  kailangang  uulit-ulitin  sa  kaniya  sa 
araw-araw  na  siya'y  gayon  at  pananaliging  siya'y  walang  ma- 
gagawa.  iSa  isang  dako  naman,  ay  ano  pa't  mananalig  siya 
sa  ibang  bagay  kung  masasawi  lamang?  Paniwalaan  ninyo 
ako,  isang  kawanggawa  ang  palagiin  ang  bawa't  isa  sa 
kalagayang  kinaroroonan ;  diyan  naririyan  ang  kaayusan,  ang 
pagkakasundo.    Iyan  ang  lihim  ng  karunurigan  sa  pamamahala. 

Kung  tinutukoy  ni  D.  Oustodio  ang  kaniyang  paraan  sa 
pamamahala  ay  di  na  nasisiyahan  sa  salitang  arte>  At  pagsa- 
sabi  niya  ng  pamamahala  ay  iniuunat  ang  kamay  na  ibinababa 
hanggang  sa  taas  ng  isang  taong  nakaluhod,  nakaukod. 

Tungkol  naman  sa  pananampalataya  ay  ipinagmamalaki 
ang  kaniyang  pagkakatoliko,  lubos  na  katoliko,  ia!  ang  ka- 
tolikang  Espana,  ang  lupain  ni  Maria  Santisima!  . . . .  Ang 
isang  labusaw  ay  maaari  at  dapat  maging  katoliko  doon  sa 
pook  na,  ipinalalagay  sila  ng  mga  kalaban  ng  pagkakasulong,  na 
sila'y  mga  diosdiosan  6  santo  man  lamang,  gaya  nang  pangyayaring 
ang  isang  kayumanggl  ay  inaaring  maputi  sa  Kaprena.  Gayon 
man,  ay  kumakain  siya  ng  lamang  kati  sa  boong  kurisma,  ta- 
ngi  lamang  sa  Viemes  Santo;  hindi  nagkukumpisal  kailan  man, 
hindi  naniniwala  sa  mga  kababalaghan,  ni  sa  hindi  pagkaka- 


—  192  — 


mali  ng  Papa,  at  kung  nagsisimba,  ay  nagsisimba  sa  ika  sampu 
ng  umaga  6  sa  laldng  maikling  misa,  sa  misa  ng  tropa. 
Kahi't  sa  Madrid  ay  nagsalita  siya  ng  laban  sa  mga  pari, 
na  ipinalalagay  niyang  lipas  na  sa  kapanahunan,  upang  huwag 
matiwali  sa  kaniyang  kinagigitnaan,  nagsalita,  ng  mga  paglait 
«a  Inquisici6n  at  nagsasalaysay  ng  gayon  6  ganitong  kabuhayang 
malaswa  6  palibak  na  kinalalahukan  ng  mga  habito,  6,  sa 
lalong  tiyakan,  mga  prayleng  walang  hdbito,  gayon  man, 
pagsasalita  ng  ukol  sa  Pilipinas,  na  dapat  pamahalaan  ng  alin- 
sunod  sa  mga  tanging  batas,  ay  umuubo,  titingi'n  ng  isang 
titig  na  may  kahulugan,  uulitin  ang  paglalahad  ng  kamay  na 
kasingpantay  ng  taas  na  matalinghaga. 

—  Ang  mga  prayle  ay  kailangan,  sila'y  isang  bagay  na 
masama,  nguni't  kailangan — ang  sabi. 

At  nagagalit  pag  ang  isang  indio  ay  nangahas  na  mag- 
alinlangan  sa  mga  kababalaghan  6  hindi  naniniwala  sa  Papa. 
Ang  lahat  ng  pahirap  ng  Inquisici6n  ay  hindi  sapat  na 
parusa  sa  kapangahasang  iyon. 

Kung  ikinakatwiran  sa  kaniya  na  ang  panggagaga  6  ang 
mabuhay  na  sinasamantala  ang  kamangmangan  ay  m3y  iba 
pang  tawag  na  masamang  dinggin  at  pinaparusahan  kapag 
«ng  nagkakasala  ay  nag-iisa,  ay  lumulusot  naman  siya  sa 
paraang  pagtukoy  sa  ibang  bayang  sakop. 

-  Kami — ang  sabi,  na  ang  boses  ay  ang  ginagamit  sa 
mga  seremonia — kami'y  makapagmamalaki!  Hindi  kami  ka- 
gaya  ng  mga  ingles  at  mga  holandes,  na  upang  mapanatili 
sa  pag-alinsunod  ang  mga  bayan  ay  gumagamit  ng  pa- 
malo....  ang  aming  ginagamit  ay  ibang  paraan  na  lub- 
•hang  malumanay,  lubhang  matibay;  ang  malunas  na  tulong 
ng  mga  prayle  ay  higit  sa  pamalong  ingles  

Ang  sabi  niyang  ito'y  lumaganap  at  sa  mahabang  pa- 
naho'y  binangglt  banggit  ni  Ben-Zayb  at  gayon  din  ng 
'boong  Maynila;  pinakapuripuri  ng  Maynilang  naghuhulo, 
Ang  salita  ay  nakaabot  sa  Madrid,  at  binanggit  sa  Parla- 
mento,  na  parang  sabi  ng  isang  labusdio  na  may  mahabang 
paniirirahan  at  ibp.,  at  sa  dahilang  naging  karangalan  ng 
mga  prayle  ang  gayong  paghahawig  ay  hinandugan  siya  ng 
ilang  arrobang  sikulate,  bag^y  na  ipinabalik  ng  di  malamuyot 
na  si  D.  Onstodio,  na,  sa  dahilang  ito'y  ipinantay  naman  ni  Ben- 
:Zayb  ang  taglay  na  kabaitan  sa  kabaitan  ni  Epaminondas.  Da- 


—  193  — 


tapwa't  gayon  man,  ay  gumagamit  din  ng  yantok  ang  ba- 
gong  Epaminondas  kung  inaabot  ng  pagkagalit,  at  ang  gayon 
ay  inihahatol  sa  iba! 

Nang  mga  araw  na  iyon,  ay  inulit  ng  mga  kombento 
ang  kanilang  mga  handog  dahil  sa  pangangambang  baka 
siya  magbigay  ng  isang  kapasiyahang  sang-ayon  sa  kahi- 
lingan  ng  mga  nag-aaral,  at  ng  hapong  natagpuan  natin 
siya  ay  lalo  pa  manding  hindi  mapalagay  kay  sa  dati  sa- 
pagka't  malapit  masira  ang  kaniyang  kabantugang  masipag. 

Mahigit  nang  lablng  limang  araw  na  nasa  kamay  niya 
ang  mga  kasulatan,  at  nang  umagang  iyon,  matapos  na  ma- 
puri  ang  kaniyang  pagka  masusi,  ay  itinanong  ng  mataas 
na  kawani  ang  kaniyang  kapasiyahan.  Si  D.  Oustodio  ay 
sumagot  ng  lubhang  matalinghaga,  na  ang  ibig  sabihin  ay 
yari  na:  ang  mataas  na  kawani  ay  ngumiti,  at  ang  ngiting 
iyon  ngayon  ay  gumagambala't  umuusig  sa  kaniya. 

Gaya  nang  sinabi  na  namin,  ang  hikab  niya'y  sunodsunod. 
Sa  isang  pagkilos  niya,  ng  sandaling  idinidilat  ang  mga  mata 
at  inilalapat  ang  bibig,  ay  napatitig  sa  mahabang  hanay 
ng  mga  saping  mapula,  na  ayos  na  ayos  ang  mga  pag- 
kakalagay  sa  raainam  na  aklatang  kamagong:  sa  mga  gu- 
lugod  ng  bawa't  isa'y  may  mga  malalaking  titik  na  ang 
sinasabi,  ay:    Manga  panukala. 

Nalimot  sumandali  ang  kaniyang  mga  kagipitan  at  ang 
mga  pag-ikot  ni  Pepay,  upang  alalahanin  na  ang  lahat  ng 
linalaman  ng  mga  baitang  na  iyon  ay  pawang  sumipot  sa 
kaniyang  palanak  na  ulo  sa  mga  sandaling  pagliliwanag.  iGaano 
karaming  bungang  isip  na  walang  kamukha,  gaano  karaming 
maririlag  na  pagkukuro,  gaano  karaming  mga  kaparaanang  ika- 
liligtas  sa  pagsasalat  ng  Pilipinas!  Kailan  pa  man  ay  hindi 
na  siya  malilimot  at  tataglayin  niya  ang  pagkilala  ng  utang 
na  loob  ng  bayan! 

Waring  isang  matandang  magatod  na  nakatagpo  ng  isang 
balutang  inaamag  na  mga  sulat  sa  palasintahan,  ay  tumin- 
di'g  si  D.  Custodio  at  lumapit  sa  lalagyan  ng  mga  aklat. 
Ang  unang  balangkap  na  makapal,  magang-maga,  punong- 
puno,  ay  may  taglay  na  tatak  na  "Manga  panukalang 
minumunukala" . 

— iHuwag! — ang    bulong — may  mga  bagay  na  maiinam, 

nguni't  kailangan  ang  sangtaon  upang  mabasang  muli. 
13 


—  194  — 


Ang  pangalawa,  na  makapalkapal  din,  ay  may  tatak 
na  "Manga  panukalang  nasa  pagsusurV\ — iHuwag  din! 

Pagkatapos  noon  ay  sumusunod  ang  "Manga  panuka- 
lang  ipinag-aantdy  ng  panahon."  ....  "Manga  panukalang  ini- 
hardp ....     "Manga   panukalang  pinawalang   kabuluhdn . .  . . J  9 

"Manga  panukalang  pinagtibay  "   "Manga  panukalang  pi- 

nigil. ..."  Ang  mga  huling  balangkap  ay  kakaunti  ang  laman, 
nguni't  ang  huli  ay  lalo  pa,  ang  sa  "Manga  panukalang 
isdsagawa" . 

Ikinislot  ni  D.  Oustodio  ang  kaniyang  il6ng  iano  kaya 
ang  laman?  Nalimot  na  niya  ang  nasa  sa  loob  niyon. 
Isang  putol  na  papel  na  nanmilaw  ang  nakaungos  sa  da- 
lawang  takip,  na  wari'y  dinidilaan  siya  ng  balangkap. 

Kinuha  sa  lalagyan  at  binuksan:  yaon  pala'y  ang  ban- 
tog  na  panukala  ng  Paaralang  Artes  y  Oficios. 

— »A,  putris! — ang  bulalas — nguni't  ito'y  nasa  sa  kamay 
na  ng  mga  paring  agustino  

Walang  ano  ano'y  biglang  tinapik  ang  kaniyang  noo, 
inihubog  ang  kilay,  isang  pagtatagumpay  ang  nalarawan  sa 
kaniyang  mukha. 

—  ISa  heto  pala  ang  aking  pasiya,  C! — ang  bulalas  na 
bumitiw  ng  isang  mahalay  na  salitang  hindi  ang  eureka, 
nguni't  nagsisimula  sa  pangkatapusan  nito — ang  aking  kapa- 
siyahan  ay  yari  na. 

At  makalima  6  makaanim  na  inulit  ulit  ang  kaniyang  ki- 
naugaliang  eureka,  na  humaging  sa  hangin  na  wari'y  maga- 
lak  na  hagkis,  at  masayang  tinungo  ang  kaniyang  mesa  at 
sinimulan  ang  pagsulat. 

XXI 

MGA  ayos  MAYNILA 

Nang  gabing  yaon  ay  may  isang  malaking  palabas  sa 
dulaang  " Variedades". 

Ang  samahan  ng  operang  pranses  ni  Mr.  Jouy  ay  mag- 
dadaos  ng  una  niyang  palabas  na  ang  itatanghal  ay  "Les 
Cloches  de  Corneville'>1  at  ipamamalas  sa  madlang  manonood 
ang  kaniyang  mga  piling  troupe  na  inihayag  na  ilang  araw  ng 
mga  pahayagan  ang  kanilang  kabantugan.  Sinasabing  sa 
mga  aktris  ay  mayroong  mga  may   magandang  tingig,  ngu- 


—  195  — 


ni't  lalo  pa  manding  maganda  ang  anyo,  at  kung  panini- 
walaan  ang  mga  bulongbulungan,  ay  higit  pa  ga  kanil&ng 
tingig  at  anyo  ang  kanilang  kagandahang  loob. 

Ika  pito  at  kalahati  pa  lamang  ng  gabi  ay  wala  nang 
billete  ni  para  sa  naghihingalong  si  P,  Salvi,  at  ang  mga 
papasok  sa  "entrada  general"  ay  mahabang  mahaba  ang 
hanay.  Sa  takilya  ay  nagkaroon  ng  kaguluhan,  awayan, 
tinukoy  ang  pagpipilibustero  at  ang  ukol  sa  lahi,  nguni't 
gayon  man  ay  hindi  rin  nakakuha  ng  bilyete.  Nang  labing 
limang  minuto  na  lamang  ang  kulang  sa  ika  walo  ay  malalaking 
halaga  na  ang  itinatawad  sa  isang  uupan  sa  entrada  general.  Ang 
anyo  ng  dulaan,  na  naiilawang  mabuti,  may  mga  puno't  bulaklak 
sa  mga  pintuan,  ay  nakauulol  sa  mga  nahuhuling  napapa- 
hanga  at  napapasuntdk.  Isang  makapal  na  tao  ang  nangag- 
klkisawan  sa  mga  paligid  at  pinagmamasdang  naiinggit  ang 
mga  pumapasok,  ang  mga  maagang  dumarating  dahil  sa 
natatakot  na  maunahan  sa  kanilang  luklukan:  tawanan,  ali- 
ngawngaw,  mga  pag-aantabay ,  nangagsisibati  sa  mga  bagong 
dating  na  masama^  ang  loob  na  nakikihalobilo  sa  mga  na- 
nonood,  at,  yamang  hindi  makapasok  ay  nangatitira  na  lamang 
sa  pagtanaw  sa  mga  pumapasok. 

Gayon  ma'y  may  isang  wari'y  di  kahalo  sa  mga  pag- 
aasamasam  at  pagnanasang  makapanood.  Siya'y  isang  mataas  na 
lalaking  payat  na  kung  iumakad  ay  marahan  at  kinakaladkad 
ang  isang  paang  naninigas.  Ang  suot  ay  isang  masamang 
amerikana  na  kulay  kape  at  isang  pantalong  panparisukat 
ang  guhit,  marumf,  na  nakakapit  sa  kaniyang  katawang  ma- 
buto  at  yayat.  Isang  sambalilong  hongo  na  maarte  na,  dahil 
sa  kasiraan,  ang  nakataklob  sa  kaniyang  malaking  ulo  at 
nagpapakawala  sa  buhok  na  ang  kulay  ay  maruming  abuhin, 
halos  bulhaw,  mahahaba,  kulot  ang  mga  dulo  na  wari'y  buhok 
makata.  Ang  lalong  katangitangi  sa  taong  iyon  ay  hindi  ang 
kaniyang  kasuotan,  ni  ang  kaniyang  mukhang  taga  Europa 
na  walang  balbas  ni  bigote,  kundi  ang  kulay  niyang  saga, 
kulay  na  nagfng  sanhi  ng  tawag  na  Camaroncocidot  na  siyang 
bansag  sa  kaniya.  Ang  anyo  niya'y  walang  kapara:  anak 
ng  isang  mabuting  lipi,  nguni't  siya'y  nabubuhay  sa  pagbu- 
bulagbul,  sa  panghihingi  ng  limos;  lahing  kastila,  ay  hindi 
pinahahalagahdn  ang  karangalang  lahi  na  inaalipusta  sa 
pamag-itan   ng  kaniyang   gulagulanit   na  kasuotan,  ipinala- 


—  196  — 


lagay  siya  ng  lahat  na  wari'y  tagapamalita  sa  mga  pahaya- 
gan,  at  tunay  nga  namang  ang  kaniyang  matang  malalaki't 
abuhin,  na  malamlam  at  waring  mapagnilay  kung  tumingin,  ay 
naroon  saan  ma't  may  bagay  na  maibabalita.  Ang  kaniyang 
kabuhayari  ay  hindi  batid  ng  marami;  walang  nakaaalam 
kung  saan  siya  kumakain  at  natutulog:  marahil  ay  mayroon 
siyang  isang  bariles  saan  mang  pook. 

Nang  mga  sandaling  iyon  ay  hindi  taglay  ni  Oamaron- 
eoeido  ang  dati  niyang  anyong  matigas  at  walang  bahala: 
isang  wari'y  masayang  pagkaawa  ang  nananaw  sa  kaniyang 
paningm.  Isang  munting  lalaki,  isang  mababang  matanda 
ang  masayang  sumagupa  sa  kaniya. 

— iKaibigaaaan! — ang  sabi,  na  pa6s  ang  boses  na  wari'y 
sa  palaka,  at  ipinakikita  ang  ilang  pisong  mehikano. 

Nakita  ni  Camaroncocido  ang  mga  mamiso,  at  kinibit 
ang  balikat.    dAno  ang  mayroon  sa  kaniya  noon? 

Ang  matanda'y  isang  mainam  na  kaibayo  niya.  Maliit, 
lubhang  maliit,  natatakluban  'ang  ulo  ng  isang  sambaliiong 
de  eopa  na  naging  isang  uod  na  may  balahibo,  at  napapaloob 
sa  isang  maluwang  na  lebita,  lubhang  maluwang  at  napa- 
kahaba  hanggang  sa  mapantay  sa  isang  salawal  na  napaka- 
ikli  na  hindi  lumalampas  sa  binti.  Ang  kaniyang  katawan 
ay  waring  siyang  lelong  at  ang  mga  paa'y  siyang  apo,  sa- 
mantalang  ang  kaniyang  mga  sapatos  ay  naglalayag  mandin 
sa  katihan — iyaon  ay  dalawang  malalaking  sapatos  marinero  na 
tumututol  ng  laban  sa  uod  na  may  balahibo  na  nasa  kaniyang  ulo 
na  gaya  ng  matinding  tutol  ng  isang  kombento  na  nasa  piling  ng 
isang  Exposici6n  Universal!  Si  Camaroncocido  ay  saga,  ang  rna- 
tanda'y  kayumanggi;  yaon  ay  walang  buhok  3a  mukha  kahi't 
lahing  kastila,  ang  indio  ay  may  patilla  at  bigoteng  mapuputl, 
mahahaba't  madalang,  Ang  paningin  ay  malikot.  Kung  tawagin 
siya'y  Tio  Kiko,  at,  gaya  ng  kaniyang  kaibigan  ay  nabubuhay 
din  siya  sa  pamamahayag:  siya  ang  nagpapatawag  ng  mga  pala- 
bas  at  nagdidikit  ng  mga  kartel  ng  mga  dulaan.  Siya  marahil 
ang  tanging  pilipino  na  kahi't  naka  ehistera  at  lebita  ay  nakapag- 
lalakad  nang  hindi  ginagambala,  gaya  rin  naman  ng  kaniyang 
kaibigan  na  siya  ang  tanging  kastila  na  nagtatawa  sa  kara- 
ngalan  ng  lahi. 

— Binigyan  ako  ng  malaking  pabuya  ng  pranses — ang  sabing 
nakangiti  at  ipinatanaw  ang  kaniyang  gilagid  na  wari'y  isang 


-  197  — 


lansangan  matapos  ang  sunog — inapabuti  ang  kam&y  ko  sa 
pagdidikit  ng  mga  kartel! 

Muling  ikinibit  ni  Camaroncocido  ang  kaniyang  mga  ba- 
likat. 

— Kikd — ang  sagot  na  maugong  ang  boses — kung  anim  na 
piso  ang  ibinigay  sa  iyo  dahil  sa  gawa  mo  imagkano  kaya 
ang  ibibigay  sa  mga  prayle? 

Dahil  sa  kaliksihang  likas  ni  Tio  Kikd,  ay  itinaas  ang  ulo. 

—  ^Sa  mga  prayle? 

—  Sapagka't  dapat  mong  maalaman — ang  patuloy  ni  Ca- 
maroneoeido — na  ang  pagkapunong  ito'y  kagagawan  ng  mga 
kombento! 

Sadya  nga  namang  gayon,  ang  mga  prayle  na  pinangungu- 
luhan  ni  P.  Salvi  at  ilang  hindi  pari  na  pinangungiduhan  ni  D. 
Oustodio  ay  laban  sa  pagtatanghal  na  iyon.  Si  P.  Camorra,  na 
hindi  makapanood,  ay  nanglilisik  ang  mat4't  tatakamtakam ; 
nguni't  nakikipagtalo  kay  Ben-Zayb  na  malambot  na  nagta- 
tanggol  sapagka't  naiisip  ang  billeteng  walang  bayad  na  ipa- 
dadala  sa  kaniya  ng  may  palabas.  Pinagsasalitaan  siya  ni 
D.  Custodio  ng  ukol  sa  maayos  na  hilig,  sa  pananampalataya, 
sa  mabubuting  kaugalian.   at  ibp. 

—  Nguni't — ang  bulong  ng  manunulat — ang  ating  mga  dulang 
sainete  na  may  mga  saHta't  pangungusap  na  dalawa  ang 
kahulugan  

—  iNguni't  naea  wikang  kastila  naman! — ang  pasigaw  na 
putol  ng  mabait  na  konsehal,  na  nag-aalab  sa  banal  na 
pagkagalit — imga  kahalayan  sa  wikang  pranses!  tao  kayo, 
Ben-Zayb,  maanong  alang-alang  sa  Poong  Dios,  Isa  wikang 
pranses!    ilyan  ay  hindi  dapat  mangyari  magpakailan  man! 

At  ibinigkas  ang  hindi  dapat  mangyari  magpakaildn  man! 
ng  kasingtigas  kung  pagpipisanin  ang  tatlong  Guzman  na 
pinagbabalaang  papatayan  ng  isang  pulgas  kapag  hindi  isinuko 
ang  dalawang  pung  Tarifa.  Gaya  nang  maaantay,  si  P. 
Irene,  av  kasang-ayon  ni  D.  Custodio  at  nagtutungayaw  sa 
operetang  pranses.  iPuf!  Siya'y  natungo  sa  Pans,  nguni't 
hindi  man  lamang  tumuntong  sa  pintuan  ng  isang  dulaan; 
iiligtas  siya  ng  Maykapal! 

Nguni't  marami  din  naman  ang  kasang-ayon  ng  operetang 
pranses.  Ang  mga  opisial  sa  hukboat  mga  pangdigmang  dagat, 
na   sa    mga    ito'y    kabilang    ang  ayudante  ng  General,  ang 


—  198  — 


mga  kawani  at  ilang  matataas  na  tao  ay  nangagnanasang 
lumasap  ng  kainaman  ng  wikang  pranses  sa  bibig  ng  mga 
tunay  na  parisien;  kabilang  nila  ang  mga  nalulan  sa  M.  M. 
at  nakagamit  ng  kaunti  ng  pranses  sa  paglalayag,  ang  mga 
nakadalaw  sa  Paris  at  lahat  niyong  mga  ibig  na  masabing 
sila'y  bihasa.  Ang  lipunan  nga  sa  Maynila  ay  nagkahati 
sa  dalawang  pangkat,  ang  mga  sang-ayon  at  ang  mga  laban 
sa  opera,  na  pinayuhan.  ng  mga  matatandang  babai,  mga 
asawang  mapanibughuin  at  nanganganib  sa  pag-ibig  ng  ka- 
nilang  mga  kabyak,  at  nang  may  mga  katipan  sa  pag- 
aasawa,  samantalang  ang  mga  malaya't  ang  mga  magaganda 
ay  nangagpakilalang  lubos  silang  magiliw  sa  opereta.  Nag- 
salimbayan  ang  mga  sulatan,  nagkaroon  ng  mga  pagpaparoo't 
parito,  salisalitaan,  mga  pagpupulong,  mga  pagliliponlipon, 
mga  pagtatalo;  natukoy  na  tuloy  sampu  ng  panghihimagsik 
ng  mga  indio,  ang  katamaran,  ang  mga  liping  mababa't 
liping  mataas,  karangalan  at  iba  pang  kamulalaan,  at  ma- 
tapos  ang  maraming  hatidhatirang  usap  at  maraming  bulong  bu- 
lungan,  ay  ibinigay  ang  pahintulot,  at  si  P.  Salvi  ay  nag- 
lathala  ng  isang  pnstoral  na  walang  bumasa  kundi  ang  taga 
ayos  lamang  sa  limbagan.  Nabalitang  ang  General  ay  naka- 
galit  ng  Condesa:  na  ito'y  naninirahang  madalas  sa  mga  bahay 
Hwaliwan;  na  ang  marangal  na  pinuno  ay  nabugnot;  na  ang 
eonsul  ng  mga  pranses  ay  gay6n,  na  nagkaroon  ng  mga  han- 
dog,  at  ibp.,  at  nalahok  sa  usapan  ang  maraming  pangalan, 
ang  sa  insik  na  si  Quiroga,  ang  sa  kay  Simoun  at  sampu 
ng  sa  maraming  artista. 

Salamat  sa  nagpaunang  alingawugaw  na  ito,  ang  pagka- 
sabik  ng  tao'y  naragdagan,  at  mula  pa  sa  araw  na  sinusun- 
dan  ng  palabas,  araw  na  idinating  ng  mga  artista,  ay  walang 
napag-uusapan  kundi  ang  pagpasok  sa  unang  pagtatanghal.  Sa- 
pol  ng  lumabas  ang  mapupulang  kartel  na  nagbabalita  nang 
Les  Cloches  de  Corneville,  ang  mga  nanalo'y  humanda  na  sa 
pagdiriwang  ng  kanilang  tagumpay.  Sa  ilang  kawanihan,  ay 
hindi  na  pinalalakad  ang  panahon  sa  pagbabasa  ng  mga  paha- 
yagan,  kundi  dinudumog  ang  mga  kasaysayang  limbag  nang 
palalabasin,  nangagbabasa  ng  mga  nobelang  pranses,  at  ang 
marami'y  tumutungo  sa  palikuran  na  nagpapakunwaring  ini- 
iti  upang  makasangguni  lamang  ng  palihim  sa  munting  diksio- 
nariong    pangbulsa.    Nguni't  gayon  man  ay  hindi  rin  nalu- 


—  199  — 


lutas  ang  mga  expediente;  kundi  bagkiis  pa  ngang  ang  lahat 
ay  pinababalik  sa  kinabukasaa,  datapwa'y  hindi  mangyaya- 
ring  magalit  ang  kahi't  sino:  ang  nakakaharap  ay  mga  ka- 
waning  lubhang  magagalang,  masuyo,  na  tumatanggap  sa 
kanila  at  nagpapaalam  sa  pamagitan  ng  malalaking  yuko  na 
ugaling  pranses:  ang  mga  kawani'y  nangagsasanay,  liniltnis ' 
ang  kanilang  pranses  na  inaamag  at  sila-sila'y  nagbabatian  ng 
oui  monesiour,  s'il  bous  plait,  at  pardon!  sa  bawa't  kilos,  bagay 
na  lubhang  kaigaigayang  madingig  at  panoorin.  Nguni't  sa  pa- 
sulatan  ng  mga  pamahayagan  naroroon  ang  lalong  galawan  at 
ang  kagipitan  ay  umaabot  sa  lalong  malaki;  si  Ben-Zayb,  na 
sinasabing  siyang  manunuligsa  at  naghulog  sa  wikang  kastila 
ng  kasaysayan  ng  palalabasin  ay  nangangatal  na  wari'y  babaing 
nasuplong  sa  pangkukulam:  nakikita  niyang  ang  kaniyang  mga 
kalaban  ay  nagpupunyaging  makahuli  ng  kaniyang  mga  ka- 
malian  at  ipinamumukha  sa  kaniya  ang  di  pagkabatid  na 
mabuti  ng  pranses.  Nang  panahon  ng  Opera  Italiana  ay  ka- 
kaunti  nang  mapasubo  siya  sa  isang  patayan  dahil  sa  maling 
pagkahulog  sa  wikang  kastila  ng  pangalan  ng  isang  tenor; 
agadagad  naglathal^,  ang  isang  mainggitin  at  ipinalagay  siyang 
walang  namumuwangan,  siya,  ang  una  unang  ulong  nag-iisip  sa 
Pilipinas!  iGaanong  hirap  ang  sinapit  niya  sa  pagsasanggalang! 
nangailangan  siyang  sumuiat  ng  di  lamang  lalabing  pitong  palat- 
halaatsumanggunisalabing  limang  diksionario.  At  dahil  sa  ma- 
buting  pagkakaalaalang  iyon,  ang  kaawaawang  si  Ben-Zayb, 
ay  lumalakad  na  lubhang  maingat  na  ang  inilalakad  ay  kamay, 
hindi  namin  sinabing  paa,  upang  huwag  gayahan  si  P.  Oamorra 
na  may  masamang  ugaling  ipintas  kay  Ben-Zayb  na  paa  ang 
ginagamit  nito  kung  sumusulat. 

— iNakita  mo  na  Kiko? — ang  sabi  ni  Camaroncocido — 
ang  kalahati  ng  taong  iyan  ay  naparito  dahil  sa  sinabi 
ng  mga  prayle  na  huwag  pumarito;  ang  gayo'y  waring  isang 
pahayag;  at  ang  kalahati  pa,  sapagka  t  anild  sa  sarili  ay: 
dipina^babawal  ng  mga  prayle?  kung  gayo'y  katutuhan  ma- 
rahil.  Maniwala  ka  sa  akin,  Kiko,  ang  mga  palatuntunan 
mo  ay  mabubuti  nga  nguni't  lalo  pang  mabuti  ang  pastoral, 
at  idapat  mong  mabatid  na  walang  isa  mang  nakabasa! 

— Kaibigaaaan,  ^inaakala  mo  baga — ang  tanong  ni  Tio 
Kiko  na  hindi  mapalagay — na  dahil  sa  kagagawan  ni  P.  Salvi, 
ay  alisin  na  kaya  ang  tinutungkol  ko? 


—  200  — 


— Marahil,  Kikd,  marahil, — ang  sagot  ng  kaueap  na  tu- 
mingin  sa  langit — ang  salapi'y  untiunti  nang  nawawala" . . .  „ 

Si  Tio  Kiko  ay  bumulong  ng  ilang  salita  at  pangungusap  na 
di  malinawan,  kung  ang  mga  prayle  ay  manghihimasok  sa 
pagbabalita  ng  mga  palabas  dulaan  ay  papasok  naman  siyang 
prayle.  At  matapos  makapagpaalam  sa  kaniyang  kaibigan  ay 
lumayong  uuboubo  at  pinakakalansing  ang  kaniyang  mga 
mamiso. 

Si  Camaroncocido,  na  taglay  ang  dati  niyang  pagwawalang 
bahala,  ay  nagpatuloy  sa  pagyayao't  dito  na  kaladkad  ang 
paa  at  roapungay  ang  paningiu.  Napuna  niya  ang  pagda- 
ting  ng  ilang  mukhdng  hindi  kilala,  na  iba't  iba  ang  pi- 
nanggagalingan  at  nangaghuhudyatan  sa  pamag-itan  ng  kin- 
dat,  at  pag-ubo.  Noon  lamang  niya  nakita  sa  mga  gay6ng 
pagkakataon  ang  mga  taong  iyon,  siya,  na  nakakakilala  sa 
lahat  ng  anyo  ng  mga  naninirahan  sa  siyudad  at  sa  lahat 
ng  pagmumukha.  Mga  lalaking  madidilim  ang  mukha,  mga 
hukot,  mga  di  mapalagay  at  hindi  mawasto  at  masama  ang 
pagkakabalatkayo  ng  suot,  na  wari'y  noon  lamang  nagsuot 
ng  amerieana.  Hindi  nangagsisilagay  sa  unang  hanay  upang 
makapanood  na  mabuti,  nangagkakanlong  sa  dilim,  na  wa- 
ring  ayaw  na  sila'y  makita. 

— iMga  polisiya  sekreta  6  mga  magnanakaw? — ang  tanong 
sa  sarili  ni  Camaroncocido  at  dagling  ikinibit  ang  balikat — 
at  iano  ba  ang  mayroon  sa  akin? 

Ang  parol  ng  isang  sasakyang  dumarating  ay  tumangl£w 
sa  pagdaraan  sa  isang  pulutong  ng  apat  6  lima  ng  mga 
taong  yaon  na  nakikipag-usap  sa  isang  wari'y  kawal  sa  hukbo. 

—  iPolisiya  sekretal,  marahil  ay  isang  bagong  tatag  na  ka- 
wanihan! — ang  bulong  niya. 

At  kumilos  ng  isang  anyong  nagwawalang  bahala.  Ngu- 
ni't  makaraan  yaon  ay  nakita  ang  militar,  matapos  na  ma- 
kipag-alam  sa  dalawa  6  tatlong  puluton  pa,  na  tumango  sa 
isang  sasakyan  at  waring  nakipag-usap  ng  mahigpitan  sa 
isang  nasa  sa  loob.  Si  Camaroncocido  ay  lumakad  ng  ilang 
hakbang  at  kahi't  hindi  namangha  ay  waring  nakilala  niya 
si  Simoun,  samantalang  ang  matalas  niyang  pangdingig  ay 
nakaulinig  ng  ganitong  maikling  usapan: 

— iAng  palatandaan  ay  isang  putok! 

— Opo. 


—  201  — 


— Huwag  kayong  mag-alaala;  ang  General  ay  siyang 
nag-uutos;  nguni't  pag-iingatan  niny6ng  huwag  masagabi. 
Kung  susundin  ninyo  ang  aking  utos  ay  matataas  kayo. 

-Op6. 

— iKnng  gayo'y....   humanda  kayo! 

Ang  boses  ay  tumigil  at  makaraan  ang  ilang  sandali  y 
lumakad  ang  sasakyan.  Kahi't  na  mapagwalang  bahala  si 
Camaroncocido  ay  hindi  rin  nakapigil  sa  pagbulong  na: 

— Mayroong  binabalak  . .  . .   iKaingatan  ang  mga  bulsa! 

At  sa  dahilang  naramdamang  ang  kaniyang  mga  bulsa 
ay  walang  laman,  ay  muling  ikinibit  ang  balikat.  iAno 
ang  raayroon  sa  kaniya  kung  gumuho  man  ang  langit? 

At  nagpatuloy  sa  kaniy^ng  pakikibatyag.  Nang  magdaan 
sa  harap  ng  dalawa  kataong  nag-uusap,  ay  nadingig  sa  isa, 
na  may  sabit  sa  liig  na  mga  kuwintas  at  kalmen,  na  si- 
nasabi  sa  wikang  tagalog,  na: 

— Ang  mga  prayle  ay  malakas  pa  kay  sa  General,  hu- 
wag  kang  mangmang;  ito'y  aalis  at  ang  mga  prayle'y  mai- 
iwan.  Magawa  iamang  nating  mabuti  ay  yayaman  tayo. 
iAng  palatandaan  ay  isang  putok! 

— iAba,  aba! — ang  bulong  ni  Camaroncocido  na  ipini- 
piksf   ang   mga  daliri — doon  ay  ang  General,  at  dito  ay  si 

P.  Salvi....     iKahabag-habag  na  bayan!   Ngunl't  ^ano 

ang  mayroon  sa  akin? 

At  matapos  na  maikibit  ang  balikat  na  sabay  sa  pag- 
lura  at  dalawang  ngiwi  na  sa  ganang  kaniya  ay  siyang 
tanda  ng  lalong  malaking  pagwawalang  bahala,  ay  ipinatu- 
loy  ang  kaniyang  pakikimatyag. 

Samantala  naman  ay  matutuling  dumarating  ang  mga 
sasakyan,  biglang  hihinto  sa  siping  ng  pintuan  at  iiwan  ang 
kanilang  sakay  na  pawang  tao  sa  mataas  na  kalipunan. 
Ang  mga  babai,  kahi't  babahagya  ang  lamig  ng  gabi,  ay 
may  dalang  maiinam  na  ehal,  mga  panolong  sutla  at  mga 
panglaban  sa  ginaw;  ang  mga  lalaki,  ang  mga  naka  jrac  at 
korbatang  puti,  ay  gumagamit  ng  gaban;  ang  iba'y  bitbit  na 
lamang  at  ipinatatanaw  ang  mga  panaping  sutla. 

Sa  pulutong  ng  mga  talogigi,  si  Tadeo,  ang  nagkakasakit 
kung  pumapanaog  ang  guro,  ay  kaakbay  ng  kaniyang  ka- 
babayang  baguhan  na  namalas  nating  nagtiis  ng  inianak  ng  masa- 
mang  pagkakabasa  sa  katotohanang  sinabi  ni  Deseartes.  Ang  ba- 


—  202  — 


guhan  ay  napakatalogigi't  mausisa,  at  sinasamantala  naman  ni 
Tadeo  ang  kaniyang  kamangmangan  at  di  kaalaman  upang  pag- 
salaysayan  ng  lalong  malalaking  kasinungalingan.  Bawa't  kas- 
tilang  bumati  sa  kaniya,  maging  may  mababang  katungkulan  6 
kawanl  sa  mga  tindahan,  ay  sinasabi  sa  kaniyang  kasama  na 
yaon  ay  pinund  sa  isang  kawanihan,  markes,  konde,  at  ibp. ; 
datapwa'y  pag  patuloy  ang  paglakad,  ipsh!  ya6'y  isang  bulagbul, 
isang  oficial  quinto,  isang  taong  walang  gaanong  kabuluhan! 
At  pag  wala  nang  naglalakad,  na  makapagpahanga  sa  bagu- 
han  ay  ang  mga  magag'arang  sasakyan  namang  dumadaan 
ang  hinaharap;  si  Tadeo  ay  bumabati  ng  mainam  na  ayos, 
ikakaway  nang  malugod  ang  kamay,  bibitiw  ng  isdng  iadios! 
na  matiwala, 

— ^Sino  yaon? 

— IBah! — ang  sagot  na  parang  walang  anoman — ang  Go- 
bernador  Civil . .  . .  ang  Segundo  Cabo....  ang  Mahistradong 
si  gay6n....   ang  asawa  ni....   na  mga  kaibigan  ko! 

Ang  baguhan  ay  nahahanga,  nakatangang  siya'y  pinaki- 
kinggan  at  nag-iingat  upang  huwag  mapalagay  sa  kanan  ng 
kausap.  Si  Tadeo  ay  kaibigan  ng  mga  mahistrado  at  mga 
gobernador!! 

At  tinuturan  sa  kaniya  ni  Tadeo  ang  pangalan  ng  lahat 
ng  dumarating,  at,  paghindi  niya  kilala,  ay  gumagawa  ng 
mga  bansag,  mga  kasaysayan  at  nagsasaysay  ng  mga  sari- 
saring  bagay. 

— dNakikita  mo  ba  iyong  taong  mataas,  na  may  patilyang  itim, 
duling  ng  kaunti,  na  itfm  ang  suot,  yaon  ang  mahistrado  A,  kaibi- 
gang  matalik  ng  asawa  ng  koronel  B;  isang  araw  ay  kaunti 
nang  mag-away  ang  dalawang  iyan  kung  hindi  ako  nama- 
gitna....  iadios!  Tingnan  mo,  hayan  at  dumarating  pa  na- 
man  ang  koronel,  mag-away  kaya  ang  dalawa? 

Pinigil  ng  baguhan  ang  paghinga,  nguni't  ang  koronel 
at  ang  mahistrado  ay  malugod  na  nangagkamayan ;  ang  mi" 
litar,  na  isang  matandang  bagongtao,  ay  nagtanong  ng  kung 
an6  ang  lagay  ng  mga  kaanak  ng  kaharap,  at  ibp. 

—  iAh!  isalamat  sa  Dios! — ang  hinga  ni  Tadeo — ako  ang 
may  kapakanan  ng  kanilang  pagkakasundo. 

— Kung  hilingin  kaya  ninyo  sa  kanila  na  tayo'y  ipasok? 
— ang  tanong  na  may  kaunting  pangamba  ng  baguhan. 

—  iE!     iKailan  ma'y  hindi  ako  nangungutang  ng  loob! 


—  203  — 


—  ang  sabing  nagmataas  ni  Tadeo — ako'y  gumagawa  nang  ma- 
buti,  nguni't  hindi  ako  nag-aantay  na  gantihin. 

Kinagat  ng  baguhan  ang  kaniyang  mga  labi,  lalo  pang 
nangunti  at  naglagay  ng  magalang  na  layo  sa  pag-itan  niya't 
ng  kaniyang  kababayan. 

Nagpatuloy  si  Tadeo: 

— Iyan  ang  musikong  si  H....  Iyan,  ang  abogadong  si 
J.  na  bumigkas,  na  wari'y  kaniya,  ng  isang  talumpating 
nakatitik  sa  lahat  ng  aklat,  at  siya'y  pinuri  at  hinangaan 
ng  mga  nakingig....  Iyang  bumababa  sa  isang  hansornkab 
ay  ang  manggagamot  na  si  K,  na  ang  lalo  niyang  pinagsi- 
sikapan  ay  ang  sakit  ng  mga  bata,  kaya't  pinanganlan  siyang 
Herodes....  Iyan  ang  mayamang  si  L,  na  walang  nasasabisabi 
kundi  ang  kaniyang  mga  kayamanan  at  mga  balaid ....  ang 
makatang  si  M,  na  Jagi  nang  tumutukoy  sa  mga  bituin  at 
sa  mga  bagaybagay  ng  dako  pa  roon. .  . .  Hayan  ang  magandang 
asawa  ni  N,  na  palaging  natatagpMng  wala  ang  asawa  kung 
dinadalaw  ni  Padre  Q....  ang  mangangalakal  na  hudiong 
si  P,  na  isang  libong  piso  ang  dala  nang  pumarito  at 
ngayo'y  mayroon  nang  mga  angawangaw . .  . .  Iyong  may 
mahabang  balbas  ay  ang  manggagamot  na  si  R,  na  yuma- 
mang  hindi  dahil  sa  pagpapagaling  kundi  sa  paggawa  ng 
maysakit ... 

— (iGumagawa  ng  maysakit? 

— Oo,  sa  pagsisiyasat  sa  mga  nasusundalo . .  . .  ihuwag 
kayong  kumilos!  Iyang  kagalanggalang  na  ginoo  na  maayos 
ang  pagkakabihis,  ay  hindi  mediko,  nguni't  isang  mangga- 
gamot  sui  generis;  taglay  niyang  buongbuo  ang  similia  simili- 
bus....  Ang  kapitan  sa  kawal  na  kabaynhan  na  kaniyang 
kasama  ay  siya  niyang  pinakagigiliw  sa  mga  nag- 
aaral  sa  kaniya....  Iyang  may  suot  na  putian  at  ang  sam- 
balilo'y  nakakiling,  ay  ang  kawaning  si  S,  na  ang  batayan 
ay  ang  kailan  ma'y  huwag  magpakita  ng  ugaling  magalang 
at  muhingmuhi  ka  pag  nakakita  ng  isang  sombrero  na  naka- 
patong  sa  ulo  ng  iba;  sinasabing  ginagawa  niya  ang  gayon 
upang  huwag  mabili  ang  mga  sombrerong  aleman . .  . .  Iyang 
dumarating  na  kasama  ang  kaniyang  anak  ay  ang  mayamang 
mangangalakal  na  si  C,  na  kumikita  ng  mahigit  sa 
isang  daang  libo....  nguni't  ^ano  ang  wiwikain  mo  kung 
sabihin  ko  sa  iyo  na  may  utang  pa  sa  aking  apat  na  piso, 


—  204  — 


limangsikapat  at  labmgdalawang  kualta?  Nguni't  sino  ba  na- 
man  ang  sisingil  sa  isang  mayamang  gaya  niyan? 

— ^May  utang  sa  iny6  ang  ginoong  iyan? 

—  iMangyari!  isang  araw  ay  iniligtas  ko  siya  sa  isang 
kagipitan;  isang  biyernes,  ika  pito't  kalahati  ng  umaga;  na- 
aalala  ko  pa:  hindi  pa  ako  nakapag-aagahan  noon . .  . .  Ang 
babaing  iyan  ha  sinusundan  ng  isang  matandang  babai  rin 
ay    si  Pepay    na   mananayaw. . . .     ngayo'y   hindi    na  nag- 

sasayaw  sapul  ng....   ipinagbawal  sa   kaniya   ng  isang 

ginoong  napakakatoliko  at  matalik  kong  kaibigan   Na- 

riyan  ang  bulugang  si  Z;  matitiyak  na  sumusun6d  kay  Pepay 
upang  ito'y  pasayawing  muli.  Isang  mabuting  tao  na  matalik 
kong  kaibigan,  wala  kundi  isang  kapintasan :  siya'y  mistisong 
insik  at  nagpapanggap  na  taga  Espana.  iSst!  Tingnan  mo  si 
Ben-Zayb,  iyang  mukhang  prayle,  na  may  dalang  lapis  sa 
kamay  at  isang  balumbong  papel,  iyan  ang  dakilang  manu- 
nulat  na  si  Ben-Zayb,  matalik  kong  kaibigan;  may  isang 
katalinuhan !  . .  . . 

— Mawalang  galang  sa  inyo  iat  iyang  munting  tao  na 
may  mga  patillang  puti?  . .  . . 

— Iyan  ang  naghalal  sa  kaniy^ng  tatlong  anak  na  ba- 
bai,  iyang  tatl6hg  maliliit,  na  mga  avxiliar  de  Fomento  upang 

makasingil  ng  sahod  sa  talaan    ng   Pamahalaan   Iya'y 

isang  ginoong  matalas  ang  pag-iisip,  nguni't  napakatalast 
gagawa  ng  isang  kaululan  at  ibibintang . .  . .  sa  ib£;  bibili 
ng  isang  baro  at  ang  nagbabayad  ay  ang  kabangbayan. 
Matalas,  matalas  na  matalas,  nguni't  ndpakatalas! . .  . . 

Si  Tadeo  ay  napahinto. 

— lAt  iyang  ginoong  may  astang  mabangis  at  ang  la- 
ha\  ng  tao'y  tiningnan  ng  paalipusta? — ang  tanong  ng  ba- 
guhan  na  itinuro  ang  isang  taong  iginagalaw  na  mapalalo 
ang  ulo. 

Nguni't  si  Tadeo  ay  hindi  sumagot,  inihaba  ang  liig 
upang  tanawin  si  Paulita  G6mez  na  dumarating  na  kasama 
ang  isang  kaibigan,  si  aling  Victorina  at  si  Juanito  Pelaez. 
Binigyan  sila  nito  ng  isang  paleo  at  lalo  pa  manding  kuba 
kay  sa  karaniwan. 

Dating  at  dating  ang  mga  sasakyan,  dumarating  ang 
mga  artista  na  sa  ibang  pintuan  ang  pasok  at  sinusundan 
ng  mga  kaibigan  at  mga  ligaw. 


—  205  — 


Nang  si  Paulita'y  makapasok  na  ay  nagpatuloy  si  Tadeo: 
— Iyan  ang  mga  pamangking  babai  ng  mayamang  si 
kapitang  D,  iy£ng  nangakasakay  sa  lando',  inakikita  mong 
napakaganda't  napakainam  ng  pangangatawan?  Sa  loob  ng 
ilang  taon  marahil  ay  pawang  patay  na  6  baliw. .  . .  ayaw  si 
kapitang  D,  na  sila'y  mangag-asawa,  at  nahahalata  na  sa 
mga  pamangkin  ang  pagkakahawa  sa  kabaliwan  ng  amain . .  . . 
Iyan  ang  binibining  E,  ang  magmamana  ng  isang  malaki'ng 
kayamanan,  na  pinag-aagawan  ng  mundo  at  ng  mga  kombento... 
IHuwag  kang  umimik!  iiyan  ay  nakikilala  ko!  isi  Padre 
Irene!  nakabalat-kayo,  may  miyas  na  huwad  lamang!  INakikilala 
ko  dahil  sa  kaniyang  ilong!  i  At  siya  pa  namang  labang- 
laban! .... 

Gulilat  na  tiningnan  ng  baguhan  at  nakitang  nakanlong 
ang  isang  lebita  na  mabuti  ang  tabas  sa  isang  pulutong  ng 
mga  babai. 

—  iAng  tatlong  Parka! — ang  patuloy  ni  Tadeo  ng  ma- 
kitang  dumarating  ang  tatlong  dalagang  mga  yayat,  mabuto, 
nangangalumata,  maluluwang  ang  bibig  at  masagwa  ang  bihis, 
— ang  mga  pangalan  niyan.... 

— dAtropos? — ang  mahinang  sabi  ng  baguhan  na  ibig 
magpakitang  siya'y  may  kaunting  kaalaman,  kahi't  sa  mito- 
lohiya  man  lamang. 

-  Hindi,  tao  ka,  ang  mga  pangalan  niyan  ay  mga  bi- 
nibini  ni  Baleon,  mga  mapamintas,  mga  matatandang  dalaga, 
mamumula....  Ang  lahat  ay  kinamumuhian,  ang  mga  lalaki, 
ang  mga  babai.  ang  mga  bata....  Nguni't  tingnan  mo't  sa 
piling  ng  kasamaan,  ay  inilalagay  ng  Dios  ang  lunas,  kung 
minsan  nga  lamang  ay  nahuhuli.  Sa  likod  ng  mga  Parea, 
na  panakot  sa  bayan,  ay  dumarating  ang  tatlong  iyan,  na 
ipinagmamalaki  ng  kanilang  mga  kaibigang  kinabibilangan  ko. 
Iyang  binatang  payat  na  malalaki  ang  mata,  hukod  ng  kaunti 
na  ang  kilos  ay  madalas  dahil  sa  hindi  umabot  ng  billete, 
iyan  ay  ang  kimikong  si  S,  sumulat  ng  maraming  pagsusuri 
at  mga  gawaing  ukol  sa  karunungan  na  ang  ilan  ay  nagtamo  ng 
ganting  pala  at  nabantog  na  lahat;  ang  sabi  ng  mga  kas- 
tila  sa  kaniya'y  maaasahan,  maaasahan . .  . .  Ang  umaawat  sa 
kaniya  na  ang  tawa'y  gaya  ni  Voltaire  ay  ang  makatang  si 
T.  batang  matalino,  matalik  kong  kaibigan,  at  dahil  nga  sa 
kaniyang   katalinuhan   ay  itinapon  ang  panitik,    Ang  isa  na 


—  206  — 


nagpapalag&y  na  sila'y  makipasok  sa  mga  artista  sa  isang 
pintuan  ay  ang  binatang  manggagamot  na  si  M,  na  nakagawa 
na  ng  maraming  mabubuting  paggamot;  siya  man  ay  sinabi 
ring  maaasahan . .  . .  hindi  lubhang  kuba  na  gaya  ni  Pelaez, 
nguni't  higit  dito  sa  katalasan  at  lalo  pang  palabiro.  Ina- 
akala  kong  sampung  si  kamatayan  ay  hinihilo  at  pinagsi- 
sinungalingan . 

— iAt  iyang  ginoong  kayumanggi  na  ang  miyas  ay  wari'y 
tutsang? 

—  iA!  iyan  ang  mangangalakal  na  si  F,  na  ang  lahat  ng 
bagay  ay  pinagdadayaan,  sampu  ng  kaniyang/e  de  bautismo:  pi- 
nagpipilitan  niyang  maging  mistisong  kastila  sa  lahat  ng  paraan 
at  iniuubos  ang  boong  kaya  upang  malimot  ang  sarili  niyang 
wika. 

—  Datapwa'y  napakapuputi  ang  kaniyang  mga  anak  na 
babai .... 

—  IOo,  at  iyan  nga  ang  sanhi  kung  bakit  matads  ang 
halaga  ng  bigas,  gaydng  wala  namang  kinakain  iyan  kundi 
tinapay. 

Hindi  malinawan  ng  baguhan  ang  pagkakalahok  ng  halaga 
ng  bigas  sa  kaputian  ng  mga  dalagang  iyon. 

— Nariyan  ang  lumiligaw,  iy^ng  binatang  payat,  kayu- 
manggi,  ang  lakad  ay  mahinay  na  sumusunod  sa  kanila  at 
bumating  anyong  mapag-ampon  sa  tatlong  magkakaibigang 
nangagtatawa  sa  kaniya....  iya'y  isang  nagbabata  nang  dahil 
sa  kaniyang  mga  akala,  sa  kaniyang  panununton  sa  nasabi. 

Ang  baguhan  ay  nagtaglay  ng  paghanga,  at  paggalang  sa 
binata. 

— May  kilos  hangal,  at  hangal  ngang  sadya, — ang  pa- 
tuloy  ni  Tadee — tubo  iyan  sa  S.  Pedro  Makati  at  di  guma- 
gamit  ng  maraming  bagay :  kailan  ma'y  hindi  naliligo  ni 
hindi  tumitikim  ng  baboy,  sapagka't  sang-ayon  sa  sabi  niya'y 
hindi  kumakain  noon  ang  mga  kastila  at  dahil  din  sa  kat- 
wirang  iyon  ay  hindi  kumakain  ng  kanin,  patis  ni  bagoong, 
kahi't  na  siya  mamatay  ng  gutom  at  magtulo  ang  kaniyang 
laway....  Lahat  'ng  galing  sa  Europa,  bulok  6  naiimbak, 
ay  masarap  na  masarap  sa  kaniya,  at  may  isang  buwan  pa 
lamang  na  iniligtas  siya  ni  Basilio  sa  isang  pamamaga  ng 
sikmura:  kumain  ng  isang  pasopasoang  kelwa  upang  ipaki- 
lalang  siya*y  europeo! 


—  207  — 


Nang  mga  sandaling  iyon  ay  nagsimula  ang  orkesta  sa 
pagtugtog  ng  isang  balse. 

— ^Nakikita  mo  ang  ginoong  iyan?  iiyang  payagot  na 
bibiling-biling  ang  ulo  at  naghahanap  na  siya'y  batiin? 
Iyan  ang  bantog  na  Gobernador  sa  Pangasinan,  isang  taong 
hindi  makakain  kapag  may  isang  indio  na  hindi  nagpugay 
sa  kaniya....  Kaunti  nang  mamatay  kung  di  nalagda  ang 
bando  ng  pagpupugay  na  siyang  sanhi  ng  kaniyang  kaban- 
tugan.  iKaawa-awang  tao!  may  tatlong  araw  pa  lamang  na 
kagagaling  niya  sa  lalawigan  at  igaano  na  ang  ipinangaya- 
yat!  io!  inariyan  ang  dakilang  tao,  ang  di  matingkala,  ibu- 
kas  mo  ang  iyong  mga  mata! 

— iSino?    ^lyang  nakakundt  ang  kilay? 

— Oo,  iyan  ang  si  D.  Gustodio,  ang  labusaw  na  si  Don 
Oustodio,  nakakunot  ang  kilay  sapagka't  may  iniisip  na  ma- 
kabuluhang  panukala....  iKung  maisasagawa  lamang  ang 
laman  ng  kaniyang  utak  ay  iba  sana  ang  lakad!  iAh!  ina- 
ririto't  dumarating  si  Makaraig,   ang  iyong  kasambahay! 

Tunay  nga,  dum^rating  si  Makaraig  na  kasama  si  Pee- 
son,  si  Sandoval  at  si  Isagani. 

Nang  makita  sila  ni  Tadeo  ay  sumalubong  at  binati  sila. 

— ^Hindi  ba  kayo  paparito? — ang  tanong  ni  Makaraig. 

— Wala  na  kaming  inabot  na  billete.... 

— Mabuting  pagkakataon,  mayroon  kaming  isang  palko 
— ani  Makaraig — si  Basilio  ay  hindi  makapaparito . .  . .  sumama 
na  kayo  sa  amin. 

Hindi  na  naantay  ni  Tadeo  na  ulitin  ang  anyaya.  Ang 
baguhan,  sa  pangingilag  na  makagambala,  dala  ng  katakutang 
taglay  ng  sino  mang  provincianot  ay  nagdahilan  at  hindi 
nagawang  siya'y  mapapasok. 

XXII 

ANG  PALABAS 

Ang  anyo  ng  dulaan  ay  masimbuyo;  punongpuno,  at 
sa  entrada  general,  sa  mga  daanan  ay  maraming  tao  ang 
nakikitang  nakatayo,  nagkakahirap  sa  pagtataas  ng  ulo  6 
makasilip  man  lamang  sa  pagitan  ng  isang  liig  at  isang 
tainga.    Ang    mga    palkong    walang    takip,    na  ang  kara- 


—  208  — 


mihan  ay  puno  ng  mga  babai,  ay  nag-aanyong  pangnan 
ng  bulaklak,  na  ang  mga  talulot  ay  pinagagalaw  ng  mahi- 
nang  simuy  (ang  tinutukoy  namin  ay  ang  mga  pamaypay) 
at  doo'y  naghuhumbahan  ang  libo-libong  hayophayupan.  Sa 
dahilang  may  mga  bulaklak  na  masasarap  6  matitindi  ang 
-amoy,  mga  bulaklak  na  pumdpatay  at  mga  bulaklak  na 
nakaaaliw,  sa  mga  "pangnan  ng  ating  dulaan  ay  nasasamyd 
rin  ang  mga  gayong  amoy,  nakadidingig  ng  mga  salitaan, 
usapan,  mga  salitang  sumisigid  at  ngumangatngat.  May 
tatlo  6  apat  na  palko  lamang  ang  walang  laman  kahi't 
napakagabi  na;  ikawalo't  kalahati  ang  takdang  pagsisimula 
ng  palabas,  nguni't  kulang  na  lamang  ng  labfnglimang  mi- 
nuto  sa  ika  siyam  ay  hindi  pa  itinataas  ang  tabing  sapag- 
ka't  ang  Capitan  General  ay  hindi  pa  dumarati'ng.  Ang 
mga  nasa  entrada  general,  infp  na't  siki  sa  kanilang  mga 
uupan,  ay  nanggugulo  na't  nag-iingay  sa  kapapadyak  at 
kapapalo  ng  mga  tungkod  sa  tuntungan. 

— IBum,  bum  bum!  ibuksan  na  ang  tabing!  Ibum,  bum, 
hum! 

Ang  mga  artillero  ay  siyang  lalong  maiingay.  Ang  mga 
kaagaw  ni  Marte,  gaya  ng  tawag  sa  kanila  ni  Ben-Zayb, 
ay  hindi  nasisiyahan  sa  tugtuging  ito;  sapagka't  inaakala 
marahil  na  sila'y  nasa  sa  isang  "ylaza  de  toros"  ay  binabati 
ang  mga  babaing  magdaan  sa  kanilang  harap  ng  mga  sa- 
litang  dahil  sa  pabaligtad  na  bangglt  ay  tinatawag  na 
bulaklak,  sa  Madnd,  gayong  kung  minsan  ay  nangahahawig 
sa  umaalingasaw  na  yamutmot.  Hindi  pinapansin  ang  mga 
pagalit  na  tingm  ng  mga  asawa  at  ipinahahayag  nang  malakas 
^tng  mga  damdamin  at  raga  pagnanasang  pinabubukal  sa 
kanilang  kalooban  ng  gayong  karaming  kagandahan  

Sa  mga  butaka,  na  waring  kinatatakutang  babaan  ng 
mga  babai,  sapagka't  wala  roon  ni  isa  man  sa  kanila, 
ay  isang  alingawngaw  naug  bulongbulungan  ang  naghahari, 
tawanang  pinipigil,  sa  gitna  nang  ulap  na  aso . .  . .  Pinagtata- 
lunan  ang  kabutihan  ng  mga  artista,  pinag-uusapan  ang  mga 
kaguluhan,  na  ang  General  ay  nakipagkagalit  sa  mga  prayle, 
na  kung  ang  pagparoon  ng  General  sa  palabas  na  iyon  ay 
isang  paghamon  d  isang  pagnanasa  lamang  na  makakita;  hindi 
ang  mga  bagay  na  ito  ang  iniisip  ng  iba  kungdi  ang  akitin 
ang  paningin  ng   mga   babai  sa    tulong  ng  pag-upong  ma- 


—  209  — 


bikas,  na  wari'y  mga  estatua,  at  pinagagalaw  ang  mga  suot 
na  singsmg,  lalonglald  na  kung  inaakalang  sila'y  tinutudlaan 
ng  walang  humpay  na  katitingin  ng  isang  largabista;  ang 
iba'y  bumabati  sa  gayong  babai  6  binibini  na  iniyuyuko  ng 
kaunti  ang  ulo,  samantalang  ibinubulong  sa  kalapit  na: 

—  iKakutyakutya!  inakaiinis! 

Ang  babai'y  sasagot  sa  pamagitan  ng  laldng  masardp  ni- 
yang  ngiti  at  isang  kalugodlugod  na  galaw  ng  ulo,  at  bu- 
mubulong  sa  kaibigang  nakikisang-ayon,  sa  pagitan  ng  dala- 
wang  galaw  na  banayad  ng  pamaypay,  na: 

—  iNapakamahangin!    Ulol  na  sa  pag-ibig. 
Samantala  nama'y  dumadalas  ang  kapapald:    ibum,  bum, 

bum!  itok-tok-tok!  wala  nang  natitirang  walang  laman  kungdi 
dadalawang  palko  at  ang  sa  General  na  natatangi  dahil  sa 
mga  tabing  na  tersiopelong  pula.  Ang  orkesta  ay  tumugtog 
ng  isa  pang  balse,  ang  taong  naroroon  ay  tumututol;  ma- 
buti  na  lamang  at  dumating  ang  isang  maawaing  magiting 
na  nakalibang  sa  madla't  nakapagligtas  sa  may  ari  ng  pa- 
labas;  isang  ginoong  umupo  sa  isang  butaka  at  ayaw  tu- 
mindig  ng  dumating  ang  may-ari  ng  luklnkan,  na  dili  iba't 
ang  mapagbulaybulay  na  si  D.  Primitivo.  Nang  makita  ni 
D.  Primitivo  na  hindi  makahinuhod  sa  taong  iy6n  ang  ka- 
niyang  pangangatwiran  ay  tinawag  ang  taga-ayos. — iAyokong 
tumindig!  ang  tugon  ng  magitfng  na  lalaki  na  himhitit  na 
payapang  payapa  ang  kaniyang  sigarilyo.  Ang  taga-ayos  ay 
lumapit  sa  namamahala. — iAyokong  tumindig!  ang  ulit  at 
nagpakabuti  sa  pag-upo.  Ang  namamahala'y  umalis  saman- 
talang  ang  mga  artillero  sa  entrada  ay  sabaysabay  na  uma- 
awit  ng: 

—  iSa  hindi!     iSa  oo!     iSa  hindi!    iSa  oo! 

Ang  taong  iyon,  na  napuna  nang  lahat,  ay  nag-akalang  ang 
pag-urong  ay  ikabababa  niya,  kaya't  nangunyapit  sa  butaka  sa- 
mantalang  inuulit  ang  kasagutan  sa  dalawang  veterana  na  tina- 
wag  ng  namamahala.  Alang-alang  sa  tinataglay,  na  katung- 
kulan  ng  naglalaban  ay  tinawag  ng  mga  bantay  ang  kabo, 
samantalang  ang  lahat  ng  taong  naroroon  ay  bumigay  ng 
matinding  pagakpakan  at  pinupuri  ang  katigasan  ng  ginoong 
iyon  na  patuloy  rin  sa  pagkakaupo  na  wari'y  isang  senador 
romano. 

Nadingig  ang  pasuwitan  at  galit  na  lumingon  ang  ginoong 
14 


—  210  — 


may  matigas  na  kalooban  sapagka't  inakalang  siya  ang  sinu- 
sutsutan :  nadingig  ang  takbuhan  ng  mga  kabayo,  naramda- 
man  ang  kilusan;  ang  sino  man  ay  mag-aakalang  su- 
mabog  ang  isang  himagsikan  6  kun  di  man  ay  isang  pag- 
kakagulo;  hindi,  inihinto  ng  orkesta  ang  balse  at  tinug- 
tog  ang  mareha  real;  ang  marangal  na  Oapitan  General 
at  Gobernador  nang  sangkapuluan  ang  dumarating:  hinanap 
siya  ng  lahat  nang  mata,  sinundan  siya  ng  tingin,  nawala 
at  sa  kahuh'hulihan  ay  natanaw  sa  kaniyang  palko,  at,  ma- 
tapos  na  makatingm  sa  lahat  ng  pook  at  magawang  mapa- 
lad  ang  ilan  sa  •  pamag-itan  ng  isang  makapangyarihang  bati, 
ay  umupo  na  waring  isang  tao  sa  ibabaw  ng  isang  sillon  na 
nag-aantay  sa  kaniya.  Saka  pa  lamang  huminto  ang  mga 
artillero  at  tinugtog  ng  orkesta  ang  pasimula. 

Ang  ating  mga  nag-aaral  ay  nasa  isang  palkong 
katapat  ng  kinalalagyan  ng  mananayaw  na  si  Pepay.  Ang 
palkong  ito'y  handog  ni  Makaraig  na  nakipag-alatn  na  sa 
babai  upang  mapalambot  si  D.  Oustodio,  Nang  hapong 
iyon  ay  sumulat  si  Pepay  sa  bantog  na  mamamalagay, 
na  nag-aantay  ng  kasagutan  at  tinipandng  magtagpo  sila  sa 
dulaan.  Dahil  dito,  kahi't  na  pinakalabanlabanan  ni  D.  Oustodio 
ang  operetang  pranses,  ay  naparoon  din  sa  dulaan,  bagay  na 
naging  sanhi  ng  mga  pasaring  na  pinatatama  sa  kaniya  ni 
D.  Manuel,  ang  kaniyang  malaon  nang  kalaban  sa  mga  pulong 
ng  Ayuntamiento. 

—  iNaparito  ako  upang  hatulan  ang  opereta! — ang  tugon 
na  wari'y  isang  Cat6n  na  nasisiyahan  sa  sariling  budhi. 

Si  Makaraig  nga  ay  nakikipaghudyatan  sa  tingin  kay 
Pepay  na  ang  ibig  sabihin  nit6'y  mayroong  ipababatid;  at  sa 
dahilang  masaya  ang  mukba  ng  mananayaw,  ay  sinasapantaha 
na  ng  lahat  na  ang  tagumpay  ay  napagtibay  na.  Si  Sandoval, 
na  kararating  pa  lamang  na  galing  sa  pagdalaw  sa  ibang 
palko,  ay  nagpatibay  na  ang  kapasiyahan  ay  naging  sang-ayon, 
at  ng  hapon  ding  yaon  sinuri  ng  kataastaasang  lupon  at 
sinang-ayunan.  Pawa  ngang  kagalakang  lahat;  sampu  ni 
Peeson  ay  nakalimot  sa  kaniyang  pagka  di  mapaniwalain  sa 
mabubuting  balita  dahil  sa  namamalas  na  si  Pepay  ay  na- 
kangiting  ipinakikita  ang  isang  sulat;  si  Sandoval  at  si  Ma- 
karaig  ay  kapuwa  nagdudulutan  ng  maligayang  bati,  si  Isa- 
gani  lamang  ahg  Tnatitirang  malamig  at  bahagya  nang  mangiti. 


—  211  — 


iAno  ang  nangyari  sa  binata? 

Nang  pumasok  si  Isagani  sa  dulaan  ay  nakita  si  Paulita 
sa  isang  palko  at  kinakausap  ni  Juanito  Felaez.  Siya'y  na- 
mutla't  sinapantahang  siya'y  nagkamali.  Nguni't  hindi,  sadyang 
ang  binibini  ang  naroroon  na  bumabati  sa  kaniya  ng  isang 
masarap  na  ngiti  samantalang  ang  magagandang  mata?y 
waring  humihinging  tawad  at  nangangakong  irasaysay  ang  sanhi 
noon.  Sadya  ngang  silang  dalawa'y  nagkasundo  na  si  Isagani 
muna  ang  papasok  upang  tingnan  kung  sa  palabas  ay  walang 
anomang  hindi  nararapat  mapanood  ng  isang  binibini,  at 
saka  ngayon  ay  natagpuan  doon  na  kasama  pa  naman  ng 
kaniyang  kaagaw.  Ang  dumanas  sa  kaluluwa  ni  Isagani'y  hindi 
maisasaysay:  galit,  panibugho,  pagkaduhagi,  pagdaramdam,  ang 
bumayo  sa  kalooban  ng  binata:  may  sandaling  ninasa  na  ang 
dulaan  ay  gumuho;  tinangkang  humalakhak  ng  malakas,  alimu- 
rahin  ang  kaniyang  iniibig,  hamunin  ang  kaniyang  kaagaw, 
gumawa  ng  gulo,  nguni't  ang  nayari  sa  kaniyang  loob  ay 
ang  umupong  dahandahan  na  lamang  at  huwag  tingnan  ni 
minsan  ang  binibini.  Nadidingi'g  ang  mga  munakala  nina 
Makaraig  at  Sandoval,  nguni't  waiing  sa  kaniya'y  malalayong 
alingawngaw  ang  gayon:  ang  mga  himig  ng  balse  ay  waring 
malulungkot  at  nakahahambal  sa  ganang  kaniya;  ang  mga 
naroroon  ay  pawang  hunghang  at  baliw,  at  makailang  ki- 
nailangan  niya  ang  magpigil  upang  maimpit  ang  pagluha. 
Bahagya  na  niydng  napuna  ang  nangyari  sa  ginoong  ayaw 
tumindi'g  sa  butaka  at  ang  pagdating  ng  Oapitan  General; 
ang  tinatanaw  niya  ay  ang  tabing  ng  pagldlabasan  na  may 
pintang  anyong  daanan,  sa  pag-itan  ng  malalaking  tabing 
na  mapupula,  na  tanaw  sa  isang  halamanang  sa  gi'tna'y 
may  daluyan  ng  tubig.  iGaano  kalungkot,  sa  wari  niya,  ang 
daanang  yaon  at  gaano  kalamlam  nang  anyo  nang  tana- 
win!  Libo-libong  pagbubulay  na  walang  Hnaw  ang  sumi'sipot 
sa  kaniyang  alaala,  na  wari'y  malalayong  ulinigm'g  ng  tug- 
tugang  n^didingig  sa  kinagabihan,  wari'y  himig  ng  isang  awit 
ng  panahon  ng  kabataan  niya,  alingawngaw  ng  ulilang  kagubatan 
at  mapapanglaw  na  batisan,  mga  gabing  may  buwan  sa  tabi  ng 
dagat  na  nalalatag  ng  boong  kalaparan  sa  harap  ng  kaniyang  pa- 
ningin....  At  ang  umiibig  na  binatang  nag-aakalang  napaka- 
sawing  palad  siya  ay  tumingatingala  sa  bubungan  upang  ang 
mga  patak  ng  luha'y  huwag  makapulas  sa  kaniyang  mga  mata. 


,  —  212  — 

Isang  matinding  pagakpakan  ang  nakapukaw  sa  kaniyang 
pag-lisip. 

Kabubukas  pa  lamang  ng  tabing  at  naharap  sa  kaniyang 
mga  mata  ang  masayang  pulut6ng  ng  mga  taong  bukid  sa 
Corneville  na  nangakasuot  ng  gorrang  bulak  at  mabibigat  na 
bakyang  kahoy  ang  nasa  paa.  Ang  mga  babai,  mga  anim 
6  pitong  dalaga,  na  may  pahid  na  pula  sa  mga  pisngi't 
labi,  may  malalaking  guhit  na  itim  sa  paligid  ng  mata  upang 
lalong  pakinangin  ito,  ay  ipinamamalas  ang  kanilang  mapupu- 
ting  bisig,  mga  daliring  puno  ng  brillante  at  mga  hitang  ma- 
bibilog  na  wari'y  nilalik.  At  samantalang  inaawit  ang  mga 
salitang  normando  na  allez,  marchez!  allez,  marchez!  ay  nanga- 
kangiti  ng  tiyakan  sa  mga  nasa  butakang  umiirog  sa  kanila, 
kaya't  matapos  na  makatingin  si  D.  Oustodio  sa  palko  ni 
Pepay,  na  wari'y  ibig  matunayang  hindi  ito  gumagawa  ng 
gayon  din  sa  ibang  nangingibig,  ay  itinala  sa  kaniyang  ka- 
lupi  ang  kahalayang  iyon,  at  upang  lalo  pang  matunayan  ay 
iniyuko  pa  ng  kaunti  ang  ulo  upang  makita  kung  ang  ipi- 
natatanaw  ng  mga  artistang  babai  ay  umaabot  hanggang 
tuhod. 

— 10,  ang  mga  pransesang  ito! — ang  kaniyang  bulong, 
samantalang  ang  pag-iisip  ay  nagbubuko  ng  mga  pagpaparisparis 
at  panukala  sa  isang  dakong  mataastaas  pa  ng  kaunti. 

Qnoi  vHd  tons  les  eaneans  d'la  s^maine! . .  . .  ang  awit  ni 
Gertrude,  isang  magandang  dalaga  na  sumusulyap  ng  maka- 
hulugang  sulyap  sa  Oapitan  General. 

—  [Magkakaroon  tayo  ng  cancan\ — ang  bulalas  ni  Tadeo, 
ang  nakakuha  ng  unang  ganting  pala  sa  pranses  sa  kani- 
yang  klase,  at  nakaulinig  ng  tinurang  salita. — Mangagsasayaw 
ng  eanean,  Makaraig. 

At  masayang  pinagkumos  ang  kaniyang  mga  kamay. 

Sapol  ng  buksan  ang  tabing  ay  hindi  inaalumana  ni 
Tadeo  ang  tugtugin;  wala  siyang  hinahanap  kundi  ang  ka- 
halayan,  ang  bagay  na  malaswa,  ang  salaulang  anyo  at 
kagayakan,  at  sa  tulong  ng  kaunting  pranses  na  kaniyang 
nalalaman  ay  tinatalasan  ang  pangdinglg  upang  huwag  ma- 
palampas  ang  mga  salitang  malalansa  na  ipinamalita  ng 
mga  mahihigpit  na  taga  ayos  ng  bayan. 

Si  Sandoval,  na  nagsasabing  mabuti  siya  sa  pranses,  ay 
naging  wari  tagasalin  ng  kaniyang  mga  kaibigan.    Gaya  rin 


—  213  — 


ng  nalalaman  ni  Tadeo  ang  kaniyang  ab6t,  nguni't  malaki 
ang  naitutulong  sa  kaniya  ng  mga  salaysay  ng  katuturan 
na  inilathala  ng  mga  pahayagan,  at  ang  iba  pa'y  natatak- 
pan  na  ng  sarili  niyang  bulaybulay. 

— Oo — aniya — mangagsasay&w  ng  kankan  at  ang  babai 
ang  siyang  mamamahala. 

Si  Makaraig  at  si  Peeson  ay  humanda  na  sa  pakiki- 
matyag  at  nangakangiti  na  hindi  pa  man.  Si  Isagani  y 
sa  ibang  pook  tumingin,  nakukutyang  si  Paulita  ay  naka- 
dalo  sa  gayong  pagtatanghal,  at  iniisip  na  dapat  hamunin 
ng  patayan  sa  kinabukasan  si  Juanito  Pelaez. 

Nguni't  walang  napala,  ang  kaaantay  ng  ating  mga  bi- 
nata.  Dumating  si  Serpolette',  isang  kaigaigayang  dalaga,  na 
taglay  rin  ang  gorrang  bulak,  na  nanghahamon  at  matapang; 

Hein !  qui  parle  de  Serpolette? 
ang  tanong  sa  mga  dalahira,  at  ang  kamay  ay  nasa  bay- 
wang  at  ang  asta'y  matapang.  Isang  ginoo  ang  pumagakpak 
at  pagkatapos  ay  sumun6d  ang  lahat  nang  nasa  butaka. 
Si  Serpolette,  kahi't  hindi  iniiwan  ang  anyo  niyang  maki- 
sig  na  babai,  ay  tumingln  sa  unang  pumagakpak  at  ginantl 
ito  ng  isang  ngiti,  na  nagpakita  ng  maliliit  niyang  ngipin 
na  wari'y  isang  eollar  na  perlas  na  nakasilid  sa  isang  lalag- 
yang  tersiopelong  pula.  Sinundan  ni  Tadeo  ang  tingin  at 
nakita  ang  isang  ginoo,  na  may  balatkayong  miyas  at  may 
isang  napakahabang  ilong. 

—  i  Voto  al  ehdpiro! — aniya — isi  Irenillo! 

—  Oo — ang  sagot  ni  Sandoval — nakita  ko  sa  loob,  na  ka- 
usap  ng  mga  artistang  babai. 

Siya  nga,  si  P-  Irene,  na  isang  mawilihing  lubha  sa 
musika  at  nakatataho  nang  pranses,  ay  pinaparoon  ni 
P.  Salvi  sa  dulaan  na  wari'y  isang  polisiya  sekreta; 
gayon  ang  kaniy^ng  sabi  sa  mga  taong  sa  kaniya'y  ma- 
kakilala.  At  gaya  ng  mabubuting  manunuri  na  hindi  na- 
sisiyahang  tingnan  muld  sa  malayo  ang  mga  bagaybagay, 
ay  tinangka  niyang  siyasatin  sa  malapit  ang  mga  artista; 
nakihalo  sa  pulutong  ng  mga  mangliligaw  at  makikisig,  pu- 
masok  sa  bihisan  na  pinagdadausan  ng  mga  satsatan  at  ang 
wikang  pranses  na  ginagamit  ay  papilipit,  wikang  tindang 
pranses,  salitang  malinaw  na  malinaw  sa  babaing  nagtitinda 
kailan  ma't  ang  mamimili  ay  laan  sa  pagbabayad  ng  mabuti. 


—  214  — 


Si  Serpolette  ay  nalilibid  ng  dalawang  makiyas  na  opi- 
sial,  ng  isang  mangdaragat  at  ng  isang  abogado,  nang  ma- 
kitang  susuboksubok  at  pumapasok  sa  lahat  ng  pook  at  mga 
puwang  ang  isang  mahabang  ilong  na  waring  sa  tulong  no6n 
ay  sinisiyasat  ang  mga  kababalaghan  ng  palabasan. 

Pinigil  ni  Serpolette  ang  pagsasalita,  ikinun6t  ang  kilay, 
itinaas,  binuksan  ang  bibig,  at  dala  ang  kaliksihan  nang  isang 
parisien  ay  iniwan  ang  mga  humahanga  sa  kaniya  at  tinak- 
bong  wari'y  isang  torpedo  ang  ating  manunuri. 

— Tiens,  tlens,  Toutau!  mon  lapin! — ang  bulalas  na  hi- 
nawakan  sa  bisig  si  P.  Irene  at  masayang  inalog-alog  ito 
samantalang  ipinaiilanlang  sa  hangin  ang  kaniyang  matagin- 
ting  na  tingig. 

—  Chut,  ehut! — ang  sabi  ni  P.  Irene  na  nagpupumilit 
makapagkanlong. 

— Mais,  eamment!  toi  iei,  grosse  bete!  Et  moi  qui 
t'eroyais. .  . . 

— 'Fais  pas  d'tapage,  Lily!  iil  faut  m'respeeter  'suis  iei 
l'Pape! 

Lubhang  naghirap  muna  si  P.  Irene  bago  napahinuhod 
ang  babai.  Ang  masayang  si  Lily  ay  lubhang  enehantee  sa 
pagkakatagpo  sa  Maynila  sa  isang  dating  kaibigan  na  nag- 
papaalaala  sa  kaniya  ng  mga  eoulisses  ng  dulaan  ng  Grande 
Opera.  At  yaon  nga  ang  dahil  kung  kaya't  si  P.  Irene,  sa 
pagtupad  sa  kaniyang  katungkulang  pagiging  kaibigan  at  pag- 
kamanunuri,  ay  nagsimula  ng  isang  pagakpakan  upang  ma- 
palakas  ang  loob  ng  babai:  karapatdapat  naman  si  Serpolette 
sa  gayon. 

Samantala'y  inaantay  ng  ating  mga  binata  ang  kankan; 
si  Peeson  ay  nagkakandidilat,  mayroon  ng  lahat  ng  bagay, 
ang  kankan  lamang  ang  wala.  Nagkaroon  ng  isang  sandali 
na  kung  hindi  dumating  ang  isang  taong  may  katungkulan 
ay  magpapanuntukan  na  sana  ang  mga  babai,  mangagsasa- 
bunutan,  dahil  sa  udyok  ng  mga  taong  nag-aantay,  gaya  ng 
ating  mga  nag-aaral,  na  makakita  ng  higit  pa  kay  sa  isang 
kankan. 

Seit,  seit,  seit,  seit,  seit,  seit, 
Disputez- vous,  battez-vous, 
Seit,  seit,  seit,  seit,  seit,  seit, 
Nous  allons  eompter  les  eoups. 


—  215  — 


Ang  tugtugin  ay  huminto,  nangagsialis  ang  mga  lalaki, 
untiunting  bumalik  ang  mga  babai  at  nagsimula  sila  sa  isang 
pag-uusap  na  walang  nalinawang  anoman  ang  ating  mga  kai- 
bigan.    Ang  pinag-uusapan  ay  pagsira  sa  isang  hindi  kaharap. 

—  !Animo'y  mga  makaw  sa  magpapansit — ang  sabing  ma- 
rahan  ni  Peeson. 

— £At  ang  kankan? — ang  tanong  ni  Makaraig. 
— iPinagtatalunan    ang   pook  na  lalong  bagay  na  pagsa- 
yawan ! — ang   tugong  walang  katawatawa  ni  Sandoval. 

—  iAnimo'y  mga  makaw  sa  magpapansit — ang  ulit  ni 
Peeson  na  masama  ang  loob, 

Isang  babaing  kasama  ang  asawa  ay  pumasok  ng  mga 
sandaling  iyon  at  lumuklok  sa  isa  ng  dalawang  palkong  wa- 
lang  iaman. 

Ang  galaw  ay  wari'y  reina  at  tinitingnan  nang  pawa- 
lang  bahala,  ang  boong  salas  na  waring  ang  ibig  sabihin  ay: 
"Nahuli  pa  ako  kay  sa  inyo,  talaksan  ng  mga  tiwali  at 
malalayo  sa  tunog  ng  kampana,  dumating  akong  huli  pa 
kay  sa  inyo".  Tunay  nga,  may  mga  taong  pumaparoon  sa 
mga  dulaan  na  kagaya  ng  mga  burro  sa  takbuhan:  nana- 
nalo  ang  huling  dumatmg.  Nakakikilala  kaml  ng  mga 
taong  lubhang  matitino  na  aakyat  na  muna  sa  isang  bibi- 
tayan  kay  sa  pumasok  sa  loob  ng  dulaan  bago  simulan  ang 
unang  bahagi.  Nguni't  ang  katuwaan  ng  babai'y  hindi  nag- 
luwat;  nakita  ang  isang  palko  na  wala  pang  laman;  ikinu- 
not  ang  kilay  at  kinagalitan  ang  kaniyang  mahal  na  kabi- 
yak  at  nag-ingay  nang  di  gayon  na  lamang  kaya't  ang  maraming 
naroon  ay  nangayamot. 

—  iSsU  isst! 

—  iAng  mga  hangal!  wari'y  marurunong  ng  pran- 
ses! — anang  babai  na  tumingin  ng  lubos  na  paalipusta  sa 
lahat  ng  dako  at  tumitig  sa  palko  ni  Juanito  na  sa  akala 
niya'y  doon  n£dingfg  na  nagbuhat  ang  isang  walang  pi- 
tagang  sst. 

Sadya  ngang  si  Juanito  ay  may  kasalanan;  sa  simula 
pa'y  kunwaring  nauunawa  niyang  lahat  at  umaastang  ngu- 
mingiti,  tumatawa  at  pumapagakpak  ng  tama,  na  waring 
walang  nakakakawala  sa  kaniya  sa  mga  sinasabi.  Gayong 
hindi  siya  umaalinsunod  sa  kilos  ng  mga  artista  sapagka't 
bahagya  ng  tumanaw  sa  pinaglalabasan.    Sinasadya  ng  ma- 


—  216  — 


pagbiro  ang  pagsasabi  kay  Paulita,  na,  dahil  sa  mayroon 
namang  lalo  pang  magagandd  ay  ayaw  siyang  mapagod  sa 
pagtingin  sa  malayo....  Si  Paulita  ay  namumula,  tinatak- 
pan  ng  pamaypay  ang  mukha  at  palihim  na  tumitingin  sa 
kinalalagyan  ni  Isagani,  na  hindi  tumatawa  ni  pumapa- 
gakpak  at  nanonood  na  hindi  piniipuna  ang  palabas. 

Si  Paulita  ay  nagdamdam  ng  sama,  ng  loob  at  panibugho; 
dnaiibigan  kaya  ni  Isagani  ang  mga  mapanuksong  mga  ar- 
tistang  iyon?  Ang  pag-aakalang  ito'y  nakapagpasama  ng  kani- 
yang  ulo  kaya't  bahagya  nang  nadingig  ang  mga  pagpuring 
ginawa  ni  aling  Victorina  kay  Juanito. 

Gin^ganap  na  mabuti  ni  Juanito  ang  kaniydng  tungku- 
lin;  maminsan  minsan  ay  umiiling,  tanda  ng  di  kasiya- 
hang  loob,  at  sa  gayon  naman  ay  nakadidingig  ng  ubuhan, 
alingawngaw  sa  ilang  pook;  kung  minsan  ay  ngumingiti, 
tumatango  at  makaraan  ang  sandali'y  umuugong  ang  pagak- 
pakan.  Si  aling  Victorina  ay  wilingwili  at  nagka^oon  na  tul6y 
ng  hangad  na  pakasal  sa  binata  sa  araw  na  si  D.  Tibureio 
ay  mamatay.  iSi  Juanito  ay  marunong  ng  pranses  at  si  de 
Espadana  ay  hindi!  iAt  nagsimula  na  sa  pagpapatanaw  ng 
lambing  sa  binata!  Nguni't  hindi  napupuna  ni  Juanito  ang 
pagbabagong  lakad,  dahil  sa  minamatyagan  ang  isang  manga- 
ngalakal  na  katalan  na  nasa  siping  ng  konsul  na  suiso: 
si  Juanito  na  nakakita  sa  kanila  na  nag-uusap  sa  wikang 
pranses  ay  umaalinsunod  sa  nababakas  sa  mukha  ng  da- 
lawd  at  sa  gayong  paraan  ay  nakapang-uuldl  ng  buong 
buo. 

Nagsunod  sun6d  ang  mga  pangyayari,  ang  mga  tao'y 
nagsunod  sunod  sa  paglabas,  mga  masasaya  at  mapagpatawa 
gaya  ng  bailli  at  ni  Grenicheux,  mga  dugong  mahal  at  na- 
kalulugod  gaya  ng  markes  at  ni  Germaine:  ang  mga  nano- 
nood  ay  nagkatawanang  mabuti  dahil  sa  tampal  ni  Gaspard 
na  patungkol  sa  duwag  na  si  Grenicheux  nguni't  ang  naka- 
tanggap  ay  ang  mahinahong  bailli,  sa  peluka  nit6ng  umilan- 
dang,  sa  kaguluhan  at  sa  kaingayan  nang  ibaba  ang  tabing. 

— &At  ang  kankan? — ang  tan6ng  ni  Tadeo. 

Nguni't  agad  na  itinaas  ang  tabing  at  ang  tagpuan  ay  naglng 
anyong  tiange  ng  mga  alila,  may  tatlong  haliging  kinalalagyan 
ng  mga  sagisag  at  may  dalang  mga  pahayag  na  sewantes, 
eoehers  at  domestigues .    Sinamantala  ni  Juanito  ang  pagkaka- 


—  217  — 


ta6n,  at,  malak&s  na  sinabi  kay  aling  Victorina  upang  ma- 
dingi'g  ni  Paulita  at  ito'y  manalig  sa  kaniyang  karunungan. 

— Ang  kahulugan  ng  sewantes  ay  mga  siwiente,  ang  do- 
mestiques  ay  domestieo .... 

— £At  ano  ang  kaibhan  ng  mga  sewantes  sa  mga  domes- 
tiques? — ang  tanong   ni  Paulita. 

Si  Juanito'y  hindi  nangunti. 

— Domestiques  ang  mga  domestieado  6  napaamd  na:  ^hindi 
ba  ninyo  napupuna  na  ang  ilan  ay  may  astang  taong  gubat? 
Iyan  ang  mga  sewantes. 

—  iSiya  nga  naman! — ang  dugtong  ni  aling  Victorina — 
ang  ilan  ay  may  masasamang  kilos....  nt  ang  akala  ko  pa 
naman  na  sa  Europa  ay  pawang  may  maaayos  na  ugali  at..  .. 
nguni't  sa  dahilang  nangyayari  sa  Francia. .  . .  inakikita  ko  na! 

—  iSst,  sst! 

Nguni't  ang  kagipitan  ni  Juanito  ay  nang  dumating 
ang  oras  ng  pagtatawaran  at  binuksan  ang  halang,  ang  mga 
alilang  nagpapaupa  ay  nangagsilagay  sa  piling  ng  kanika- 
nilang  mga  pahayag  na  nagpapakilala  ng  kanilang  kinau- 
ukulan.  Ang  mga  alila,  mga  sampu  6  labing  dalawa,  na 
anyong  magagaspang,  nangakasuot  ng  librea  at  may  dalang 
isang  sangang  maliit  sa  kamay,  ay  nangagsilagay  sa  ilalim 
ng  pahayag  na  domestiques. 

—  ilyan  ang  mga  maaamo  na! — ang  sabi  ni  Juanito. 
— Tunay   nga   na   ang    mga    asta    ay    waring  hindi  pa 

nalalaunan  ang  pag-amo — ang  banggit  ni  aling  Victorina — 
itingnan  natin  ang  mga  hindi  pa  lubos  na  amo! 

Makaraan  yaon,  ang  labing  dalawang  dalaga  na  pina- 
ngunguluhan  ng  masaya't  maliksing  si  Serpolette,  na  ang 
mga  suot  ay  ang  laldng  maiinam  nilang  kagayakan,  ang 
bawa't  isa'y  may  isang  malaking  kalangi  sa  baywang,  ma- 
sasaya,  nangakangiti,  malulusog  ang  katawan,  mabighani,  ay 
nangagsilagay  sa  piling  ng  haligi  ng  mga  sewantes. 

— ^.Bakit? — ang  tanong  na  palagay  na  palagay  ni  Pau- 
lita — £iyan  baga  ang  mga  taong  bundok  na  inydng  sina- 
sabi? 

— Hindi — ang  tugong  walang  katigatigatig  ni  Juanito — 
nangagkamali. .  . .  nangagkapalit. .  . .  Iyang  mga  huling  da- 
rating. 

— ilyang   mga  dumarating  na  may  mga  dalang  latigo? 


—  218  — 


Patangong  sumagot  ng  oo  si  Juanito  na  hindi  inapala- 
g&y  at  nagugulumihanan. 

— ^Kung    gaydn    ay    ang   mga  dalagang  iyan  ang  mga 

eoehers? 

Isang  napakalakas  na  ubo  ang  sumagi  kay  Juanito  na 
nakayamot  tuloy  sa  ilang  nanonood. 

— iLumayas  iyan!  lumayas  ang  natutuyo!— ang  sigaw  ng 
isang  boses. 

^Natutuyo?  ^Tawagin  siyang  natutuyo  sa  harap  ni  Pau- 
lita?  Ibig  makita  ni  .luanito  ang  may  masamang  dila  upang 
ipalamon  dito  ang  pagkatuyo.  At  nang  makitang  huma- 
hadlang  ang  mga  babai  ay  lalong  tumapang  at  lumaki  ang 
loob.  Salamat  na  lamang  at  si  D.  Custodio  ang  siyang  nag- 
sabi  ng  tagldy  na  salut  at  sa  pangingilag  na  mapuna  ay 
nagwawalang  bahalang  wari'y  isinusulat  ang  pagtuligsa  sa 
dula. 

—  iKundi  lamang  kasama  ko  kayo! — ang  sabi  ni  Juanito 
na  pinagalaw  ang  mga  mata  na  gaya  ng  ilang  manika  na 
nagpapagalaw  sa  pabato  ng  mga  orasan.  At  upang  lald  pang 
mahawlg  ay  manakanakang  inilalawit  ang  kaniyang  dila. 

Nang  gabing  yaon  ay  naging  matapang  at  mapuri  siya 
sa  mata  ni  aling  Victorina  kaya't  ipinasiya  na  nito  sa  loob 
ng  kaniyang  dibdib  na  pakasal  sa  kaniya  pagkamatay  na 
pagkamatay  ni  D.  Tibureio. 

Si  Paulita  ay  untiunting  lalong  nalulungkot  dahil  sa  pag- 
iisip  na  kung  bakit  ang  mga  babaing  iyon  na  tinatawag  na 
eoehers  ay  nakaaakit  kay  Isagani.  Ang  salitang  eoehers  ay 
nagpapaalaala  sa  kaniya  ng  ilang  bangit  na  ginagamit  ng  mga 
kolehiala  upang  ipahiwatig  ang  isang  wari'y  damdamin  kung 
silasila  ang  nag-uusap. 

Natapos  din  ang  unang  bahagi  at  dinala  ng  markes  na 
parang  alila  si  Serpolette  at  si  Gennaine,  ang  nagtataglay 
ng  anyong  mahinhin  ng  samahan,  at  pinakakotsero  ang  hangal 
na  si  Grenicheux.  Isang  matun6g  na  pagakpakan  ang  nag- 
pabalik  na  mangagkakawit  sa  kamay,  sa  mga  artista,  na  may 
mga  ilang  sandali  pa  lamang  ang  kararaan  na  nangaghahabu'an 
at  nangag-aaway;  nangagsisiyuko  sa  lahat  ng  dako  ng  mai- 
ruging  nanonood  na  taga  Maynila  at  ang  mga  babai'y  nakipag- 
tapunan  ng  titig  sa  ilang  nanonood  na  lalaki. 

Samantalang]  naghahari    ang    kaguluhan    na    gawa  ng 


-  219  — 


mga  pag-uunahan  sa  pagtungo  sa  bihisan  upang  dulutan 
ng  maligayang  bati  ang  mga  artista,  at  ng  mga  tu- 
mutungo  naman  sa  mga  palko  upang  bumati  sa  babai,  ang 
ilan  ay  nagpapahayag  ng  kanilang  mga  pasiyang  ukol  sa  dula 
at  sa  mga  artista. 

—  Hindi  mapag-aalinlanganang  si  Serpolette  ang  tanging 
mabuti — ang  sabi  ng  isa  na  umanyong  matalino. 

—  Ibig  ko  si  Germaine,  isang  bulagaw  na  kaibigibig. 
— iWala  namang  boses! 

—  dAt  ano  ba  ang  gagawm  ko  sa  boses? 

— Kung  sa  inam  ng  katawan,  ay  ang  mataas! 

— iPsh! — ani  Ben-Zaib — ang  lahat  ay  walang  kakabuka- 
buluhan,  wala  isa  mang  artistang  matatawag, 

Si  Ben-Zayb  ay  siyang  manunuligsa  ng  "El  Grito  de  la 
Integridad"  at  ang  kaniyang  anyong  mapagpawalang  kabulu- 
han  ay  nagbibigay  sa  kaniya  ng  katangian  sa  mata  ng  mga 
nasisiyahan  na  sa  kakauting  bagay. 

—  iNi  si  Serpolette  ay  may  boses,  ni  si  Germaine  ay  may 
kariktang  kumilos,  ni  iyan  ay  musika,  ni  arte,  ni  anomang 
bagay  na  may  kabuluhan! — ang  ipinangtapos  na  salitang  ang 
anyo  ay  lubos  na  mapagwalang  bahala. 

Upang  makapagpanggap  na  mabuting  manunuligsa  ay 
walang  ibang  mabuting  paraan  liban  sa  pintasan  ang  lahat. 
Dalawang  billete  lamang  ang  ipinadala  ng  may  ari  ng  pala- 
bas   sa  Pasulatan. 

Sa  mga  palko'y  ipinagtatandng  kung  sino  ang  may  arl 
ng  palkong  walang  laman.  Linaluan  noon  ang  lahat  sa  ehie, 
sapagka't  siyang  huling  darating. 

Hindi  maalaman  kung  saan  nagbuhat  ang  balita  na  ang 
palko  ay  kay  Simoun.  Ang  bulungan  ay  napatunayan.  Wa- 
lang  nakakita  sa  manghihiyas  ni  sa  butaka,  ni  sa  bihisan, 
ni  saan  mang  dako  ng  dulaan. 

— iDatapwa'y  nakita  kong  kasama  ni  Mr.  Jouy  kangi- 
nang  hapon! — ang  sabi  ng  isa. 

— At  nag-alay  ng  isang  pamuti  sa  liig  sa  isa  sa  mga  ar- 
tistang  babai. .  . . 

— <iSa  kangino  sa  kanila? — ang  tanong  ng  ilang  babaing 
mausisa. 

— Sa  mabuti  sa  lahat,  ang  sinusundan  ng  tingm  ng  Ca- 
pitan  General. 


—  220  — 


Tinginang  makahulugan,  kindatan,  bulalas  na  pag-aalin- 
langan,   pagpapatunay  at  mga  salitang  paputolputol. 

— ilbig  mag  sa  Monte-Cristo! — anang  isa  na  ibig  masa- 
bing  mapagbasa. 

—  iO  taga  dulot-kailangan  ng  Real  Casa! — ang  dugtong 
ng  lumalangit  sa    nagsalita  na  naninibugho  na  kay  Simoun. 

Sa  palko  ng  ating  mga  nag-aaral  ay  naiwan  si  Peeson, 
si  Sandoval  at  si  Isagani.  Si  Tadeo  ay  lumapit  kay  D.  Cus- 
todio  upang  ito'y  libangin  samantalang  si  Makaraig  ay  naki- 
kipagkita  kay  Pepay. 

— Wala,  gaya  ng  sinabi  ko  sa  inyo,  kaibigang  Isagani — 
ang  pahayag  ni  Sandavol  na  nagkikil6s  ng  masagwa,  pina- 
tatamfs  ang  boses  upang  madingig  siya  ng  mga  binibining 
nasa  palkong  kalapit,  ang  mga  anak  ng  mayamang  may  utang 
kay  Tadeo — wala,  hindi  taglay  ng  wikang  pranses  ang  ma- 
yamang  tunog  niyang  sarisaii  at  maalind6g  na  taginting  ng 
wikang  kastila.  Hindi  ko  mawari,  hindi  ko  mahak&,  hindi 
ko  malirip  ang  ayos  ng  mga  mananalumpating  pranses  at 
nag-aalinlangan  ak6  sa  paniniwala  na  nagkaroon  at  magkaroon  ng 
alinsunod  sa  sadyang  kahulugan  ng  salita,  sa  loob  ng  sadyang 
matatawag  na  mananalumpati.  Sapagka't  huwag  nating  pag- 
kamalan  ang  salitang  mdnanalumpati  at  salitang  mananatsat 
at  madaldal.  Sa  lahat  ng  bayan  ay  mangyayaring  magkaroon 
ng  mga  mananatsat  at  madaldal,  sa  lahat  ng  pook  ng  sang- 
sinukob  na  tinitirahan  ng  tao,  sa  gitna  ng  mga  malalamig 
at  walang  imik  na  mga  ingles,  gaya  rin  naman  sa  malikot 
at  maramdaming  pranses.... 

At  ipinatuloy  ang  isang  mainam  na  pagsasalaysay  ng 
ukol  sa  mga  bayan  na  sinamahan  ng  kanikanilang  nakaiiga- 
yang  mga  hilig  at  mga  taguring  mataginting.  Si  Isagani'y  su- 
masang-ayon  sa  pamag-itan  ng  pagtango,  samantalang  ina- 
alala  si  Paulita  na  kaniyang  nahuling  nakatingin  sa  kaniya 
ng  isang  tinging  nangungusap  at  may  ibig  sabihing  maraming 
bagay.  Ibig  hulaan  ni  Isagani  ang  tinuturingan  ng  mga  ma- 
tang  iyon;  iiy6n  ang  tunay  na  nagsasabi  ng  maraming  bagay 
at  hindi  mapanatsat! 

— At  kay6  na  isang  makata  na  umaalinsunod  sa  tunog 
at  sukat,  anak  ng  mga  Musa — ang  patuloy  ni  Sandoval  na 
ikinumpay  ng  magandang  kilos  ang  kamay,  na  waring  binati 
sa   abot  ng  tingin  ang  siyam  na    magkakapatid — imaaakala 


—  221  — 


baga  ninyo  na  sa  isang  wikang  napakasalat  at  walang  ka- 
tunogtunog  na  gaya  ng  pranses  ay  mangyayaring  magkaroon 
ng  mga  makatang  napakalalaking  gaya  ng  ating  mga  Gar- 
eilaso,  ng  ating  mga  Herrera,  ng  ating  mga  Esproneeda 
at  mga  Oalderon? 

' — Gayon  man — ang  banggit  ni  Peeson — si  Yietor  Hugo .... 

— Si  Victor  Hugo,  kaibigang  Peeson,  si  Victor  Hugo,  sa- 
kali't  makata,  ay  sapagka't  utang  niya  sa  Espana. .  . .  sapagka't 
kilala  na,  isang  'bagay  na  hindi  mapag-aalinlanganan,  bagay 
na  tinatanggap  ng  sampung  mga  pranses  na  nangaiingit  sa 
Espana,  na  kung  si  Victor  Hugo  ay  may  mataas  na  pag- 
iisip,  kung  makata,  ay  sa  dahilang  sa  Madrid  siya  nanirahan 
noong  kaniyang  kabataan,  doon  nasimsim  ang  mga  unang  buko 
ng  pag-iisip,  doon  nabuo  ang  kaniyang  utak,  doon  nagkakulay 
ang  kaniyang  paghahaka,  ang  kaniyang  puso'y  naayos  at 
sumipot  ang  mga  magagandang  buko  ng  kaniyang  pagkukuro. 
At  saka  ang  isa  pa  ay  <£sino  si  Victor  Hugo?  iMaipapantay  baga 
sa  ating  mga  bago.... 

Nguni't  ang  pagdating  ni  Makaraig  na  ang  anyo'y  ma- 
lungkot  at  may  isang  mapait  na  nginti  sa  labi  ay  pumutol  sa 
salaysdy  ng  mananalumpati.  Pigil  ni  Makaraig  ang  isang  papel 
na  iniabot  kay  Sandoval    nang  walang  kaimik-imik. 

Binasa  ni  Sandoval: 

"Palapati:  Ang  sulat  mo'y  nahuli;  iniharap  ko  na  ang 
aking  pasiya  at  sinang-ayunan.  Gayon  man,  dahil  sa  waring  na- 
hulaan  ko  na  ang  iyong  nasa,  ay  linutas  ko  ang  salitaan  nang 
alinsunod  sa  nais  ng  iyong  mga  kinakandili. 

Paparoon  ako  sa  dulaan  at  aantabayanan  kita  sa  paglabas. 
Ang  iyong  masuydng  lapati, 

Custodining." 

— iKay  buti  ng  taong  iyan! — ang  bulalas  ni  Tadeo  na 
halos  malungkot. 

— At  ngaydn? — ang  sabi  ni  Sandoval — wala  akong  bagay 
na  masamang  nakikita  dito,  kundi  bagkus  pa  ngang  ma- 
buti! 

—  Oo, — ang  sagot  ni  Makaraig  na  ang  ngiti'y  mapait — 
Inalutas  ng  sang-ayon  sa  kahilingan!  iKatatapos  ko  pa  la- 
mang  sa  pakikipagkita  kay  P.  Irene! 

— <£At  ano  ang  sabi  ni  P.  Irene? — ang  tanong  ni  Peeson. 


—  222  — 


—  Gaya  rin  nang  sabi  ni  D.  Custodio,  at  nangahas  pa 
ang  tampalasan  na  ako'y  handugan  ng  maligayang  bati! 
Ang  Lupong  kumanya  ng  kapasiyahan  ng  may  palagay  ay 
sang-ayon  sa  balak  at  naghahand6g  ng  maligayang  bati  sa 
mga  nag-aaral  dahil  sa  kanilang  pag-ibig  sa  inang  bayan  at 
nasang  makapag-aral .... 

— ^Kung  gayon? 

— Lamang;  sa  pag-aalaala  sa  ating  mga  gawain,  at  upang 
huwag  mapawakawak  ang  layon,  ang  sabi,  ay  inaakalang  na- 
rarapat  na  ang  pamamahala  at  pagsasagawa  ng  binabalak 
ay  isakamay  ng  isa  sa  mga  "eorporaeion,"  kung  sakaling 
hindi  ibigin  ng  mga  dominiko  na  masama  sa  Universidad 
ang  akademia. 

Bulalas  na  sama  ng  loob  ang  snmalubong  sa  mga  salitang 
it6 :  si  Isagani  ay  tumindig,  nguni't  walang  anomang  sinabi. 

— At  upang  makitang  tayo'y  kalahok  sa  pamamahala 
sa  akademia — ang  patuloy  ni  Makaraig — ay  ipinagaganap  sa 
atin  ang  paniningil  ng  mga  ambagan  at  abuloy,  na  katung- 
kulan  nating  ibigay  sa  isang  ingat-yaman  na  ihahalal  ng 
"eorporaelong"  mamamahala,  at  ang  ingat-yamang  iyon  ay  mag- 
kakaloob  sa  atin  ng  katibayan  ng  pagkakatanggap . .  . . 

—  iKung  gayo'y  magiglng  kabisa  tayo! — ang  sabi  ni 
Tadeo. 

— Sandoval — ang  sabi  ni  Peeson — naiyan  ang  guantes,  sa- 
luhin  ninyo! 

—  iPuf!  iyan  ay  hindi  guantes,  nguni't  dahil  sa  amoy 
ay  nawawanki  sa  isang  midias. 

— At  ang  lalong  mainam — ang  patuloy  ni  Makaraig — ay 
ang  turo  ni  P.  Irene,  na  tayo'y  magpiging  6  kaya'y  mag- 
daos  ng  isdng  panapatang  may  mga  sulo,  dahil  sa  pangya- 
yari;  isang  pagpapahayag  ng  pagpapasalamat  ng  mga  nag- 
aaral  sa  mga  taong  nakilahok  sa  usap  na  ito. 

—  Siya  nga,  raatapos  ang  palo,  ay  umawit  tayo  at  mag- 
pasalamat!    Super  flumina  Babylonis  sedimus! 

—  iOo,  isang  piging  na  gaya  ng  sa  mga  bilanggo — ang 
sabi  ni  Tadeo. 

—  Is£ng  piging  na  tayong  lahat  ay  nakaluksa  at  bumig- 
kas  tayo  ng  mga  talumpating  ukol  sa  patay — ani  Sandoval. 

— Isang  panapatan  na  ang  tutugtugin  ay  ang  Marsellesa 
at  mga  mareha  funebre, — ang  palagay  ni  Isagani. 


—  223  — 


— Huwag,  mga  ginoo — ang  turing  ni  Peeson  na  gamit 
ang  kaniyang  tawang  bungo — upang  ipagsaya  ang  pangyayari 
ay  wala  ng  lalong  kapit  kay  sa  isang  pigrng  sa  magpapan- 
sit  na  ang  maglilingkod  ay  mga  insrk  na  walang  bard,  ngu- 
ni't  walang  baro! 

Dahil  sa  ang  palagay  ay  lubos  na  mapangutya  at  napaka- 
gaspang  ay  tinanggap;  si  Sandoval  ang  unaunang  pumagak- 
pak;  malaon  ng  ibig  niyang  makita  ang  loob  ng  mga  tindahang 
iyon  na  kung  gabr'y  warrng  masasaya  at  maraming  tao. 

At  anng  tumutugtog  pa  naman  nang  orkesta  upang  simulan 
ang  pangalawang  bahagi  nang  tumindig  ang  ating  mga  bi- 
nata  na  iniwan  ang  dulaan  sa  gitna  ng  pagkakamangha  ng 
lahat  ng  naroroon. 

XXIII 

isAng  bangkay 

Si  Simoun  nga  ay  hindi  naparoon  sa  dulaan. 

Sapdl  sa  ika  pito  ng  gabi  ay  umalis  nang  ligalig  at  ma- 
panglaw  sa  kaniyang  bahay.'  nakita  siyang  makalawang  pu- 
masok  na  ang  kasama'y  iba't  ibang  tao;  ng  ika  walo  ay 
nakita  siya  ni  Makaraig  na  may  binabantayan  sa  daang  Hos- 
pital,  sa  kalapit  ng  konbento  ng  Sta.  Ciara,  nang  kasaluku- 
yang  tinutugt6g  ang  mga  kampana  ng  simbahan;  nang  ika 
siyam  ay  nakita  siyang  mull  ni  Camaroncocido  sa  paligid  ng 
dulaan  na  nakipag-usap  sa  isang  wari'y  nag-aaral,  pumasok 
at  muling  lumabas,  at  nawala  sa  dilrm  na  ibinibigay  ng 
mga  puno. 

— At  ano  sa  akin? — ang  sabing  muli  ni  Camaroncocid6 
— iano  ang  mahihita  ko  sa  pagsasabi  sa  bayan? 

Si  Basilio,  gaya  ng  sabi  ni  Makaraig,  ay  hindi  rin  na- 
nood  ng  palabas.  Ang  kaawaawang  nag-aaral  sapol  ng 
manggaling  sa  San  Diego  upang  tubusin  sa  pagkaalila  ang 
kaniyang  katipang  si  Hulr,  ay  mulrng  hinarap  ang  kaniyang 
mga  aklat,  ang  panahon  niya'y  dinadaan  sa  hospital,  sa  pag- 
aaral  6  sa  pagkakalinga  kay  kapitang  Tiago,  na  binabaka  ang 
sakrt  nito, 

Ang  may  sakrt  ay  nagrng  ugalrng  bugnot;  sa  kaniyang 
masasamang  sandali,  kapag  nanglalambdt  dahil  sa  kakauntran 
ng   apian    na   pinupunyagi  ni  Basiliong  mapahina,  ay  sinu- 


—  224  — 


sumbatan  ito,  sinasaktan,  minumura;  tinitiis  ni  Basilio  na 
kinakalamay  ang  loob  dahil  sa  batid  na  ang  kaniyang  gina- 
gawa  ay  ikabubuti  ng  pinagkakautangan  niya  ng  malaki,  at 
kung  gipit  na  gipit  na  lamang  saka  napapahinuhod;  matapos 
masiyahan  ang  gawi,  ang  masamang  hilig,  ay  bumubuti  ang 
ulo  ni  kapitang  Tiago,  nalulumbay.  tinatawag  siyang  anak, 
napapaiyak  sa  pag-aalala  sa  paglilinkod  ng  binata,  ang  ma- 
buting  pangangasiwa  sa  kaniyang  mga  paupahang  bahay  at  si- 
nasabing  siya  niyang  pamamanahan;  malungkot  na  napapa- 
ngiti  si  Basilio  at  iniisip  na  sa  buhay  na  ito'y  ginaganti  pa 
ng  mabuti  ang  pag-ayd  sa  masamang  hilig  kay  sa  pagtupad 
sa  katungkulan.  Hindi  bibihirang  naiisip  niyang  pabayaan 
nang  lumubha  ang  sakit  at  patunguhin  sa  libingan  ang  nag- 
aampdn  sa  kaniya,  sa  isang  landas  na  kinalatan  ng  bulaklak 
at  magagandang  larawan,  kay  sa  pahabain  ang  buhay  sa 
pamag-itan  ng  pagtitipid. 

—  IHangal  na  tao  ako! — ang  madalas  na  sabi  sa  sarili 
— ang  karamihan  ay  hangal  at  yayamang  nagbabayad . .  . . 

Nguni't  iniiiling  ang  ulo  at  inaalaala  si  Huli,  ang  ma- 
lawak  na  kinabukasang  nasa  sa  kaniyang  harap;  iniisip  ni- 
yang  mabuhay  nang  hindi  dudungisan  ang  kaniyang  budhi. 
Ipinatutuloy   ang  pangangalagang  takda  at  nagbabantay. 

Gayon  man,  ang  may  sakit  ay  lumulubhahg  untiunti  sa 
araw  araw.  Si  Basilio,  na  nagpasiyang  untian  ng  untian  ang 
nahihitit  6  kung  di  man  ay  hindi  pinapayagang  humitit  ng 
higit  kay  sa  karaniwan,  ay  natatagpuan  niya  sa  panggagaling 
sa  hospital  6  sa  isang  pagdalaw  na  nakakatulog  ang  may 
sakit  ng  mabigat  na  tulog  ng  naaapian,  na  naglalaway  ^  at 
namumutlang  wari'y  patay.  Hindi  mahulo  ng  binata  kung 
saan  nanggagaling  ang  apian;  ang  mga  tanging  nagsisidalaw 
sa  bahay  ay  si  Simoun  at  si  P.  Irene,  ang  una'y  bibihirang 
pumaroon,  at  ito  namang  isa'y  walang  humpay  sa  pagbibi- 
lin  sa  kaniya  na  higpitan  at  huwag  babaguhin  ang  panga- 
ngalaga  at  huwag  punahin  ang  mga  pagkamuhi  ng  maysakit, 
sapagka't  ang  unang  dapat  gagapin  ay  ang  mailigtas- 

— Tumupad  kayo  sa  inyong  katungkulan,  binata, — ang 
sabi  sa  kaniya — tumupad  kayo  sa  inyong  katungkulan. 

At  binibigyan  siya  ng  isang  niunting  sermon  na  ukol  sa 
bagay  na  iyon,  sa  pamag-itan  ng  isang  boong  pananalig  at 
sigab6,  na  si  Basilk/y  nagkakaroon  tuldy  ng  pagkalugod  sa 


—  225  — 


nangangaral.    Bukod   sa  ro6n  ay  pinapangakuan  siya  ni  P. 

Irene   ng   isang  mabuting  mapapasukan,  isang  mabuting  la- 

lawigan,    at    pinabanaagan    pa   sa  kaniya   ang  pangyayaring 

siya'y    mahalal    na    katedratiko.    Si    Basilio    naman,  kahi't 

hindi  napadadala  sa  mga  pag-asa,  ay  nagpapakunwaring  na- 

niniwala   at  sumusunod  sa  iniuutos  ng  sarili  niyang  budhi. 

Nang    gabing    iyon,    samantalang    itinatanghal    ang  Les 

Cloches   de    Corneville,    si   Basilio    ay  nag-aaral  sa  harap  ng 

isang    matandang    dulang,  sa    tulong    ng    liwanag    ng  isang 

ilawang  langis,  na  ang  pantallang  bubog  na  malabd  ay  na- 

katatakfp    at   nakadldilim  sa  kaniyang  mukha.    Isang  lumang 

bungo,  ilang  buto  ng  tao,  at  ilang  makakapal  na  aklat  na 

mabuti  ang  pagkakahanay  ay    siyang    nakakalat  sa  dulang 

na  mayroon  pang  isang  palanganang  tubig  at  isang  esponha, 

Isang  am6y    apiang    nanggagaling  sa  kanugnog    na  silid,'  ay 

nakapagpapabigat  sa  hangin  at  nakapagpapaantok  sa  kaniya, 

nguni't   ang    binata'y    naglalaban    sa  pamag-itan  ng  pagbasa 

manakanaka   sa    kaniyang  noo't  mga  mata,  handa  sa  hindt 

pagtulog   hanggang   sa   matapos  ang  aklat.    Iyo'y  isang  ba- 

hagi   ng   Medieina    Legal   at    Toxicologia  ni  Dr,  Mata,  isang 

aklat   na    kaniyang    nahiram  at   dapat  isauli  sa  may-ari  sa 

lalong   madaling    panahon.    Ang  katedratiko   ay  ayaw  mag- 

turo    ng    hindi   alinsunod    sa   kumathang  iyon  at  si  Basilio 

ay  walang  sapat  na  salapi  upang  makabili  ng  aklat  na  iyon 

sapagka't   sa    dahilang    yadn    ay  bawal  ng  mga  tagasuri  sa 

Maynila    at   kailangan    ang   suhulan    ang  maraming  kawani 

upang  maipasok,  ay  malaking  halaga  ang  hinihingi  ng  mga 

mang-aaklat.    Buhos  na  buhos  ang  pag-iisip  ng  binata  sa  kani- 

yang  pag-aaral,  kaya't  hindi  man  pinansin  ang  ilang  mumunting 

aklat  na  ipinadala  sa  kaniyang  galing  sa  labas  nahindi  maalaman 

kung  saan,  mga  aklat  na  tumutukoy  sa  Pilipinas,  na  doo'y  ka^ 

sama  ang  sa  kapanahunang  iyon  ay  siyang  napupuna  ng  lahat 

dahil  sa  masamd  at  kalait-lait  na  pagpapalagay  sa  mga  anak 

ng  bayan.    Walang    kapanapanahon  si  Basilio  upang  sila'y 

mabuksan;   marahil  ay  nakapipigii  din  sa  kaniya  ang  pag- 

aalala   na  hindi  masarap  ang  tumanggap   ng  isang  pag-ali- 

mura  6  isang  paghamon  at   hindi  makapagtanggol  6  maka- 

tugon.    Noon  nga,  ang  paglilitis  sa   ano   mang  lathala,  ay 

nagpapabayang   dustain  ang  mga   pilipino,  nguni't  ipinagba- 

bawal  sa  mga  ito  ang  sumagot. 
15 


—  226  — 


Sa  gitna  ng  katahimikang  naghahari  sa  bahay,  na  na- 
bubulahaw  lamang  sa  ilang  mahinang  paghihilik  na  galing 
sa  kabilang  silid ,  ay  nakadingig  si  Basilio  ng  madalas  na 
yabag  sa  hagdanan,  mga  yabag  na  dumaan  sa  eaida  at 
tungo  sa  kaniyang  kinalalagyan.  Itinaas  niya  ang  kaniyang 
ulo,  nakitang  nabukas  ang  pintuan  at  sumipot  ang  mapang- 
law  na  anyo  ni  Simoun,  sa  gitna  ng  kaniyang  pagkakamangha. 

Mula  sa  pagtatagpo  nila  sa  S.  Diego,  ay  hindi  pa  na- 
kikipagkita  si  Simoun,  ni  sa  binata,  ni  kay  kapitang  Tiago. 

— dAno  ang  lagay  ng  may  sakit? — ang  tanong  na  tining- 
nang  sumandali  ang  silid  at  napatitig  sa  mga  mumunting 
maninipis  na  aklat,  na  aming  binanggit,  na  hindi  pa  napuputol 
ang  mga  dahon. 

— Ang  tibok  ng  puso  ay  babahagya . .  . .  ang  pulso  ay 
mahinangmahina . .  . .  pagkain,  ay  hindi  makakain  ng  ano- 
man, — ang  tugong  marahan  ni  Basilio  na  malungkot  ang 
ngiti — sa  magmamadaling  araw  ay  pinagpapawisan  ng  katakot- 
takot.  i 

At  sapagka't  nakikitang  si  Simoun,  dahil  sa  tungo  ng 
mukha,  ay  nakatingin  sa  mga  tinurang  mumunting  aklat  at 
sa  pangingilag  na  muling  mabanggit  ang  pinag-usapan  sa 
gubat,  ay  nagpatuloy: 

— Ang  boong  katawan  ay  nakakalatan  na  ng  lason;  bukas 
6  makalawa  ay  mangyayaring  mamatay  na  wari'y  tinamaan 
ng  lintik....  ang  lalong  maliit  na  sanhi,  isang  walang  kabu* 
luhang  bagay,  isang  sulak  ng  kalooban  ay  mangyayaring  ma- 
kamatay  sa  kaniya.... 

—  iGaya  ng  Pilipinas! — ang  mapanglaw  na  sabi  ni  Simoun. 

Hindi  napigil  ni  Basilio  ang  isang  ngiwi,  at  sa  dahilang 
ipinasiya  na  niya  ang  huwag  muling  mapag-usapan  ang  bagay, 
ay  nagpatuloy  na  wari'y  walang  anomang  nadingig: 

— Ang  lalong  nakapagpapahina  sa  kaniya  ay  ang  mga  pag» 
papanaginip,  ang  kaniyang  mga  pagkatakot. .  . . 

— iGaya  ng  pamahalaan! — ang  muling  turing  ni  Simoun. 

— May  ilang  gabi  nang  nagising  ng  walang  ilaw  at  ina- 
kalang  siya'y  nabulag;  nanggulo  ng  katakottakot,  naghinagpis 
at  liuait  ako  na  ang  sabi'y  dinukit  ko  ang  kaniyang  mga 
mata....  Nang  pumasok  akong  may  dalang  ilaw  ay  pinag- 
kamalan  akong  si  tP.  Irene  at  tinawag  akong  kaniyang  taga- 
pagligtas. .  . . 


—  227  — 


—  iWalang  pinag-ibhan  sa  pamahalaan! 

— Kagabi — ang  patuloy  ni  Basilio  na  nagbibingibingihan — ' 
ay  nagbangon  at  hiningi  ang  kaniyang  manok,  ang  kaniyang 
man6k  na  may  tatlong    taong    patay    na,    napilitan  akong 
bigyan  siya  ng  isang  inahin,  at  ng  magk&gayon  ay  pinaka- 
puripuri  ako't  pinangakuan  ng  libolibo.... 

Nang  mga  sandaling  iyon  ay  tumugtog  ang  isang  orasan 
ng  ikasampu't  kalahati. 

Si  Simoun  ay  kinilabutan  at  pinigil  ang  binata  sa  isang 
kilos. 

— Basilio — ang  marahang  sabi — pakinggan  niny6  akong 
mabuti,  sapagka't  ang  mga  sandaling  it6'y  lubhang  mahalaga. 
Nakikita  kong  hindi  man  ninyo  binuksan  ang  mga  aklat  na  ipi- 
nadala  ko;  wala  kayong  paglingap  sa  inyong  bayan  

Ang  binatA'y  nagtangkang  mangatwiran. 

—  iHindi  na  kailangan! — ang  matigas  na  patuloy  ni  Si- 
moun — Sa  loob  ng  isang  oras  ay  susulak  ang  himagsikan  sa 
isang  hudyat  ko,  at  bukas  ay  wala  na  ang  pag-aaral,  wala 
nang  UnWersidad,  wala  kundi  labanan  at  patayan.  Inihanda 
ko  na  ang  lahat  at  hindi  mahahadlangan  ang  aking  tagumpay. 
Kapag  kami'y  nanaig,  lahat  niyong  makatutulong  sa  amin  at 
hindi  kumilos,  ay  aaiiing  kalaban.  iBasilio  naparito  ako 
upang  ial6k  sa  inyo  ang  inyong  kamatayan  6  ang  inyong 
tutunguhing  kinabukasan !  . .  . . 

—  iAng  aking  kamatayan  6  ang  aking  kinabukasan! — ang 
ulit  na  wari'y  walang  nalilinawan. 

— Sa  piling  ng  pamahalaan  6  sa  piling  namin — ang  sabi 
ni  Simoun — sa  mga  sumisiil  6  sa  inyong  bayan.  iMagpasiya 
kayo  sapagka't  tumatakbo  ang  panahon !  iNaparito  ako  upang 
kayo'y  iligtas  alang-alang  sa  mga  alaalang   nagtali  sa  atin! 

—  'iSa  mga  maniniil  6  sa  aking  bayan! — ang  marahang  ulit. 
Ang  binata/y  lito;  tinitingnan  ang  manghihiyas  ng  matang 

kinalalarawanan  ng  pagkasindak,  naramdamang  ang  kaniyang 
mga  paa't  kamay  ay  nanglalamig  at  libo-libong  nagkakasalimuut  na 
pagkukuro  ang  nagdaraan  sa  kaniyang  pag-iisip;  nakikitang  ang 
mga  lansangan  ay  nagdadanak  sa  dugo,  nadidingig  ang  putukan, 
napapagitna  siya  sa  mga  patay  at  sugatdn  at  ikatangi  ta- 
nging  lakas  ng  hilig!  nakikita  niyang  siya,  na  suot  ang 
damit  sa  paggawa,  ay  nagpuput61  ng  mga  hita't  nag-aalis 
ng  mga  punlo. 


—  228  — 


— Hawak  ko  ang  kalooban  ng  pamahalaan — ang  patuloy 
ni  Simoun — aking  ipinara  at  inaksaya  ang  kaunti  niyanS 
lakas  at  magugugol  sa  mga  haling  na  pagsalakay,  at  sini- 
law  ko  siya  sa  kapakinabangang  maduduwit;  ang  mga  pa- 
ngulo  niya  ay  tahimik  na  nangasa  dulaan  ngayon  at  na- 
ngalilibang    sa    pag-iisip    ng    isang    gabing  lipus  kasayahan, 

nguni't  walang  isa  mang  hihilig  na  muli  sa  unan   May- 

roon  akong  mga  regimiento  at  mga  taong  riasa  aking  kapa- 
mahalaan,  pinapaniwala  ko  ang  ilan  na  ang  may  utos  ng 
panghihimagslk  ay  ang  Oeneral,  ang  iba'y  pinaniwala  kong 
ang  mga  prayle  ang  may  kagagawan;  ang  ilan  ay  binili  ko 
sa  pangako,  sa  katungkulan,  sa  salapi;  ang  marami,  ang 
maraming  marami  ay  kikilos  upang  makagantl,  sapagka't 
nangasisiil  at  sa  dahilang  natatayo  sa  kalagayang  mama- 
tay  6  pumatay....  Si  kabisang  Tales  ay  nasa  sa  lupa  at 
sinamahan  ako  hanggang  dito!  Inuulit  ko  sa  inyo  isasama 
kayo  sa  amin  6  ninanasa  ninyo  ang  malaan  sa  pagdaram- 
dam  ng  aking  mga  kabig?  Sa  mga  sandaling  mapanganib 
ang  hindi  pag-ayon  sa  kanino  man  ay  isang  paglagay  sa 
kamuhian  ng  dalawang  pangkat  na  magkalaban. 

Makailang  hinaplos  ni  Basilio  ang  kaniyang  mukha 
na  waring  ibig  magising  sa  isang  bangungot;  naramdamang 
ang  kaniyang  noo'y  malamig. 

—  iMagpasiya  kayo! — ang  ulit  ni  Simoun. 

— £At  ano....  ang  kailangan  kong  gawin? — ang  tandng 
na  ang  tingig  ay  pipi,  basag,  mahina. 

— Isang  bagay  na  lubhang  madali — ang  tugon  ni  Simoun 
na  ang  mukha'y  naliwanagan  ng  isang  sinag  ng  pag-asa^- 
sa  dahilang  pamamahalaan  ko  ang  kilusan,  ay  hindi  ko 
maiiwan  ang  alin  mang  labanan.  Kailangan  ko,  na  saman- 
talang  ang  kaguluhan  ay  nasa  iba't  ibang  pook  ng  siyudad, 
ay  panguluhan  ninyo  ang  isang  pulutong,  igiba  ang  pintuan 
ng  Sta.  Clara  at  kunin  ninyo  doon  ang  isang  tao  na  liban 
na  sa  akin  at  kay  kapitang  Tiago  ay  kay6  lamang  ang  ma- 
kakakilala . .  . .    Kayo'y  hindi  mapapanganib. 

—  iSi  Maria  Clara! — ang  bulalas  ng  binata. 

—  iOo,  si  Maria  Clara! — ang  ulit  ni  Simoun,  at  noon 
lamang  nagkaroon  ng  tunog  na  malungkot  at  malumanay  ang 
kaniyang  tingig — ibig  ko  siyang.  iligtas,  upang  iligtas  lamang 
siya  kung  kaya  ninasa  ko    ang  mabuhay,   nagbalik  ako....: 


-  229  — 


iginawa  ko  ang  himagsikan  sapagka't  ang  isang  himagsikan 
lamang  ang  makapagbubukas  sa  akin  ng  pinto  ng  mga  kom- 
bento! 

—  iAy! — ani  Basilio  na  pinagduop  ang  kamay — inahuli 
kayo,  lubhang  huli! 

—  At  ibakit? — ang  tanong  ni  Simoun  na  ikinunot  ang 
kilay. 

—  iSi  Maria  Clara  ay  namatay  na! 

Sa  isang  lundag  ay  napatindig  si  Simoun  at  hinandulong 
ang  binata. 

— <£Namatay? — ang  tanong  na  ang  tingig  ay  nakapangi- 
ngilabot. 

—  Kaninang  hapon,  ika  anim:  ngayon  marahil  ay.... 

—  iHindi  totoo! — ang  sigaw  ni  Simoun  na  namumutla/t 
ang  mata'y  nanglilisik — ihindi  totoo!  iSi  Maria  Clara  ay 
buhay,  si  Mana  Clara  ay  kailangang  mabuhay!  Iyan  ay  isang 
duwag  na  pagdadahilan . .  . .  ihindi  mamamatay,  at  ngayong 
gabi'y  ililigtas  ko  siya  6  bukas  ay  patay  kayo! 

Ikinibit  ni  Basilio  ang  kaniyang  balikat. 

— May  ilang  araw  nang  nagkasakit  at  ako  ay  pumaparoon 
sa  kombento  upang  makibalita.  Tingnan  ninyo,  narito  ang 
sulat  ni  P.  Salvi  na  dala  rito  ni  P.  Irene.  Magdamag  na 
nag-iiyak  si  kapitang  Tiago  na  hinahagkan  at  hinihingang 
tawad  ang  larawan  ng  kaniyang  anak  hanggang  sa  natapos 
sa  paghitit  ng  maraming  apian ....  Kaninang  hapon  ay  ti- 
nugtdg  ang  kaniyang  agonias. 

—  iAh! — ang  bulalas  ni  Simoun  na  piniglan  ng  dalawang 
kamay  ang  ulo  at  napahinto. 

Naaalaala  ngang  nakadingig  siya  ng  tugtog  ng  agonias 
samantalang  nanunubok  sa  paligid  ng  kombento. 

—  IPatay! — ang  mahinang  bulong  na  waring  ang  nagsasalita'y 
isang  anino — ipatay!  namatay  nang  hindi  ko  man  lamang  nakita, 
namatay  ng  hindi  nalalamang  ako'y  nabubuhay  nang  dahil  sa 
kaniya,  namatay  ng  nagtitiis!  . .  . . 

At  sa  pagdaramdam  ng  isang  sigwang  kalagimlagim, 
js&ng  sigwang  may  kulog  at  buhawi  na  walang  patak  ng  ulan, 
hinagpis  na  walang  luha,  sigaw  na  walang  salita,  nagnga- 
ngalit  sa  kaniyang  dibdib  at  nagtatangkang  umapaw  na  wari'y 
buga  ng  bolkan  na  malaong  natimpi,  ay  biglang  umalis  sa 
kinalalagyang  silid.    Nadingig  siya  ni  Basilio  na  pumapanaog 


—  230  — 


ng  hagdan,  na  ang  lakad  ay  walang  tuto;  nadingig  ang  isang 
timping  sigaw,  sigaw  na  waring  nagsasabi  ng  pagsapit  ng 
kamatayan,  maialim,  katangitangi,  kahambal-hambal,  kaya't 
ang  binata'y  tumindi'g  na  namumutla't  nanginginlg  sa  kina- 
uupan,  nguni'i  nadingig  ang  yabag  na  papalayo  at  ang  pinto 
sa  daan  na  nag-umugong  sa  pagkakasara. 

— dKaawaawang  tao! — ang  bulong  at  ang  kaniyang  mga 
mata'y  napuno  ng  luha. 

At  hindi  na  naalaala  ang  pag-aaral,  at  ang  tingin  ay  sa 
malayd,  ay  iniisip-isip  ang  kapalaran  ng  dalawang  iyon:  ang 
lsa  y  binata,  mayaman,  bihasa,  malaya,  nakapagpapasiya  sa 
sariling  kabuhayan,  may  magandang  kinabukasan,  at  ang 
babai'y  kasingganda  ng  isang  pangarap,  malinis,  lipiis  pana- 
nalig  at  walang  kamalayan  sa  lakad  ng  kamunduhan,  naka- 
kandong  sa  mga  giliw  at  ngiti,  nalalaan  sa  isang  maligayang 
pamumuhay,  na  sambahin  ng  kaniyang  mga  kaanak  at  iga- 
galang  sa  mundo,  nguni't  gayon  man,  ang  dalawang  iyon  na 
lipus  ng  pagribig,  puno  ng  mga  adhika't  pag-asa,  dahil  sa 
isang  sawing  kapalaran,  ang  lalaki'y  naglalagalag  sa  boong 
lupalop  na  tangay  ng  ipo-ipong  dugo  at  luha,  naghahasik 
ng  kasamaan  at  hindi  kabutihan,  inaapi  ang  kabaitan,  at  ina- 
ayo  ang  masamang  hilig,  samantalang  ang  babai  ay  naghihi- 
ngalo  sa  dilim  na  mahiwaga  ng  elaustro  na  kaniyang  pinasu- 
kan  sa  paghanap  ng  kapayapaan,  nguni't  mga  pagbabata  ma- 
rahil  ang  natagpo;  malinis  at  walang  bahid  dungis  nang  siya'y 
pumasok  at  naghingalo  siya  roong  wari'y  bulaklak  na  lugas. .  . . 

iHumimbing  kang  mapayapa,  sawing  anak  ng  aking  wa- 
lang  kapalarang  bayan!  IDalhin  mo  sa  libingan  ang  karik- 
tan  ng  iyong  kabataan,  na  linanta  sa  gitna  ng  pagiusog! 
Kapag  ang  isang  bayan  ay  hindi  makapaghandog  sa  kaniyang 
malilinis  na  dalaga  ng  isang  payapang  tahanan,  sa  pagkup- 
kop  ng  banal  na  kalayaan;  kapag  ang  tanging  maipamamana 
ng  lalaki  sa  kaniyang  balo  ay  kahihiyan,  pag-luha  sa  ina 
at  kaalipinan  sa  mga  anak,  mabuti  nga  ang  kusain  ninyo 
ang  huwag  nang  magbunga,  at  lunurin  na  sa  inyong  tiyan  ang 
binhi  ng  mga  kalaitlait  na  iaanak.  Ah,  mabuti  ka  na,  na 
hindi  ka  mangingilabot  sa  iyong  libingan  sa  pagkadingig  ng 
sigaw  ng  mga  naghihingalo  sa  kadiliman,  ng  mga  nakaba- 
batid  na  sila'y  may  pakpak  nguni't  nangakagapos,  ng  mga 
naiinis  dahil  sa  walang  kalayaan.    Tumungo  ka  na  kaakbay 


—  231  — 


ng  mga  pangarap  ng  makata  sa  kalangitang  walang  hangan, 
anino  ng  babaing  nabanaag  sa  isang  sinag  ng  buwan,  na 
ibinubulong  ng  maigkas  na  kawayanan . .  . .  iMapalad  ang  ma- 
matay  ng  mayroong  umiiyak,  ng  nag-iiwan  sa  puso  ng  sa 
k.aniya'y  umiibig  ng  malinis  na  gunita,  isang  banal  na  alaala, 
n.a  hindi  nadungisan  ng  karumaldumal  na  sigabo  ng  kaloo- 
ban  na  laldng  lumalaki  sa  katagalang  panahon!  iSumulong  ka, 
aalalahanin  ka  namin!  Sa  malinis  na  3imuy  ng  ating  bayan, 
sa  ilalim  ng  kaniyang  langit  na  bughaw,  sa  ibabaw  ng  alon 
ng  lawang  nakukuldng  ng  bulubunduking  kulay  sapiro  at 
baybaying  esmeralda;  sa  kaniyang  malilinaw  na  batisan  na 
nilililiman  ng  mga  punong  kawayan,  hinihiyasan  ng  mga 
bulaklak  at  binibigyang  buhay  ng  mga  tutubi't  paroparo  sa 
kanilang  walang  tungo  at  malikot  na  pagliliparan  na  waring 
nangagsisipaglaro  sa  hangin;  sa  katahimikan  ng  ating 
mga  gubat,  sa  awit  ng  ating  mga  batisan,  sa  buhos 
na  brillante  ng  ating  mga  talon  ng  tubig,  sa  ma- 
ningning  na  liwanag  ng  ating  buwan,  sa  mga  bun- 
tong  hininga  ng  hangin  sa  gabi,  sa  isang  sabi,  sa  lahat 
ng  bagay,  na  makapagpapaalala  sa  larawan  ng  ginigiliw,  ay 
makikita  ka  naming  gaya  ng  pinangarap  naming  anyo  mo 
na  marilag,  maganda,  nakangiting  gaya  ng  pag-asa,  kasing- 
linis  ng  liwanag,  datapwa'y  malungkot  at  mapighating  tinata- 
naw  ang  aming  karumaldumal  na  kalagayan. 

XXIV 

MGA  PANGARAP 

iAmor,  que  astro  eres? 

Nang  kinabukasan,  isang  araw  ng  huwebes,  bago  lumu- 
b6g  ang  araw,  ay  naglalakad  si  Isagani  sa  liwaliwang  Maria 
Cristina  na  tungo  sa  Maleeon,  upang  dumalo  sa  itinipan  sa 
kaniya  ni  Paulita  ng  umagang  iyon.  Walang  pag-aalinlangan 
ang  binata  na  ang  kanilang  pag-uusapan  ay  ang  nangyari 
sa  gabing  nagdaan,  at  sa  dahilang  siya'y  handang  hingan 
ng  paliwanag  ang  binibini  at  alam  niya  ang  pagkamataas 
at  ugaling  matigas  nito  ay  inaasahan  na  ang  isang  pagka- 
kasira.  Dahil  sa  pananakaling  ito  ay  tinaglay  niya  ang  da- 
lawang    bugtong    na   sulat  ni  Paulita,  dalawang  kaputol  na 


—  232  — 


papel,  na  bahagyang  kinatatalaan  ng  ilang  talatang  mada- 
lian  ang  pagkakatitik,  na  may  ilang  lamas  at  di  lubhang 
ayos  ang  pagkakasulat,  mga  bagay  na  hindi  nakahadlang 
upang  sila'y  pakaingatan  ng  binatang  nangingibig  na  higi't 
pa  kay  sa  sila'y  naging  sulat  ni  Safo  6  ng  musa  Polimnia. 

Ang  pagtalagang  ito  na  pawiin  ang  pag-ibig  sa  ngalan 
ng  karangalan,  ang  hangad  na  magtiis  makatupad  lamang 
sa  katungkulan,  ay  hindi  nakapigil  na  sumalakay  kay  Isagani 
ang  isang  matinding  kalungkutan  at  makapagpaalaala  sa 
kaniya  noong  magagandang  umaga  at  mga  gabing  lalo  pa 
manding  magaganda,  na  silang  dalawa'y  nagbubulungan  ng 
matatamfs  na  kahangalan  sa  mga  pag-itan  ng  salang 
bakal  ng  entresuelo,  mga  kahangalang  sa  ga  nang  bi- 
nata,  ay  may  kahulugan  at  katuturan  na  warfng  sila  ang 
mga  tanging  salita  na  dapat  pakinggan  ng  lalong  mataas 
na  pang-unawa  ng  tao.  Iniisip  ni  Isagani  ang  mga  pagla- 
lakaran,  ang  mga  gabing  may  buwan,  ang  peria,  ang  mga 
madaling  araw  ng  Disyembre  matapos  ang  misa  de  gallo, 
ang  agua  bendita  na  karaniwang  kaniyang  iniaabot  at  pina- 
sasalamatan  naman  ng  binibini  sa  pamag-itan  ng  isang  ti- 
nging  puno  ng  isang  boong  pagsinta,  at  kapuwa  sila  nangi- 
ngilabot  pagtatama  ng  kanilang  mga  daliri.  Matutunog  na 
buntonghininga  na  waring  maliliit  na  kuwitis  ang  pumupulas 
sa  kaniyang  dibdib  at  sumasalagimsim  sa  kaniya  ang  lahat 
ng  banggit  ng  mga  makata't  manunulat  na  ukol  sa  pagka- 
salawahan  ng  babai.  Sa  loob  niyang  sarili'y  isiniisumpa  ang 
pagkakatayo  ng  mga  dulaan,  ng  operetang  pranses,  ipina- 
ngangakong  gagantihan  niya  si  Pelaez  sa  lalong  madaling 
panuh6n.  Lahat  ng  nasa  paligid  ay  waring  malungkot  at 
maiitim  ang  kulay  sa  ganang  kaniya;  ang  dagatan  ay  uli- 
la't  nag-iisa,  lalo  pa  manding  wari'y  nag-iisa'  dahil  sa  kada- 
langan  ng  mga  dadng  na  nakahinto  roon;  ang  araw  ay  lu- 
lubog  sa  likuran  ng  Mariveles  nang  walang  anomang  kagan- 
dahan  at  kariktan,  wala  ang  mga  ulap  na  sarisari  ang  ayos 
at  mayaman  sa  kulay  ng  mga  hapong  magaganda;  ang  mo- 
numento  ni  Anda,  na  walang  kaayos  ayos,  maralita't  bagol, 
na  walang  anyo,  walang  kalakhan:  wari'y  isang  sorbetes  6 
mabuti  na  ang  maging  isang  pastel;  ang  mga  ginoong  nangag- 
liliwaliw  sa  Maleeon,  kahi't  na  may  mga  anyong  nasisiyahang 
loob  at  masasaya,  ay  waring  masusungit,  mapagmataas  at  mga 


—  233  — 


hambug  sa  ga  nang  kaniya;  malilikot  kt  walang  pinag-aralan  ang 
mga  batang  naglalaro  sa  dalampasigan  na  pinatatalon  sa  alon  ang 
mga  batong  lapad  sa  tabi  ng  dagat,  6  kaya'y  nangaghahanap  sa 
buhanginan  ng  mga  suso  at  kokomo  na  hinuhuli  ng  walang  patu- 
mangga  at  pinapatay  ng  wala  namang  pakinabang;  sa  isang  sabi, 
sampu  ng  walang  katapusang  paggawa  ng  daongan,  na  pi- 
natungkulan  niya  ng  mahigit  sa  tatlong  tula,  ay  waring  isang 
bagay  na  walang  kabuluhan,  kahalayhalay,  gawang  bata,  sa 
ga  nang  kaniya. 

— Ang  daongan,  iah!  ang  sadsaran  ng  Maynila,  isang 
bastardo  na  mula't  sapol  ng  ipaglihi  ay  nagpaluha  na  sa  lahat 
dahil  sa  pangungunti't  kahihiyan!  Kung  hindi  man  lamang  sana 
mangyari  na  matapos  ang  maraming  pagluha  ay  huwag  lu- 
mabas  na  karimarimarim  ang  bungang  sisipot! 

Nagpugay  ng  hindi  inino  ang  dalawang  hesuita  na  naging 
mga  guro  niya;  bahagya  nang  napuna  ang  isang  tandeni  na 
ang  lulan  ay  isang  amerikano  at  kinaiingitan  ng  ilang  ma- 
kisig  na  nagpapalakad  ng  kanilang  mga  kalesa;  nang  nalalapi't 
sa  monumento  ni  Anda  ay  nadingig  si  Ben-Zayb  na  may 
kausap  at  ang  pinagsasalitaan  ay  si  Simoun  na  nang  ga- 
bing  nakaraan  ay  biglang  nagkasakit;  si  Simoun  ay  ayaw  tu- 
manggap  ng  anomang  dalaw,  sampu  sa  mga  alagad  ng 
General. 

—  ilyan!  — ang  bulalas  ni  Isagani  na  napangiti  ng  ma- 
lungkot — diyan,  ang  mga  pakitang  loob,  -sapagka't  mayaman  .... 
Nguni't  sa  mga  sundalong  sugatin  at  may  sakit  na  galing 
sa  pagsalakay  ay  Walang  dumadalaw! 

At  sa  pag-iisip  sa  mga  pagsalakay  na  ito,  sa  kapalaran 
ng  mga  kaawaawang  sundalo  at  sa  pakikipaglaban  ng  mga 
taga  kapuluan  na  ayaw  pasakop  sa  dayuhan,  ay  naisip  ang 
pagtimbang  ng  mga  pagkamatay,  na,  kung  ang  sa  mga  sun- 
dalo  ay  dakila  sapagka't  tumutupad  sa  kanilang  katungkulan, 
ang  sa  mga  taga  kapuluan  ay  maluwalhati  sapagka't  ipinag- 
tatanggol  ang  kanilang  tinubuan. 

iKatakatakang  kapalaran  ang  sa  ilang  bayan! — aniya 
— Sapagka't  ang  isang  manglalakbay  ay  lumunsad  sa  kani- 
yang  dalampasigan,  ay  nawawalan  na  sila  ng  kalayaan  at 
nagiging  sakop  6  alipin,  hindi  lamang  ng  manglalakbay,  hindt 
lamang  ng  mga  nagmamana  sa  mga  ito,  kundi  ng  kanila 
pang    mga  kababayan,  at    hindi  sa  isang    panahon  lamang 


—  234  — 


kundi  sa  boong  buhay  na!  iKatakatakang  pag-unawa  sa 
katwiran!  Ang  kalagayang  ito'y  nagbibigay  ng  malaking 
karapatan  upang  lipulin  ang  lahat  ng  dayuhan  na  wari'y 
siyang  lalong  mabangis  na  hayop    na  maitatapon  ng  dagat! 

At  inisipisip.  na,  ang  mga  taga  pulong  iyon,  na  kabaka 
ng  kaniyang  bayan  ay  walang  ibang  kasalanan  kundi  ang 
taglay  na  kahinaan.  Ang  mga  manglalakbay  ay  lumunsad 
din  naman  sa  dalampasigan  ng  ibang  bayan;  nguni't  sa  da- 
hilang  natagpuang  malalakas  ay  hindi  pinagtangkaan  ng  kani- 
lang  katangi-tanging  hangad.  Kahi't  na  mahihina  ay  mi- 
namaganda  niya  ang  ipinamamalas,  at  ang  pangalan  ng 
mga  kalaban,  na  hindi  kinaliligtaang  lagyan  ng  kakablt  na 
duwag  at  di  mapagtapat  ng  mga  pamahayagan,  ay  ipinala- 
lagay  niyang  mga  pangalang  magiting,  sapagka/t  namama- 
tay  sa  gitna  ng  kadakilaan  sa  paanan  ng  mga  gibang 
muog  ng  kanilang  di  wastong  kuta,  mga  dakila  pa  kay  sa 
matatandang  bayaning  taga  Troya;  ang  mga  nasa  pulong 
iyon  ay  hindi  nagnakaw  ng  isa  mang  Elenang  pilipina.  At 
sa  kaniyang  kasigabuhang  loob  sa  pagkamakata,  ay  iniisip 
ang  mga  kabinataan  sa  mga  pulong  iyon  na  nangagkakapuri 
sa  mata  ng  mga  babai  doon,  at  dahil  sa  siya'y  nangingi- 
big,  na  may  nasang  mawala  sa  mundo,  ay  kinaiinggitan  niya 
ang  mga  kabinataang  iyon  na  nakakatagpo  ng  isang  dakilang 
pagpapatiwakal.    At  nabulalas  na: 

— iAh!  Ibig  kong  mamatay,  mauwi  sa  wala,  iwanan  ang 
aking  bayan  ng  isang  dakilang  pangalan,  mamatay  ng  dahil 
sa  kaniya,  siya'y  ipagtanggol  sa  pagdagsa  ng  mga  dayuhan 
at  pagkatapos  ay  tanglawan  ng  araw  ang  aking  bangkay  na 
wari'y  tanod  na  walang  kilos   sa    mga  talampas    ng  dagat! 

At  ang  pakikilaban  sa  mga  aleman  ay  pumasok  sa  ka- 
niyang  alaala,  at  halos  dinamdam  niya  ang  pagkakasawata 
ng  gayon;  namatay  sana  siya  ng  boong  kasiyahang  loob  sa  piling 
ng  watawat  ng  kastila't  pilipino,   bago  sumuko  sa  dayuhan: 

— Sapagka't  sa  Espana — aniya — ay  nabibigkis  kami  ng 
mahigpit,  dahil  sa  nakaraan,  sa  kasaysayan,  sa  pananampa- 
lataya,  sa  wika .... 

iAng  wika,  oo,  ang  wika!  Isang  palibak  na  ngiti  ang 
nalarawan  sa  kaniyang  mga  labi;  ng  gabing  yaon  ay  may- 
roon  silang  gagawing  isang  piging  sa  magpapansit  upang  ipag- 
diwang  ang  pagkamatay  ng  Akademia  ng  wikang  kastila. 


—  235  — 


— iAy! — ang  buntong-hininga  niya — ikapag  ang  mga  la- 
busaw  sa  Espana  ay  kagaya  ng  mga  naririto,  sa  madaling 
panahon  ay  mabibilang  ng  Inang  bayan  ang  mga  nagtata- 
pat  sa  kaniya. 

Ang  gabi'y  unti-unting  lumalaganap  at  dahil  doo'y  na- 
raragdagan  ang  kapighatian  sa  pusd  ng  binata,  na  wala  nang 
pag-asa  halos  na  makita  si  Paulita.  Iniiwan  na  ng  mga 
nagliliwallw  ang  Maleeon  upang  tumungo  sa  Luneta,  na  ang 
ilang  bahagi  ng  tinutugtog  doon  ng  musika  ay  nakararating 
na  dala  ng  masarap  na  hangin  sa  hapon  hanggang  sa  kina- 
lalagyan  ng  binata;  ang  mga  marino  ng  isang  pangdig- 
mang  dagat,  na  nakahimpil  sa  ilog,  ang  gumagawa  ng  mga 
paghahandang  ukol  sa  gabi,  na,  nangagsisiakyat  sa  lubid  na 
waii'y  mga  gagamba;  ang  mga  daong  ay  unti-unti  nang 
naglalagay  ng  kanilang  ilaw  na  nagbibigay  buhay  doon  at 
ang  dalampasigan 

Do  el  viento  riza  las  ealladas  olas 
Con  blando  murmullo  en  la  ribera 

Se  deslizan  veloces  por  si  solas  

na  sinabi  ni  Alaejos,  ay  bumubuga  sa  dakong  malayo  ng 
manipis  na  singaw  na  ginagawang  wari'y  kayong  madalang 
at  matalinghaga  ng  liwanag  ng  buwan,  na  noon  ay  kabi- 
lugan  

Isang  malayong  dagunot  ay  nadingig,  dagunot  na  unti- 
unting  lumalapit:  lumingon  si  Isagani  at  ang  kaniyang  puso'y 
tumibok  ng  malakas;  isang  sasakyang  batak  ng  dalawang 
kabayong  puti  ang  dumarating,  ang  mga  kabayong  puting 
makikilala  niya  sa  gitna,  ng  sandaanglibo.  Sa  sasakyan  ay 
nakalulan  si  Paulita,  si  aling  Victorina  at  ang  kaibigang 
kasama  ng  gabing  nakaraan. 

Bago  makahakbang  ang  binata'y  nakaibis  nang  bigla  si 
Paulita  at  nginitian  si  Isagani  ng  isang  ngiting  lubos 
na  pakikipagkasundo ;  si  Isagani'y  napangiti  naman  at  sa 
wari  niya'y  napawing  parang  usok  ang  lahat  ng  ulap, 
ang  lahat  ng  masusungit  na  akalang  sa  kaniya'y  suma- 
lakay;  may  mga  liwanag  ang  langit,  awit  ang  hangin  at 
bulaklak  ang  nakakalat  sa  mga  damo  ng  nilalakaran.  Ang 
masama  lamang  ay  naroroon  si  aling  Victorina,  si  aling  Vic- 
torina  na  kaylan  ma't  nakikita  ang  binata'y  hindi  binibitiwan 
upang  pagtanungan  nang  balitang  ukol  kay  D.  Tibureio.  Ti- 


—  236  — 


nungkol  ni  Isagani  ang  pagtuklas  ng  kinalalagyan  sa  pamag- 
itan  ng  mga  nag-aaral  na  kakilala  niya. 

—  Wala  pang  makapagsabi  sa  akin  hangga  ngayon — ang 
sagot,  at  katotohanan  nga  ang  kaniyang  sinasabi,  sapagka't 
si  D.  Tibureio  ay  nagtatagd  pa  naman  sa  bahay  ng  amain  ng 
binata,  sa  bahay  ni  P.  Florentino. 

— Ipabalita  ninyo  sa  kaniya — ang  sabing  galit  na  galit  ni 
aling  Victorina — na  ipinahahanap  ko  siya  sa  guardia  sibil;  sa 
patay  man  6  sa  buhay  ay  ibig  kong  matanto  kung  saan 
naroon....  isapagka't  iyang  pangangailangang  mag-antay  ng 
sampung    taon  bago  makapag-asawa  ang  isang  gaya  ko! 

Gulilat  na  napatingi'n  sa  kaniya  si  Isagani;  iniisip  ni 
aling  Victorina  ang  pakasal.    iSino  kaya  ang  kulang  palad? 

— iAno  ba  ang  pagkamasid  ninyo  kay  Jnanito  Pelaez! — > 
ang  biglang  tanong  ng  babai. 

— ^Si  Juanito? .... 

Hindi  matumpakan  ni  Isagani  ang  isasagot;  nganingani 
nang  ibig  sabihin  ang  lahat  ng  kasamaan  ni  Pelaez  na  kaniyang 
batid,  nguni't  ang  pagkamapagbigay  ay  siyang  naghari  sa 
kaniyang  puso  at  ang  sinabi'y  pawang  pagpuri  sa  kaagaw,  sa 
dahilang  kaagaw  nga  niya.  Dahil  sa  gayon  ay  tuwangtuwa 
at  magalak  na  pinakapuri  ni  aling  Victorina  ang  mga  ka- 
butihan  ni  Pelaez,  at  gagawin  na  sanang  katapatang  loob  si 
Isagani  tungkol  sa  kaniyang  panibagon  pag-ibig,  nang  dumating 
na  tumatakbo  ang  kaibigan  ni  Paulita  upang  sabihin  na  ang 
pamaypay  nito'y  nahulog  sa  mga  batong  nasa  pasigan,  sa 
kalapit  ng  Maleeon.  Pakana  6  pagkakataon,  nguni't  ang 
pangyayaring  ito'y  nagbigay  daan  upang  ang  kaibigan  ay 
matirang  kasama  ng  matandang  babai  at  si  Isagani  naman 
ay  mangyaring  makipag-alaman  kay  Paulita,  Sa  isang  dako 
naman  ay  ikinalulugod  ni  aling  Victorina  ang  gayon,  at  upang 
maiwan  sa  kaniya  si  Juanito,  ay  linuluwagan  ang  pag-ligaw 
ni  Isagani. 

Mayroon  nang  handang  paraan  si  Paulita;  nang  mag- 
pasalamat  ay  nagpakunwaring  may  pagkamuhi,  may  sama  ng 
loob,  at  ipinahiwatig,  sa  isang  paraang  lubhang  raahinhin, 
na  siya'y  nagtataka  sa  pagkakatagpo  doon  sa  binata,  gayong 
ang  lahat  ng  tao'y  nasa  Luneta,  sampu  ng  mga  artistang 
pransesa. 

—  Tinipanan  ninyo  ako,  ipapanong  hindi.... 


—  237  — 


— Gayon  man,  kagabi'y  liindi  man  ninyo  napunang  ako'y 
nasa  dulaan;  sa  boong  itinagal  ng  palabas  ay  minamatyagan 
ko  kayo  at  hindi  ninyo  hinihiwalayan  ng  tingin  iyong  mga 
babaing  eoehers .... 

Nagkapalit  ang  kalagayan;  si  Isagani  na  naparoon  upang 
humingi  ng  paliwanag  ay  siya  pang  nagbigay  at  sumaligaya 
siyang  lubos  ng  tinuran  ni  Paulita  na  siya'y  pinatatawad. 
Tungkol  sa  pagkakaparoon  ng  babai  sa  dulaan,  ay  dapat 
pang  pasalamatan  sa  kaniya;  siya,  sa  kapipilit  ng  inali,  ay 
pumaroon  lamang  sa  pag-asang  makikita  ang  binata  sa  boong 
palabas.    iGaano  ang  pagkutya  niya  kay  Juanito  Pelaez! 

— iAng  aking  ali  ang  nakakaibig! — ang  sabi  na  kasabay 
ang  masayang  halakhak. 

Kapuwa  nagtawanan;  ang  pagkakasal  ni  Pelaez  kay  aling 
Victorina  ay  ipinagkatuwa  nilang  mabuti  at  halos  namamalas 
na  nilang  nangyari;  nguni't  naalala  ni  Isagani  na  si  D.  Tibureio 
ay  buhay  at  ipinagkatiwala  ang  lihim  sa  kaniyang  giliw,  ma- 
tapos  na  mapapangakong  hindi  sasabihin  kahi't  kanino.  Si 
Paulita'y  nangako,  nguni't  sa  sarili'y  tangka  ang  sabihin  sa 
kaibigan. 

Ang  bagay  na  ito'y  siyang  naglipat  ng  usapan  sa  bayan 
ni  Isagani,  na  nalilibid  ng  kagubatan  at  nalalagay  sa  bay- 
bayin  ng  dagat  na  nag-uumugong  sa  paanan  ng  matataas  na 
talampas. 

Ang  mata  ni  Isagani  ay  nagliliwanag  sa  pagbanggit  sa  liblib 
na  sulok  na  iyon;  ang  sigaw  ng  pagmamakatangi  ay  nagpapapula 
sa  kaniyang  pisngi,  nanginginig  ang  kaniyang  boses,  ang  kani- 
yang  damdaming  makata  ay  sumusulak  at  ang  mga  salita'y  pu- 
mupulas  na  mainit,  puno  ng  sigabo  na  waring  ang  pag-ibig 
ng  kaniyang  pag-ibig  ang  tinuturan,  kaya't  hindi  nakapigil 
sa  pagbulalas  ng: 

—  iOh!  iSa  ilang  ng  aking  mga  kabundukan  ay  dina- 
danas  ko  ang  pagkamalaya,  malayang  gaya  ng  simuy,  gaya 
ng  liwanag  na  walang  sagkang  kumakalat  sa  sangsinukob! 
!Libo  mang  bayanan,  libo  mang  palasyo  ay  ipagpapalit  ko  sa 
sulok  na  iyon  ng  Pilipinas,  na  malayo  sa  mga  tao,  ay  dinada- 
nas  ko  ang  tunay  na  kalayaan!  IDoon,  kaharap  ang  mga 
sadyang  likas,  kaharap  ng  hiwaga  at  ng  walang  katapusan;  ng 
kagubatan  at  ng  karagatan,  ay  nag-iisip  ako,  nagsasalita  at  guma- 
gawa  nang  gaya  ng  isang  taong  walang  kinikilalang  panginoon! 


—  238  — 


Si  Paulita,  sa  harap  ng  gayong  sigabo  ng  kalooban  da- 
hil  sa  bayang  kinakitaan  ng  unang  liwanag,  sigabong  hindi 
kilala,  siya  na  hirating  makadingig  ng  pag-alipusta  sa  ka- 
niyang  bayan  at  maminsan  minsang  siya'y  nakikiayon  sa 
gayon,  ay  nagpahalata  ng  kaunting  wari'y  panibugho  sa 
paraang  paghihinampo  na  gaya  ng  dati. 

Nguni't  madali  siyang  napapayapa  ni  Isagani. 

—  iOo! — ang  sabi — siya'y  iniibig  ko  ng  higit  sa  lahat  ng 
bagay  noong  hindi  pa  kita  nakikilala!  Ibig  na  ibig  ko  ang 
maglikllk  sa  kagubatan,  humimMng  sa  lilim  ng  mga  puno, 
umupo  sa  ungos  ng  isdng  talampas  upang  saklawin  ng  ti- 
ngin  ang  Pasipiko  na  sa  harapan  ko'y  hinahalo  ang  kaniyang 
mga  bughaw  na  alon,  at  inihahatid  sa  akin  ang  mga  awit 
na  natutuhan  sa  mga  dalampasigan  ng  malayang  Amerika..  .. 
Bago  kita  makilala,  ang  dagat  na  iyon  ay  siyang  aking 
mundo,  aking  lugod,  aking  pag-ibig,  aking  mga  pangarap. 
Kapag  nahihimbing  ng  mapayapa  at  ang  araw  ay  nagni- 
ningning  sa  kaitaasan,  ay  ikinalulugod  ko  ang  pagtanaw  sa 
banging  nasa  sa  aking  paanan  na  may  limangpung  metro 
ang  lalim,  at  hinahanap  ko  ang  mga  kahangahangang  hayop 
sa  kagubatan  ng  mga  bulaklak  ng  bato  at-  mga  korales  na 
naaaninag  sa  bughaw  na  tubig,  ang  malalaking  serpiente  na, 
alinsunod  sa  sabi  ng  mga  taong  bukid,  ay  umaalis  umano 
sa  gubat  upang  manahanan  sa  dagat  at  doo'y  magpakalaki- 
laki....  Sa  kinahapunan,  na,  umano'y.  siyang  paglabas  ng 
mga  sirena,  ay  sinusubukan  kong  masigasig  sa  pag-itan  ng 
mga  alon,  na  minsan,  ay  waring  namalas  ko  sila  sa 
gitna  ng  bula  at  doo'y  nangaglalaro;  maliwanag  na  na- 
didingig  ko  ang  kanilang  mga  awit,  awit  na  ukol  sa  kala- 
yaan,  at  naulinigan  ko  ang  tunog  ng  kanilang  mataginting 
na  alpa.  Noong  araw  ay  dumadaan  ako  ng  mahahabang 
sandali  sa  pagmamalas  ng  pagbabagobagong  anyo  ng  mga 
ulap,  sa  pagmamalas  sa  punong  nag-iisa  sa  kapatagan,  sa 
isang  talampds,  na  hindi  ko  maunawa  ang  sanhi  ng  pag- 
kakagayon,  na  hindi  makilalang  lubos  ang  damdaming  yaon . 
na  ginigising  sa  aking  kalooban.  Madalas  na  ako'y  pi- 
nagsasalaysayan  ng  mahahabang  pahgaral  ng  aking  amain  at 
sinasabing  dadalhin  ako  sa  isang  manggagamot  dahil  sa  baka 
ako'y  magkaroon  ng  sakit  na  mapanglawin.  Datapwa'y  na- 
kita  kita,  kita'y  inibig,  at   sa  pagpapahingang  ito  sa  pag- 


—  239  — 


aaral  ay  waring  may  isang  bagay  na  wala  sa  akin  ng  ak6'y 
naroon,  ang  kagubatan  ay  madilim,  malungkot  ang  ilog  na 
umaagos  sa  kagubatan,  ang  dagat  ay  nakaiinip,  ang  abot  ng 
malas  sa  dakong  kalookan  ay  walang  anomang  bagay.... 
iAt!  kung  maparoon  ka  lamang  doon,  kabi't  miminsan,  kung 
tungtungan  ng  mga  paa  mo  ang  mga  landas  na  iyon,  kung 
kanawi'n  ng  dulo  ng  iyong  mga  daliri  ang  tubig  ng  mga 
batisan,  kung  tingnan  mo  ang  dagat,  maupo  ka  sa  talam- 
pas  at  pahigingin  mo  ang  hangin  sa  pamag-itan  ng  iyong 
mahihimig  na  awit,  ang  aking  kagubatan  ay  magigi'ng  Eden, 
ang  agos  ng  batisan  ay  aawit,  sisipot  ang  liwanag  sa  kusim 
na  dahon,  magiging  batong  brillante  ang  mga  patak  ng  ha- 
mog  at  magiging  perlas  ang  mga  bula  ng  dagat! 

Nguni't  nadingig  ni  Paulita  na  upang  makarating  sa 
bayan  ni  Isagani  ay  kailangang  magdaan  sa  mga  bundok  na 
maraming  maliliit  na  linta,  at  dahil  sa  bagay  na  ito,  ay 
kinikilig  na  ang  duwag.  Dahil  sa  gawi  na  niya  ang  ayaw 
mapagod  at  sa  dahilang  siya'y  malayaw  ay  sinabing  magla- 
lakbay  lamang  siya  kung  naka-karwahe  6  naka-tren. 

Si  Isagani,  na  nakalimot  na  sa  lahat  ng  kanivang  ma- 
pait  na  pagpapalagay  sa  mga  bagay  bagay  at  wala  nang 
nakikita  sa  lahat  ng  dako  kundi  bulaklak  na  walang  tinik, 
ay  sumagot  na: 

— Sa  loob  ng  di  mahabang  panahon  ang  lahat  ng  pu- 
16'y  makakalatan  ng  mga  daang  bakal. 

Na  lubhang  matuli't 
halos  parang  hangin 
na  pagdaraanan 
niyong  ferro-carril, 
gaya  ng  sabi  ng  isang  sumulat;  at  sa  gayon,  ang  mga  su- 
lok  ng  sangkapuluan  ay  mabubuksan  ea  lahat.... 

— Sa  gayon,  nguni't  ikailan?    Kung  ak6'y  hukluban  na. .  . . 

— iBah!  Hindi  mo  batid  ang  magagawa  natin  sa  loob 
ng  ilang  ta6n— ang  sagot  ni  Isagani — hindi  mo  batid  ang  lakas 
at    ang    sigabo    na  maibibigay  ng  bayan  matapos  ang  daan 

daang   taong    pagkahimbing   Nililingap  tayo  ng  Espana; 

ang  kabinataan  nating  nasa  Madrid  ay  gumagawa  gabi't 
araw  at  iniuukol  sa  tinubuan  ang  boo  nilang  katalinuhan, 
ang  lahat  ng  sandali  ng  kanilang  kabuhayan,  ang  lahat  ng 
kanilang  kaya;  ang  mga  mahahabaging  tingig  doon  ay  naki: 


—  240  — 


kisapi  sa  ating  tingig,  mga  politiko  na  nakababatid  na  wa- 
lang   mabuting   bigki's    kundi  ang  pag-iisa  sa  kabuhayan  at 
sa  damdamin:   kinikilala  ang  ating  katwiran  at  ang  lahat  ng 
bagay   ay    nagpapahiwatig  ng  isang  magandang  kinabukasan 
ng    madla....     iTunay  nga  at  katatapos  pa  lamang  na  ka- 
pagtitikim    ng   isang   munting  pagkabigo,    kamlng  mga  nag- 
aaral,    nguni't  ang  tagumpay  ay  untiunti  nang  lumalaganap 
sa    lahat   ng  layunin....  nasa  sa  budhi  na  ng  lahat!  Ang 
taksil   na   pagkatalong   aming   tinamo    ay    nagpapatunay  ng 
mga   hullng   hinga,    ng  huh'ng  kih'g  ng  mamamatay!  Bukas 
ay   mamamayan  kami  ng  Pilipinas  na  maganda  na  ang  tu- 
tunguhin  sapagka't  malalagay  sa  mga  mairuging  kamay;  iOo! 
ang  kinabukasan  ay  amin,  nakikinikinita  ko  nang  kulay  rosa, 
nakikimkinita   kong   ang    pagkilos   ay  magbibigay   buhay  sa 
dakong  ito  na  laong  panahong  patay,  nahihimbi'ng . .  . .  Na- 
kikinikinita    ko    ang    pagsipot  ng  mga  bayan  sa  kalapit  ng 
mga    daang  bakal,  at  sa  lahat  ng  pook  ay  may  mga  paga- 
waan    na    gaya   noong    nasa    Mandaluyong!  . .  . .  Nadidingi'g 
ko     na    ang     pagsipol     ng     bapor,     ang    dagundong  ng 
mga    tren,     ang     ugong    ng  mga     makina....  namamala3 
kong  pumapaitaas  ang  usok,  ang  kaniyang  malakas  na  hinga, 
at  nalalangap  ko  ang  amoy  ng  langis;    ang  pawis  ng  mga 
kahangahangang  kasangkapan  na  walang  tigil  sa  paggawa.... 
Ang  daongang  iyan,   na  may  mahinang  pagkayari,  ang  ilog 
na  iyan  na    wari'y  pinaghi'hingaluan    ng  pangangalakal,  ay 
makikita  nating  puno  ng  albor  at  maglalarawan  sa  atin  ng 
panahon  ng  taglamlg  sa  kagubatan  ng  Europa. .  . .   Ang  malunas 
na  simoy  na  ito  at  ang  malilinis  na  batong  iyan  ay  mapupuno 
ng  uling,  ng  mga  kaha  at  barriles  na  gawa  ng  tao;  datapwa'y 
wralang  kailangan!  maglalakbay  tayo  ng  madalian,  sa  mga  ma- 
luluwag  na  sasakyan,  upang  hanapin  sa  dakong  loob  ang  ibang 
simuy,  ang  ibang  tanawin  sa  ibang  dalampasigan,  mga  lalong 
malalamig  na  singaw  sa  mga  paanan  ng  kabundukan  ....  Ang 
mga    acorazado   ay  siyang   magbabantay   sa  ating  mga  bay- 
bayin:   ang  pilipino  at  ang  kastila  ay  mag-uunahan  sa  pag- 
pupunyaging  gapiin  ang  anomang  pagdagsa  ng  mga  taga  ibang 
lupain,  upang  ipagtanggol  ang    inyong  mga  tahanan  at  ba- 
yaan  kayong  matuwa  at  mabuhay  ng  mapayapa,  na  ginigi- 
liw  at  iginagalang.    Ligtas  na  sa  paraang  panghihitlt,  walang 
sama  ng  loob  at  pag-aalinlangan,  ang  bayan  ay  gagawa  na, 


—  241  — 


sapagka't  kung  magkakagayon  ay  hindi  na  makaduduhagi  ang 
paggawa,  hindi  na  magiging  pangangayupapa,  na  wari'y  takda 
8a  alipin;  sa  gayon  ay  hindi  na  pasasamain  ng  kastila  ang 
kaniyang  ugali  sa  tulong  ng  mga  hangaring  maghariharian  at, 
tapat  ang  tingin,  malusog  ang  puso,  ay  mag-aabutan  kami  ng 
kamay,  at  ang  pangangalakal,  ang  paggawa,  ang  pag-aani,  ang 
karunungan  ay  magnanawnaw  sa  lilim  ng  kalayaan  at  ng 
mga  kautusang  tuwid  at  pantay  pantay  na  gaya  ng  sa  ma- 

yamang  Inglaterra  

Si  Paulita  ay  nangingiting  wari'y  alinlangan  at  iniiling 
ang  ulo. 

— IPangarap,  pangarap! — ang  buntong  hininga — nadingi'g 
kpng  sinasabi  na  kayo'y  maraming  kalaban . .  . .  Ang  sabi 
ni  tia  Torina  ay  alipin  magpakailan  man  ang  bayang  ito. 

—  Sapagka't  ang  ali  mo'y  isang  hangal;  sapagka't  hindi 
maaaring  siya'y  mabuhay  nang  walang  alipin,  at  kung  wala  siya 
noon  ay  pinapangarap  ang  sa  darating  na  panahon,  at  kung  hindi 
mangyari  ay  binubukobuko  sa  sariling  gunita.  Tunay  ngang 
mayroon  kaming  mga  kalaban,  na  magkakaroon  ng  tungga- 
lian,  nguni't  kami  ang  magtatagumpay.  Mangyayaring  ga- 
wlng  walang  wastong  kanlungan  ng  matandang  kaparaanan 
ang  mga  durog  na  muog  ng  kanilang  mga  kastilyo,  amin 
silang  gagapiing  umaawit  ng  kalayaan,  sa  harap  ng  inyong 
mga  malas,  sabay  sa  pagakpak  ng  inyong  mga  kamay  na 
aming  minamahal!  Sa  isang  dako'y  hindi  ka  dapat  manga- 
nib;  ang  labanan  ay  mapayapa;  sukat  na  ang  iaboy  lamang 
ninyo  kami  sa  pag-aaral,  gisingin  ninyo  sa  amin  ang  ma- 
rangal  at  mataas  na  pag-iisip  at  udyukan  ninyo  kami  sa 
pagtataman,  sa  kagitingan,  na  ang  pinakaganti'y  ang  inyong 
paggiliw! 

Taglay  din  ni  Panlita  ang  kaniyang  ngiting  mahiwaga 
at  waring  nag-lisip;  nakatanaw  sa  dako  ng  ilog,  at  tinatapik- 
tapik  ng  pamaypay  ang  pisngL 

— lAt  kung  wala  kayong  mapala? — ang  tanong  na  wa- 
ring  hindi  pinahahalagahan  nang  gaano  ang  usapan. 

Ang  tanong  na  ito'y  nakasugat  kay  Isagani;  tinitigan 
ang  mga  mata  ng  kaniyang  irog,  dahandahang  piniglan  ang 
isang  kamay  at  nagwikang: 

— Pakingan  mo:   kung  wala  kaming  mapala  

At  nahintong  nag-aalinlangan. 
16 


—  242  — 


—  Paking&n  mo,  Paulita, — ang  patuloy — batid  mo  kung 
gaano  ang  aking  pagsinta  at  pagsambd  sa  iyo:  alam  mong 
nalilimot  ko  ang  sarili  kung  ako'y  iyong  tinititigan,  kapag- 
nababakas  ko  sa  titig  na  iyan  ang  isang  kislap  ng  pag-ibig.... 
gayon  man,  kapag  wala  kaming  n&pala,  ay  papangarapin 
ko  ang  isa  mo  pang  titig  at  mapalad  akong  mamamatay 
upang  ang  is£ng  liwayw&y  lamang  ng  pagmamalaki  ay  sumi- 
lay  sa  iyong  mga  mata  at  masabi  mo  sa  balang  araw,  sa 
lahat,  kasabay  ng  pagtuturd  sa  aking  bangkay,  na:  iang  aking 
pag-ibig  ay  namatay  sa  pagsasanggalang  ng  mga  karapatan 
ng  aking  bayan! 

—  iHalinang  umuwi,  ineng,  at  baka  ka  sipunin! — ang 
sigaw  ng  sandaling  iyon  ni  aling  Victorina. 

Ang  boses  na  iyon  ay  nagpabalik  sa  kanila  sa  katuna- 
yan  ng  buhay.  Yaon  na  ang  oras  ng  pag-uwi,  at  sa  ka- 
gandahang  loob,  ay  inanyayahang  lumulan  sa  sasakyan  si- 
Isagani,  anyayang  hindi  na  inantay  ng  binata  na  ulitin  pang 
muli.  Sa  dahilang  ang  karuahe  ay  kay  Paulita,  ay  umupo  sa 
paharap  si  aling  Victorina  at  ang  kaibigan,  at  sa  bangkong 
maliit  ang  dalawang  magsing-irog. 

Lulan  ng  iisang  sasakyan,  makasiping  ang  ginigiliw,  la- 
ngapin  ang  bango,  masagi  ang  sutla  ng  damlt,  makitang 
nag-iisip,  na  nakahalukipkip,  naliliwanagan  ng  buwan  sa  Pi* 
lipinas  na  nagbibigay  kagandahan  at  dingal  sa  anomang  ba- 
gay  na  lalong  lubasa,  ay  isang  pangarap  na  hindi  inantay 
ni  Isagani  na  mangyari  magpakailan  man!  Napakamara- 
lita  ng  mga  pauwing  naglalakad,  na  nangag-iisa,  at 
nangagsisiilag  upang  paraanin  ang  rnatuling  sasakyan!  Sa 
hinaba  haba  ng  dinaanang  iyon,  3a  boong  haba  ng  baybayin, 
ng  liwaliwan  ng  Sabana,  ng  tulay  ng  Espana,  ay  walang 
nakita  si  Isagani  kundi  isang  magandang  ulong  nakatagilid, 
na  mainam  ang  pusdd,  na  nagtatapos  sa  isang  sunud- 
sunurang  liig  na  nawawala  sa  mga  guyon  ng  pinya.  Isang 
brillante  ang  kumikindat  sa  kaniya  mula  sa  pingol  ng  munting 
tainga,  na  wari'y  bituin  sa  gitna  ng  mga  pinilakang  ulap. 
Si  Isagani  ay  nakaringig  ng  malayong  uliyaw  na  itinatanong 
sa  kaniya  si  D.  Tibureio  de  Espadana,  ang  pangalan  ni  Jua- 
nito  Pelaez,  nguni't  sa  ganang  kaniya  ay  naging  waii'y  tunog 
ng  kampanang  nadidingig  na  malayo,  magulong  tingig  na 
nadidingig  sa  gitna  ng  bungang-tulog. 


—  243  — 


Kinailangan   ang  ipaalaala  sa  kaniya  na    nakarating  na 
sila  sa  liwasan  ng  Sta.  Cruz. 

XXV 

TAWANAN— IYAKAN 

Ang  loob  kabahayan  ng  "Paneiteria  Maeanista  de  buen 
gusto"  ng  gabing  iyon  ay  may  anyong  di  pangkaraniwan. 

Labing  apat  na  binata,  ng  mga  pulong  lalong  tanyag 
ng  Sangkapuluan,  mula  sa  indio  na  walang  ibang  dugong 
halo  (kung  mayroong  walang  halo)  hanggang  sa  kastilang 
taga  Espana,  ay  nangagkatipon  upang  idaos  ang  piglng  na 
sinabi  ni  P.  Irene,  alang-alang  sa  naging  hangga  ng  salitaang 
ukol  sa  pagtuturo  ng  wikang  kastila.  Inupahan  nila  nang 
sa  ganang  kanila  lamang  ang  lahat  ng  dulang,  pinaragdagan 
ang  ilaw  at  ipinadikit  sa  dingding,  kasiping  ng  mga  palamuti  at 
kakemonong  insik,  ang  ganitong  di  mawatasang  mga  pananalita: 

i  LUMUWALHATI  SI  CuSTODIO  DAHIL  SA  KANIYANG  MANGA 
KALIKSIHAN  AT  PANSIT  SA  LUPA  SA  MANGA  BINATANG  MAY  MA- 
BUBUTING  KALOOBAN! 

Sa  isang  bayan  na  ang  lahat  ng  kabalbalan  ay  tina- 
tabingan  ng  ayos  kagalanggalang,  at  ang  karamihan  ay  na- 
tataas  sa  tulong  ng  usok  at  mainit  na  hangin;  sa  isang 
bayan  na  yaong  sadyang  katunayan  at  tapat  ay  nakasasakit 
paglabas  sa  puso  at  mangyayaring  maging  sanhi  ng  mga 
kaguluhan,  marahil  ay  yaon  ang  lalong  mabuting  paraan 
upang  ipaggalak  ang  sumumpong  sa  ulo  ng  bantog  na  si 
D.  Gustodio.  Sinagot  ng  mga  nadaya  ng  isang  halakhak  ang 
biro,  ang  pastel  ng  pamahalaan  ay  sinagot  ng  isang  ping- 
gang  pansit,  at  mabuti't  gayon  na  lamang! 

Nangagtatawanan,  nagbibiman,  nguni't  nahahalatang  ang 
katuwaan,  ay  pilit;  ang  tawanan  ay  tumataginting  dahil  sa 
kaunting  panginginig,  sa  mga  paningi'y  pumupulas  ang  ma- 
tutuling  kislap  at  hindi  lisa  ang  kinakitaan  ng  nagnining- 
ning  na  patak  ng  luha.  Datapwa't  gayon  man,  ang  mga 
binatang  iyon  ay  mga  ganid  na  loob,  mga  wala  sa  katwi- 
ran!  Hindi  noon  lamang  pinasiyahan  sa  gayong  paraan  ang 
lalong  maiinam  na  panukala,  na  pinapatay  ang  mga  pag-asa 
sa  tulong  ng  malalaking  salita  at  mumunting  gawa:   bago  si 


—  244  — . 

D.  Oustodio  ay  nagkaroon  na  ng  marami,  lubhang  marami! 
Sa  gitna  ng  kabahayan  at  sa  tapat  ng  mga  parol  na  pula, 
ay  may  apat  na  dulang  na  bilog,  na  naaayos  na  patungko; 
ang  mga  luklukan  ay  mga  uupang  kahoy  na  bilog  din.  Sa 
gitna  ng  bawa't  dulang,  alinsunod  sa  kaugalian  ng  tindahan, 
ay  may  nakahandang  apat  na  pingang  mumunti  na  may  tig-apat 
na  kakanin  ang  bawa't  isa,  at  apat  na  tasang  tsa,  na  may  kanika- 
niyang  takip,  na  pawang  porselanang  pula;  sa  harap  ng  bawa't 
luklukan  ay  may  isang  bote  at  dalawang  kopang  bubog  na 
nangingintab. 

Dahil  sa  pagkamausisa  ni  Sandoval,  ay  nagtitingin- 
tingin,  lahat  ay  sinisiyasat,  tinitikman  ang  mga  hopya,  pinag- 
mamasdan  ang  mga  palamuti,  binabasa  ang  talaan  ng  mga 
halaga.  Ang  iba'y  nangag-uusap  ng  ukol  sa  mga  bagay-bagay 
na  pang-kasalukuyan,  ukol  sa  mga  artistang  babai  ng  ope- 
retang  pranses  at  mabiwagang  pagkakasakit  ni  Simoun,  na, 
alinsunod  sa  ilan,  ay  natagpuang  may  sugat  sa  lansangan;  alin- 
sunod  naman  sa  iba  ay  nagtangkang  magpatiwakal :  gaya  ng 
sadyang  dapat  mangyari,  silang  lahat  ay  naninira  sa  mga 
pagkukurokuro.  Si  Tadeo  ay  may  ibang  balita,  na  alinsunod 
sa  sabi  niya'y  hindi  magkakabula.  Si  Simoun  ay  sinugatan 
ng  isang  hindi  kilala  sa  may  lumang  Hwasan  ng  Vivak;  ang 
sanhi  ay  ang  higanti,  at  ang  katunayan  ay  ang  pangyayaring 
si  Simoun  ay  ayaw  magpahiwatig  ng  anoman.  Matapos 
iyon  ay  napag-usapan  ang  mga  mahiwagang  higanti,  at 
gaya  ng  maaantay  ay  mga  kagagawang  prayle  ang  tinu- 
tukoy,  na  isinalaysay  ng  bawa't  isa  ang  inaasal  ng  mga  kura 
sa  kanikanilang  bayan. 

Isang  tula  na  nasusulat  ng  malalaking  titik  na  itlm,  ang 
nasa  dakong  itaas  ng  pintong  kabahayan  at  nagsasabing: 

De  esta  fonda  el  eabeeilla 

Al  publieo  advierte 

Que  nada  dejen  absolutamente 

Sobre  alguna  mesa  6  silla. 
— iKay  inam  na  paunawa! — ang  bulalas  ni  Sandoval — 
napagkikilala  ang  pagtitiwala  sa  pulutong  iano?  iAt 
naku,  ang  tula!  i  Maipalalagay  na  si  D.  Tibureio  na  naging 
tula,  dalawang  paa,  ang  isa'y  mahaba  kay  sa  isa  sa  pag-itan 
ng  dalawang  tungkod!  iPag  nakita  iyan  ni  Isagani,  ay  iaa- 
lay  sa  kaniyang   magiging  inali! 


-  245  — 


—  iNarito  si  Isagani! — ang  sagot  ng  is&ng  boses  mula  sa 
hagdanan. 

At  p.ng  mapalad  na  binata*y  lumitaw  na  lipus  katuwaan» 
na  sinusundan  ng  dalawang  insik  na  walang  bard  na  may 
dalang  malalaking  mangkok,  na  nagkakalat  ng  masarap  na 
amoy,  na  nakasalalay  sa  dalawang  malalaking  pangnan.  Ma- 
sasayang  paaba  ang  sa  kanila'y  sumalubong. 

Wala  pa  si  Juanito  Pelaez,  nguni't  sa  dahilang  nakaraan 
na  ang  oras  ay  masasayang  nangagsidulog  sa  dulang.  Kailan 
pa  man  ay  hindi  makatutupad  sa  salitaan  si  Juanito. 

—  Kung  si  Basilio  pa  ang  ating  inanyayahan  at  hindi 
siya — ang  sabi  ni  Tadeo — Nilasing  sana  natin  upang  mapag- 
sabi  ng  ilang  lihim. 

— Ha,  ^ang  mapagnilay  na  si  Basilio  ay  may  itinatagong 
lihim? 

—  iBah! — ang  tugon  ni  Tadeo — at  ang  lalo  pa  namang 
mahahalaga!  May  ilang  lihim  na  pangyayaring  siya  lamang 
ang  tanging  nakababatid  ng  linaw..  ..  ang  batang  nawala,  ang 
monha ....  \ 

— iManga  ginoo;  ang  pansit  lang-lang  ay  siyang  sopas  na 
pinakamabuti! — ang  sigaw  ni  Makaraig; — gaya  ng  makikita 
ninyo,  Sandoval,  ang  halo  ay  kabuti,  hipon,  tiniping  itlog, 
sotanghon,  manok,  at  hindi  ko  na  maalaman  kung  ano  pa. 
Bilang  pamago  ay  ihandog  natin  ang  mga  but6  kay  D.  Oustodio; 
itingnan  natin,  magpanukala  siya   ng  ukol  dito! 

Isang  masayang  halakhakan  ang  sumalubong  sa  pahayag 
na  ito. 

— Pag  naalaman .... 

—  IPatakbong  paparito!  —  ang  dugtong  ni  Sandoval — napa- 
kabuti  ng  sopas,   ian6  ang  pangalan? 

— Panstt  lang-lang,  ito  nga  pansit  insik  upang  maiba  sa 
isa  na  sadyang  gawa  rito. 

—  iBah!  mahirap  alalahanin  ang  pangalan.  iPatungkol 
kay  D.  Oustodio  ay  blbinyagan  ko  ng  pangalang  panukalang 
sopas. 

Tinauggap  ang  bagong  pangalan. 

— Mga  ginoo, — ang  sabi  ni  Makaraig,  na  siyang  pumili  ng 
mga  kakanin — imayroon  pa  tayong  tatlong  ulam!  Lumpiyd  ng 
inslk  na  ang  laman  ay  baboy.... 

— iNa  inihahandog  kay  P.  Irene! 


—  246  — 


— iAbaba!  Si  P.  Irene  ay  hindi  kakain  ng  baboy  hang- 
gang  hindi  nag-aah's  ng  ilong — ang  marahang  sabi  ng  isang 
binatang  taga  Iloilo  sa  kaniyang  kalapi't. 

—  iMag-aalis  ng  ilong! 

—  iMawala  ang  ilong  ni  P.  Irene! — a-ng  panabay  na  si- 
gawan  ng  lahat. 

— Galang,  mga  ginoo,  kaunting  galang! — ang  hingi  ni 
Peeson   na  pabirong  wari'y  tinototoo. 

— Ang  pangatlong  pinggan  ng  alam  ay  panyang  na  ali- 
mango  

— Na  ipinatutungkol  sa  mga  prayle— ang  dugtong  ng  taga 
Bisaya. 

— Dahil  sa  pagka-alimango, — ang  dugtong  ni  Sandoval. 
— iTama  at  tatawaging  panyang  na  prayle! 
Inulit  ng  lahat  na  sabay-sabay  ang:*  ipanyang   na  prayle! 
— iTumututol  ako  sa  ngalan  ng  isa! — ang   sabi   ni  Isa- 

gani. 

—  iAt  ako,  sa  ngalan  ng  mga  alimango! — ang  dugtong 
ni  Tadeo. 

—  iGalang,  mga  ginoo,  kauntihg  galang! — ang  muling  si- 
gaw  ni  Peeson  na  namumuwalan. 

— Ang  pang-apat  ay  pansit  na  ginisa  na  ipinatutungkol .  .  •  . 
sa  pamahalaan  at  sa  bayan! 

Lahat  ay  napalingon  kay  Makaraig. 

— Hindi  pa  nalalaunan,  mga  ginoo, — ang  patuloy — ay  ina- 
akalang  ang  pansi't  ay  gawang  insik  6  hapon,  nguni't  sa 
dahilang'"  siya'y  hindi  kilala  ni  sa  Kainsikan  ni  sa  Hapon, 
ay'  tila  siya  pilipino,  nguni'tgayon  man,  ang  mga  nagluluto  at 
nakikinabang  ay  ang  mga  insik:  idem  na  idem  na  idem  ang 
nangyayari  sa  pamahalaan  at  sa  Pilipinas:  wari'y  insik,  ngu- 
ni't  insik  man  sila  6  hindi  man,  ay  may  mga  doktor  ang 
Santa  Madre....  Lahat  ay  kumakain  at  lumalasa  sa  kaniya, 
nguni't  gaydn  man  ay  nangagpapatumpiktumpi'k  pa't  nagpa- 
pakunwaring  umaayaw:  gayon  din  ang  nangyayari  sa  bayan, 
gayon  din  ang  sa  pamahalaan.  ..  Lahat  ay  nabubuhay  ng 
dahil  sa  kaniya,  lahat  ay  kalahok  sa  pistahan  at  pagkata- 
pos  ay  walang  bayang  sasama  pa  kay  sa  Pilipinas,  walang  pa- 
mahalaang  lalong  magulo.  Ipatungkol  nga  natin  ang  pansit 
sa  bayan   at  sa  pamahalaan! 

— ilpatungkol! — ang  sabaysabay  na  sabi  n^  lahat. 


—  247  — 


—  iTutol  ako! — ang  bulalas  ni  Isagani . .  . . 

— ilgalang  ang  mga  bata,  igalang  ang  mga  nasawi! — ang 
sigaw  na  pinaugong  ang  tingig  ni  Peeson,  na  itinaas  ang 
isang  buto  ng  inahing  manok. 

— ilpatungkol  -natin  ang  pansit  sa  insik  na  si  Quiroga, 
na  isa  sa  apat  na  kapangyarihan  ng  sangbayanang  pilipino! — ■ 
ang  palagay  ni  Isagani. 

— iHuwag,  sa  Emineneia  Negra! 

— iHuwag  kayong  maingay! — ang  pabiglang  sabing  mahi- 
waga  ng  isa, — sa  liwasan  ay  may  mga  pulutong  na  nagma- 
malas  sa  atin  at  ang  mga  dingding  ay  may  pangdingig. 

Tunay  nga,  pulupulutong  ng  mga  nanonood  ay  nangagtayo 
sa  tapat  ng  mga  durungawan,  samantalang  ang  ingayan  at 
tawanan  sa  mga  tindahang  kalapit  ay  lubos  na  napawi,  na 
wari  bagang  minatyagan  ang  nangyayari  sa  piging.  Ang 
katahimikan  ay   may    ayos   na  katangitangi. 

—  iTadeo,  ibigkas  mo  ang  iyong  talumpati! — ang  mara- 
hang  sabi  ni  Makaraig. 

Sa  dahilang  si  Sandoval  ang  siyang  lalong  bihasa  sa  pag- 
kamananalumpati  ay  pinagkasunduang  siya  ang  sa  huli'y 
hahalaw  sa  lahat  ng  salaysay. 

Si  Tadeo,  dahil  sa  ugaling  tamad  na  taglay  niyang  parati, 
ay  hindi  naghanda  at  namimilipit.  Samantalang  sinisipsip 
ang  isang  mahabang  sotanghon,  ay  iniisip  ang  paraang  ika- 
liligtas  niya  sa  kalagayang  iyon,  hanggan  sa  naalaala  ang 
isang  talumpating  napag-aralan  sa  klase  at  humanda  nang 
gayahan  yaon  at  lahukan  ng  ibang  bagay. 

—  iMga  ginigiliw  na  kapatid  sa  panukala! — ang  simula 
niyang  ikinumpay  ang  sipit  na  kagamitan  ng  mga  insik  sa 
pagkain. 

— iHayup!'  ibitiwan  mo  ang  sipit,  ginulo  mo  ang  buhok 
ko! — ang  sabi  ng  isa  niyang  katabi. 

—  Sa  tawag  ng  inyong  paghahalal  na  pagpunan  ang  ka- 
kulangang  iniwan  sa  

—  iManggagaya! — ang  putol  ni  Sandoval, — ang  talumpating 
iyan  ay  sa  Pangulo  ng  ating  Lieeo! 

— "Sa  tawag  ng  inyong  paghahalal — ang  patuloy  ni  Tadeo 
na  walang  katiga-tigatig — na  pa<.punan  ang  kakulangang  iniwan 
sa  aking..  ..  pag-iisip  (at  itinuro  ang  kaniyang  tiyan)  ng  isang 
dakilang  lalaki  dahil  sa  kaniyang  banal  na  aral  at  kaniyang 


—  248  — 


mga  kagagawan  at  mga  panukala  na  karapatdapat  na  mag- 
karoon  ng  kaunti  pang  alaala,  <ian6  ang  masasabi  sa  iny6 
ng  isang  gaya  ko  na  may  malaking  gutom  sa  dahilang  hindi 
nananghali? 

—  iNarito  ang  isang  liig,  bigaaan! — ang  sabi  ng  kani- 
yang  kalapit  na  iniaabot  sa  kaniya  ang  liig  ng  isang  inahing 
manok. 

— "May  isang  ulam,  mga  ginoo,  na  kayamanan  ng  isang 
bayan  na  ngayo'y  sadlakan  ng  lait  at  kutya  ng  mundo,  na 
pinagsaukan  ng  kanilang  mga  dayukdok  na  sandok  ng  ma- 
tatakaw  na  pook,  na  nasa  kalunuran  ng  sangsinukob . .  . . "— 
itinuro  sa  pamag-itan  ng  kaniyang  sipit  si  Sandoval  na  naki- 
kipaglaban  sa  isang  makunat  na  pakpak   ng  inahin. 

— At  imga  taga  kasilanganan! — ang  sagot  ng  tinukoy,  na 
iginuhit  ng  pabilog  ang  kaniyang  panandok  upang  maituro 
ang  lahat  ng  kumakain. 

—  iHindi  pinapayagan  ang  mga  patlang! 

—  IHumihingi  ako  ng  salita! 

—  iHumihingi  ako  ng  patis! — ang  dugtong  ni  Isagani. 

—  iDalhin  dito  ang  lumpiya! 

Hiningi  ng  lahat  ang  lumpiya  at  si  Tadeo  ay  umupong 
masaya  dahil  sa  pagkakaalpas  sa  kagipitan. 

Ang  ulam  na  ipinatungkol  kay  P.  Irene  ay  hindi  luma- 
bas  na  mabuti  at  ang  gayon  ay  ipinahayag  ni  Sandoval 
sa  isang  paraang  lubhang  napakasakit, 

—  iNangingintab  ang  labas  dahil  sa  mantika  at  baboy  ang 
loob!  iDalhin  dito  ang  pangatlong  pingan  ng  ulam,  ang 
panyang  na  prayle! 

Ang  panyang  ay  hindi  pa  luto;  nadidingig  ang  sagitsit 
ng  mantika  sa  kawali.  Sinamantala  ang  patlang  upang  tu- 
mungga  at  hiningi  nilang  magsalita  si  Peeson. 

Walang  kapingaspingas  si  Peeson  ay  nag-angtanda,  tu- 
mindig  na  pinipilit  pigilin  ang  kaniyang  tawang  hangal,  gi- 
nayahan  ang  is&ng  predieador  na  agustino,  na  noo'y  naba- 
bantog,  at  nagsimula  sa  pagbulong  na  wari'y  sinasabi  ang 
laman  ng  sermon. 

"Si  tripa  plena  laudat  Deum,  tripa  /ameliea  laudobit  fra- 
tres;  kung  ang  bitukang  bundat  ay  nagpupuri  sa  Dios,  ang 
bitukang  dayukdok  ay  magpupuri  sa  mga  prayle.  Mga  sa- 
litang  sinabi  ni  ginoong  Custodio,  sa  bibig  ni  Ben-Zayb,  pama- 


—  249  — 


hayagang  El  Grito  de  la  Integridad,  pangalawang  salaysay„ 
kaululang   ika  isang  daan,  limang  pu't  pito." 

"iMga  ginigiliw  kong  kapatid  kay  Jesucristo! 

"ilbinubuga  ng  kasamaan  ang  kaniyang  maruming  hi- 
ninga  sa  mga  kulay  dahong  baybayin  ng  Frailandia,  Ka- 
puluang  Pilipinas  sa  karaniwang  tawag!  Hindi  surrn'silang  ang 
isang  araw  na  hindi  umuugong  ang  isang  pagbaka,  na  hindi 
nadingig  ang  isang  masamarig  parunggi't  sa  mga  reve- 
randas,  venerandas  at  predieandas  eorporaeiones ,  na  walang 
sukat  magtanggol  at  walang  sukat  kumatig.  Ipahintulot 
ninyo  sa  akin,  mga  kapatid,  na  sa  isang  sandali'y  ma- 
ging  eaballero  andante  ako  upang  magtanggol  ng  walang 
sukat  magsanggalang,  ng  mga  banal  na  korporasion  na  nag- 
turo  sa  atin,  at  patibayan  pang  muli  ang  karugtong  ng  ibig 
turan  noong  sawikain  na,  bitukang  bunddt  ay  nagpupuri  sa 
Dios,  na  dili  iba't,  ang  bitukang  dayukdok  ay  mogpupuri  sa 
mga  prayle." 

—  iMainam,  mainam! 

— Hoy, — ang  sabing  walang  katawatawa  ni  Isagani — ipi- 
nababatid  ko  sa  iyo  na  kapag  ang  mga  prayle  ang  natu- 
tukoy  ay  iginagalang  ko  ang  isa. 

Si  Sandoval,   na  nasasayahan  na,  ay  umawit: 
/  Un  fraile,  dos  frailes,  tres  frailes  en  el  eoooro 
Haeen  el  mismo  efecto  que  un  solo  toooro! 
— Makingi'g  kayd,   mga  kapatid;   ibaling  ang  inyong  pa- 
ningin    sa    magandang    kapanahunan    ng    inyong  kabataan; 
tingnan  ninyong  siyasatin  ang  kasalukuyan  at  itanong  ninyo 
sa    sarili    ang    kinabukasan.     iMay    ano    kayo?  iPrayle, 
prayle   at  prayle!    Isang  prayle  ang  sa  inyo'y  nagbibiny^g, 
nagkukumpil,    dumadalaw    ng  lubhang  masuyo  sa  paaralan; 
isang    prayle    ang    dumidingig   ng  mga  una  ninydng  lihim, 
siya    ang    una    unang   nagpapakain    sa  inyo  ng  isang  Dios, 
ang  nagtuturo  sa  inyo  ng  landas  ng  kabuhayan;  mga  prayle 
ang   una   at  huling  guro  ninyo,  prayle  ang  nagbubukas  ng 
puso  ng  inyong  mga  magiging  asawa,  na  inilalaan  sa  inyong 
mga    suyo;   isang  prayle  ang  nagkakasal  sa  inyo,  ang  nag- 
uutos   na    kayo'y    maglakbay  sa  iba't  ibang  pulo,  na  bini- 
bigyan  kayong  daan  upang  makapagbago  ng  singaw  at  liba- 
ngan;  siya  ang  naglilingkod  sa  inyo  kung  kayo'y  naghihingalo 
at  kahi't  umakyat  kayo  sa  bibitayan,  ay  naroroon  din  ang 


—  250  — 


prayle  upang  kayo'y  samahan  ng  kaniyang  mga  dasal  at  luha, 
at  makapapanatag  kayong  hindi  kayo  iiwan  hanggang  hindt 
makitang  kayo'y  sadyang  patay  na  patay  na  at  bitay  na 
bit£y.  Datapwa'y  hindi  hanggang  diyan  lamang  ang  kani- 
y£ng  kaawaan;  kung  patay  na  kayo,  ay  pagpipilitang  ka- 
yo'y  mailibi'ng  ng  boong  dingal,  makikipaglaban  upang  ang 
inyong  bangkay  ay  dumaan  sa  simbahan,  tanggapin  ang  ka- 
nilang  mga  panalagin,  at  magpapahinga  lamang  kapag  nai. 
bigay  na  kay6,  sa  mga  kamay  ng  Lumikha,  na  malinis  na 
malinis  dito  sa  lupa,  alang-alang  sa  mga  parusang  tinang- 
gdp,  mga  pahirap  at  mga  pagpapakumbaba.  Sa  pagkakilala 
sa  mga  turo  ni  Oisto  na  hindi  binubuksan  sa  mayayaman 
ang  pinto  ng  langit,  sila,  mga  bagong  mananakop,  mga  tu- 
nay  na  kahalili  ng  Tagapagligtas,  ay  lumalalang  ng  sarlsa- 
ring  paraan  upang  alisan  kayo  ng  sala,  kuapi  sa  karani- 
wang  tnwag,  at  dinadala  sa  malayd,  lubhang  malayo,  doon 
sa  tinitirahan  ng  mga  kalaitlait  na  mga  inslk  at  mga  pro- 
testante,  at  iniiwang  malinis,  mabuti,  malunas,  ang  hinihi- 
ngahan  natin  dito,  sa  paraan,  na  kahi't  ibigin  man  natin 
pagkatapos,  ay  wala  tayong  matatagpuang  halagang  sikapat 
na  magiging  sanhi  ng  ating  ipagkakasala! 

Oo,  nga,  sila'y  kailangan  ng  ating  kaligayahan;  kung 
sa  lahat  ng  dakong  dalhin  natin  ang  ating  ilong  ay  mata- 
tagpuan  natin  ang  manipis  na  kamay,  na  gutotn  sa  halik, 
na  sa  araw-araw  ay  lalo  pang  nagpapatalapya  sa  sungal- 
ngal  na  dagdag  na  taglay  natin  sa  mukha  ^bakit  hindi 
sila  suyuin  at  patabain  at  bakit  hihingin  ang  kagagawang 
hindi  nararapat  na  sila'y  palayasin?  Nilayin  sandali  ang 
malaki'ng  kakulangang  mangyayari  sa  ating  kalipunan  kung 
sila'y  mawala!  Mga  walang  pagal  na  manggagawa  ay  pina- 
bubuti  at  pinakakapal  nila  ang  mga  lipi;  sa  pagkakawatak- 
watak  natin  dahil  sa  mga  inggitan  at  samaan  ng  loob, 
ay  pinagsasama  tayo  ng  mga  prayle  sa  iisang  kapalaran,  sa 
isang  mahigpi't  na  tungkos,  napakahigpit  na  hindi  na  tuloy 
maigalaw  ng  marami  ang  kanilang  siko!  Alisin  ninyo  ang 
prayle,  mga  ginoo,  at  makikita  ninyong  mayayanig  ang  ka- 
pamayanang  pilipino,  dahil  sa  kakulangan  ng  malalakas  na 
balikat  at  mabalahibong  hita;  ang  pamumuhay  pilipino  ay 
makakaim'p  kung  wala  ang  nakapagpapasayang  prayle  na 
mapagbiro  at  malikot,  kung  wala  ang  mumunting  aklat,  at 


—  251  — 


mga  sermon  na  nakapagpapaihit  ng  tawa,  kung  wala  ang 
mainam  na  pagkakaibayo  na  malalaking  hangarin  sa  mga 
bungong  walang  kabuluhan,  kung  wala  ang  tunay  na  pag- 
tatanghal,  sa  araw-araw,  ng  mga  kuwento  ni  Boeeaeio  at 
ni  Lafontaine!  Kung  wala  ang  mga  korrea  at  kalmen  iano 
ang  ibig  ninyong  gawin  sa  haharapin  ng  ating  mga  babai 
kundi  impuki'n  ang  salaping  iyan  at  sila'y  maging  maramot 
at  makamkam?  Kung  wala  ang  mga  misa,  mga  nobena  at 
mga  prusisyon  isaan  kayo  makatatagpo  ng  mga  panggingi- 
hang  kanilang  mapaglilibangan?  wala  silang  tutungkulin  kundi 
ang  mga  gawain  sa  bahay  at  ang  pagbabasa  nila  ng  mga 
kuwentong  kababalaghan  ay  kailangan  nating  palitan  ng  mga 
aklat  na  wala  pa  rito!  Alisin  ninyo  ang  prayle,  at  mawa- 
wala  ang  kabayanihan,  tataglayin  na  ng  bayan  ang  mga  ma- 
buting  pamamayan;  alisin  ninyo  ang  prayle  at  mawawala 
ang  indio;  ang  prayle  ay  siyang  Ama,  ang  indio  ang  Verbo; 
yaon  ang  artista  at  ito  ang  estatua,  sapagka't  lahat  ng  ka- 
bagayang  taglay  natin,  ang  ating  iniisip  at  ginagawa,  ay 
utang  natin  sa  prayle,  sa  kaniyang  katiyagaan,  sa  kaniyang 
kasipagan,  sa  kaniyang  pagtatamang  tatlong  daang  taon 
upang  mabago  ang  ayos  na  ibinigay  sa  atin  ng  Kalikasan! 
At  kung  walang  prayle  at  walang  indio  ang  Pilipinas,  iano 
ang  mangyayari  sa  kaawaawang  pamahalaan  na  mapapa- 
harap  sa  mga  insik?" 

—  iKakain  ng  panyang  na  alimango! — ang  sagot  ni  Isa- 
gani  na  nababagot  sa  talumpatl  ni  Peeson. 

— At  iyan  ang  dapat  nating  gawin.  eSiya  na  ang  ta- 
lumpati! 

Sa  dahilang  hindi  dumarating  ang  insik  na  may  dala 
ng  ulam,  ay  tumindig  ang  isa  sa  mga  nag-aaral  at  tumu- 
ngo  sa  pinaka  look,  sa  may  durungawang  harap  sa  ilog; 
datapwa'y  madaling  bumalik  na  humuhudyat  ng  palihim. 

— Sinusubukan  tayo;  nakita  ko  ang  minamahal  ni  P. 
Sibyla! 

— iSiya  nga  ba? — ang  bulalas  ni  Isagani  na  sabay  ang 
tindig. 

— Huwag  nang  magpagod:  nang  makita  ako  ay  umalis. 

Lumapit  sa  durungawan  at  tumanaw  sa  liwasan.  Pagka- 
tapos  ay  hinudyatan  ang  kaniyang  mga  kasama  upang  ma- 
ngagsilapit.    Nakita  nilang  lumabas  sa  pintuan  ng  magpapansit 


—  252  — 


ang  isang  binata  na  palingonlingon  at  lumulan,  na  kasama 
ang  is&ng  hindi  kilala,  sa  isang  sasakyang  nag-aantay  sa 
tabi  ng  bangketa.    Ang  sasakyan  ay  kay  Simoun. 

—  iAh! — ang  bulalas  ni  Makaraig: — ang  alipin  ng  Viee- 
Reetor  ay  pinaglilinkuran  ng  Panginoon  ng  General. 

XXVI 

MGA  paskin 

Maagang  bumangon  si  Basili^  upang  tumungo  sa  Hos- 
pital.  Mayroon  na  siyang  takdang  gagawin,  dalawin  ang  ka- 
niyang  mga  may  sakit,  paroon  pagkatapos  sa  Unibersidad 
upang  mabatid  ang  ilang  bagay  na  ukol  sa  kaniyang  lieen- 
eiatura,  at  sa  kahulihulihan  ay  makipagkita  kay  Makaraig 
dahil  sa  gugol  na  mangyayari  sa  kaniyang  pagkuha  ng  grado. 
Ang  malaking  bahagi  ng  kaniyang  naimp6k  ay  iniukol  niya 
sa  itutubos  kay  Huli  at  upang  madulutan  ito  ng  isang  dampa 
na  mapamamahayang  kasama  ng  nuno,  at  hindi  siya  ma- 
kapangahas  na  lumapit  kay  kapitang  Tiago,  sa  pangingilag 
na  baka  masapantahang  ang  gayon  ay  isang  pauna  sa  ma- 
manahing  sinasabisabi  sa  kaniya. 

Libang  sa  mga  gayong  iniisip  ay  hindi  napuna  ang  mga 
pulupulutong  na  mga  nag-aaral  na  maagang  nanggagaling 
sa  loob  ng  Mayniia  na  waring  isinara  ang  mga  paaralan; 
lalo  pa  mandi'ng  hindi  napuna  ang  anyong  natutubigan  ng 
ilan,  ang  paanas  na  usapan,  ang  lihim  nilang  hudyatan. 
Kaya't  nang  dumating  sa  San  Juan  de  Dios  at  tinanong  siya 
ng  kaniyang  mga  kaibigan  ng  ukol  sa  isang  panghihimagsi'k, 
si  Basilio  ay  napalundag  at  naalaala  ang  binabalak  ni  Simoun, 
na  hindi  natuloy  dahil  sa  mahiwagang  sakuna  na  nangyari 
sa  manghihiyas.  Lipos  katakutan  at  nanginginig  ang  boses 
ay  tumanong  na  nagpakunwaring  walang  kamuwangmuwang: 

—  iAh!  (iang  panghihimagsik? 

—  iNapag-alaman! — ang  sabi  ng  isa, — at  tila  marami  ang 
nahahalo. 

Pinilit  ni  Basilio  ang  makapagpigil. 

—  iMarami  ang  nahalo? — ang  ulit  na  tinangkang  maka- 
batid  ng  kahi't  munting  bagay  sa  mga-  mata  ng  iba; — at 
sino  sino  . .  . .  ? 


—  253  — 


— Mga  nag-aaral,  maraming  mga  nag-aaral! 

Inakala  ni  Basilio  na  hindi  naraiapat  na  magtanong 
pa  sa  pag-aalalang  baka  siya  mahalata,  at  lumayo  sa  pu- 
lutong,  na  ang  dinahilan  ay  ang  pagdalaw  sa  kaniyang  mga 
may  saki't.  Isang  guro  sa  eliniea  ang  sumalubong  sa  kaniya, 
at  matapos  na  mapigilan  siya  sa  balikat  na  lubhang  mahi- 
waga  (ang  guro  ay  kaibigan  niya),  ay  "marahan  siyang  ti- 
nandng: 

— iNaparoon  ba  kayo  sa  hapunan  kagabi? 

Sa  kalagayang  lito  ni  Basilio  ng  mga  sandaling  iyon, 
ay  nagkariringgang  kamakalawd  sa  gabi  ang  sinabi  sa  kaniya, 
Nang  kinamakalawahan  sa  gabi  nangyari  ang  pakikipag-usap 
kay  Simoun.    Nagtangkang  magpaliwanag. 

— Sasabihin  ko  sa  iny6 — ang  bulong  halos — sa  dahilang 
masama  ang  lagay  ni  kapitang  Tiago  at  saka  kailangan  kong 
matapos  ang  Mata.... 

— Mabuti  nga  ang  nagawa  ninyong  hindi  naparoon, — 
ang  sabi  ng  guro, — iNguni't  kasama  ba  kayo  sa  kapisanan 
ng  mga  nag-aaral? 

— Ibinibigay  ko  ang  aking  ambag  .  . .  . 

— Kung  gayon  ay  isang  payo:  umuwi  kayo  ngayon  din 
at  pawiin  ninyo  ang  lahat  ng  papel  na  makasasama  sa  inyo. 

Kinibit  ni  Basilio  ang  kaniyang  balikat.  Wala  siyang 
anomang  papel,  mayroon  siyang  mga  tala  na  ukol  sa  kh'nika 
at  wala  nang  iba. 

— <iSi  ginoong  Simoun  po  kaya'y---'? 

— Walang  pakialam  si  Simoun  sa  pangyayari,  sa- 
lamat  sa  Dios!' — ang  dagdag  ng  manggagamot^ — sinuga- 
tan  ng  isang  taong  hindi  kilala,  at  ngayo'y  nahihiga.  Hin- 
di,  dito'y  ibang  kamay  ang  kumikilos,  nguni't  kakilakilabot 
din. 

Si  Basilio  ay  huminga.  Si  Simoun  ang  tanging  makapag 
huhulog  sa  kaniya.  Gayon  man  ay  naalaala  si  kabisang  Tales. 
— <£May  mga  tulisan?.... 

— Wala,  tao  kayo,  wala  kundi  mga  nag-aaral  lamang. 
Natiwasay  na  si  Basilio. 

— <iAno,  kung  gayon,  ang  nangyari? — ang  naipangahas  na 
itan6ng. 

—  Nakatagpo  ng  mga  paskin  na  masasama  ang  sinasabi; 
ihindi  baga  ninyo  batid? 


—  254  — 


— <iSaan? 

— C....!  sa  Unibersidad. 
— <iWala  na  kundi  iyon? 

— P....!  «ihindi  pa  ba  sukat  sa  inyo  ang  gayon? — ang  ta- 
nong  na  halos  galit  ng  tagapagturd; — hinihinalang  gawa  ng 
mga  nagsasaping  nag-aaral  ang  mga  paskln,  nguni't  ihuwag 
kayong  umimik! 

Dumarating  ang  guro  sa  Patologia,  isang  ginoong  mala- 
mang  pang  anyong  sakristan  kay  sa  anyong  manggagamot. 
Nahalal  sa  tulong  ng  lakas  ng  Vice-Rector,  na  hindi  na  hi- 
nilingan  ng  anomang  karapatan  iiban  sa  lubos  na  pag-alin- 
sunod  sa  eorporaeion,  at  inaaring  isang  tiktik  at  mangsusum- 
bong  ng  ibang  guro  sa  Facultad. 

Ginanti  siya  ng  bating  pasumala  ng  unang  guro  na  ki- 
nindatan  si  Basilio  at  malakas  na  sinabing: 

— Batid  ko  nang  nag-aamoy  bangkay  si  kapitang  Tiago; 
dinalaw  na  ng  mga  uwak  at  buitre. 

At  pumasok  sa  salas  ng  mga  propesor. 

Tiwatiwasay  na,  si  Basilio  ay  nangahas  na  magsiya- 
sat  ng  iba  pang  bagay.  Ang  tanging  nabatid  niya  ay  ang  pag- 
kakatagpo  ng  mga  paskin  sa  mga  pinto  ng  Uniyersidad,  mga 
pasking  ipinabakbak  ng  Vice  Reetor  upang  ipadala  sa  Gobierno 
Civil.  Sinasabing  puno  ng  pagbabala,  pagputol  ng  mga  liig, 
pagsalakay  at  iba  pang  mga  pagmamatapang. 

Sa  bagay  na  ito'y  nangagkukurokuro  at  nagpapalapalagay 
ang  mga  nag-aaral.  Ang  mga  unang  balita  ay  tinanggap 
nila  sa  bantay  pintuan,  na  tumanggap  ng  balita  sa  isang 
alila  sa  Sto.  Tomas,  at  ito'y  sa  isang  eapista  naman  naka- 
balita.  Sinasapantaha  na  nilang  magkakaroon  ng  mga  sus- 
penso,  mga  pagkapiit,  at  ibp.,  at  itinutuio  na  ang  mga 
mapaparusahan,   na  dili  iba't  ang  mga  nasa  Kapisanan. 

Noon  naalala  ni  Basilio  ang  mga  pangungusap  ni  Si- 
moun:  Sa  araw  na  magagawang  kayo'y  pawiin....  Hindi 
ninyo  matatapos  ang  inyong  pag  aaral  

— iMayroon  kaya  siyang  nalalamang  bagay? — ang  tanong 
sa  sarili; — tingnan  natin  kung  sino  ang  lalong  makapang- 
yayari. 

At  nang  makapagbah'k  loob  na,  upang  mabatid  ang  na* 
rarapat  niydng  gawin  at  maalam  din  naman  ang  ukol  sa 
kaniyang  lieeneiatura  ay  tinungo  ni  Basilio  ang  Universidad. 


—  255  — 


Dumaan  sa  daang  Legazpi,  tumuldy  sa  daang  Beaterio,  at 
nang  dumating  sa  liko  ng  daang  ito  at  ng  Solana  ay  namatyagan 
nga  niya  na  tila  may  isang  malaking  bagay  na  nangyari. 

Sa  mga  dating  puliipulutong  na  masasaya  at  maiingay 
ay  daladalawang  Guardia  Veterana  ang  kaniyang  nakita  sa 
mga  banketa  na  nangag-aab6y  sa  mga  nag-aaral  na  lumalabas 
sa  Unibersidad,  na  ang  ilan  ay  walang  kakibokibo,  malalamlam 
ang  mukha,  ang  iba'y  galit  na  nangagsisitayo  sa  dakong  ma- 
layolayo  6  nangagsisiuwi  sa  kanikanilang  mga  bahay.  Ang 
kaunaunahan  niyang  nasagupa  ay  si  Sandoval.  Hindi  pinuna 
ang  katatawag  ni  Basilio;  waring  naging  bingi. 

— jGawa  ng  takot  sa  katas  ng  bituka! — ang  sinapantaha 
m  ui  Basilio. 

Pagkatapos  ay  si  Tadeo  naman  ang  natagpuan,  na  ma- 
sayang  masaya.  Tila  mangyayari  din  ang  walang  katapusang 
euaeha. 

— iAno  ang  nangyayari,  Tadeo? 

—  iWala  tayong  pasok  ng  hindi  bababa  sa  isang  linggo, 
bigan!    imainam!  imabuti! 

At  pinagkikiskis  ang  mga  kamay  sa  katuwaan. 
— Datapuwa'y  £ano  ang  nangyari? 

—  ilbibilanggo  tayong  mga  kaanib  sa  kapisanan! 
— <£At  masaya  ka? 

— iWalang  pasukan,  walang  pasukan! — at  lumayong  hindi 
magkasiya  sa  galak, 

Nakitang  dumarating  si  Juanito  Pelaez  na  namumutla 
at  nanganganib;  ang  kaniyang  kakubaan  noon  ay  umabot  sa 
lalong  katambukan,  nagtutumulin  siya  sa  pag-ilas.  Siya'y  na- 
ging  isa  sa  mga  lalong  masigasig  na  nag-uusig  na  matayo 
ang  kapisanan  samantalang  mabuti  ang  lakad. 

— 6E,  Pelaez,  ano  ang  nangyari? 

—  iWala,  wala  akong  nalalaman!  Ako'y  walang  paki- 
alam — ang  nangingilabot  na  sagot — sinasabi  ko  na  sa  kanila; 
iyan  ay  kaululan ....     ^Hindi  ba  gayon  ang  sabi  ko? 

Hindi  alam  ni  Basilio  kung  sinabi  niya  6  hindi,  ngu- 
ni't  sa  pagbibigay  loob  sa  kaniya  ay  sumagot: 

—  iOo!    nguni't  iano  ang  nangyayari? 

— iTunay  nga,  ano?  Tingnan  mo.  ikaw  ay  saksf;  kai- 
lan  man  ay  hadlang  ako....  iikaw  ang  saksi,  tingnan  mo, 
huwag  mong  limutin! 


—  256  — 


— Oo,  oo ;   nguni't  iano  ang  nangyari? 

— Tingnan  mo;  isaksi  ka!  Hindi  ako  nakikilahok  kai- 
lan  man  sa  kapisanan  kundi  upang  pagpaliwanagan  ko  kayd. .  . . 
baka  mo  ipagkaila  pagkatapos!?.   Huwag  mong  lilimutin  iha? 

—  Hindi,  hindi  ko  itatakwil,  nguni't  <i,an6  na  ang  nang- 
yari,  anak  ka  ng  Dios!? 

Si  Juanito  ay  malayo  na:  nakitang  lumalapit  ang  isang 
guardia  at  natakot  na  baka  siya  hulihin. 

Nang  magkagayon  ay  tumungo  si  Basilio  sa  Unibersidad 
upang  tingnan  kung  baka  sakaling  bukas  ang  Kalihiman 
at  upang  makatanggap  ng  balita.  Nakalapat  ang  pintuan 
ng  kalihiman  at  sa  bahay  na  iyon  ay  may  di  karani- 
wang  kilusan.  Akyat  manaog  sa  mga  hagdanan  ang  mga, 
prayle,  militar,  pulistas,  matatandang  abogado  at  mediko, 
upang  ihandog  marahil  ang  kanilang  tulong  sa  may  kapa- 
nganiban. 

Natanaw  sa  malayo  ang  kaibigan  niyang  Isagani,  na, 
namumutla  at  bago  ang  anyo,  taglay  ang  boOng  gilas  ka- 
bataan,  na  nag-uulat  sa  ilang  kasama  sa  pag-aaral  at  ini- 
lalakas  ang  pagsasalita  na  waring  walang  kabuluhan  sa  kaniya 
ang  madingig  man  ng  lahat. 

— iKahalayhalay,  mga  ginoo,  kahalayhalay  na  ang  isang 
pangyayaring  gangganiyan  lamang  ay  makapagpatakbo  sa  atin 
at  mapailas  tayong  wari'y  mga  langaylangayan  dahil  lamang 
sa  ang  panakot  upo  ay  gumalaw!  iNgayon  lamang  ba  mang- 
yayaring  ang  mga  binata'y  mabibilanggo  ng  dahil  sa  pagta- 
tanggol  ng  kalayaan?  ^Nasaan  ang  mga  patay,  nasaan  ang 
mga  nabaril?    Bakit  tataliwakas  ngayon? 

— Nguni't  sino  kaya  ang  hangal  na  sumulat  ng  mga 
gayong  paskin? — ang  tanong  na  pagalit  ng  isa. 

— iAno  ang  mayroon  sa  atin? — ang  sagot  ni  Isagani — 
hindi  natin  katungkulan  ang  magsiyasat,  siyasatin  nila!  Bago 
matanto  ang  ayos  ng  pagkakasulat  ay  hindi  natin  kailangan 
ang  magpakita  ng  pagkampi  sa  mga  ganitong  sandali.  Doon 
sa  may  panganib,  doon  tayo  dapat  pumaroon,  sapagka/t  doon 
naroon  ang  karangalan!  Kung  ang  sinasabi  ng  mga  paskin 
ay  kasang-ayon  ng  ating  karangalan  at  mga  damdamin,  sino 
man  ang  sumulat,  ay  mabuti  ang  ginawa,  nararapat  nating 
pasalamatan  at  agarin  nating.  isama  sa  kaniya  ang  ating 
lagda.    Kung    hindi    kapit    sa    atin,    ang  ating  inuugali  at 


—  257  — 


ang  ating  mga  budhi  ay  sadya  nang  tumututol  sa  anom£ng 
sumbong .... 

Nang  madingig  ni  Basilio  ang  gayong  pagsasalita,  kahi't 
na  mahal  sa  kaniya  si  Isagani,  ay  pumihit  at  umalls.  Pa- 
paroon  siya  sa  bahay  ni  Makaraig  upang  sabihin  ang  tung- 
kol  sa  pagsandali. 

Sa  kalapit  ng  bahay  ng  mayamang  nag-aaral  ay  naka- 
puna  ng  mga  bulong  bulungan  at  mahiwagang  hudyatan  ng 
mga  kapitbahay.  Sa  dahilang  hindi  talos  ng  binata  ang 
sanhi  ng  pinag-uusapan  ay  palagay  na  ipinatuloy  ang  ka- 
niyang  lakad  at  pumasok  sa  pintuan.  Dalawang  bantay  na 
Veterana  ang  sumalubong  sa  kaniya't  siya'y  tinanong  kung 
.  ano  ang  ibig.  Nahalata  ni  Basilio  na  siya'y  nagbiglabigla 
nguni't  hindi  na  makaurong. 

—  Hinahanap  ko  ang  aking  kaibigang  si  Makaraig — ang 
patuloy  na  sagot. 

Ang  mga  bantay  ay  nagtinginan. 

— Mag-antay  kayo  rito — ang  sabi  sa  kaniya  ng  isa, — 
antabayanan  ninyo  ang  kabo. 

Si  Basilio  ay  napakagat  labi,  at  ang  mga  pangungusap 
ni  Simoun  ay  muling  umugong  sa  kaniyang  tainga . .  . .  Hinu- 
huli  kaya  si  Makaraig? — ang  inisip  niya,  nguni't  hindi  na- 
kapangahas  na  magtanong. 

Hindi  nag-antay  nang  malaon;  ng  sandaling  yaon  ay  pu- 
mapanaog  si  Makaraig  na  masayang  nakikipag-usap  sa  kabo, 
na  kapuwa  pinangungunahan  ng  isang  alguaeil. 

— iBakit?    iPatl  ba  kayo,   Basilio? — ang  tanong. 

—  Titingnan  ko  kayo.... 

—  iMarangal  na  asai! — ang  sabing  tumatawa  ui  Makaraig, — 
noong  mga  araw  na  payapa,  ay  lumalayo  kayo  sa  amin . .  . . 

Itinan6ng  ng  kabo  kay  Basilio  ang  kaniyang  pangalan 
at  tiningnan  ang  isang  talaan. 

— <jNag-aaral  sa  panggagamot,  daang  Anloague? — ang  tanong 
ng  kabo. 

Kinagat  ni  Basilio   ang  kaniyang  labi. 

— ^Bakit,  pati  ba  ako? 

Si  Makaraig  ay  humalakhak. 

— Huwag  kayong  manganib,  kaibigan;  magkakaruahe  tayo, 

at  sa  gayon  ay  isasalaysay  ko  sa  inyo  ang  hapunan  kagabi. 

At  sa  isang  mainam  na   kilos,  na    waring    nasa  kani- 
17 


—  258  — 


yang  bahay,  ay  inanyayahan  ang  auxilio  at  ang  kabo  na 
lumulan  sa  sasakyang  nagaantay  sa  kanila  sa  pinto. 

—  ISa  Gobierno  Civil! — ang  sabi  sa  kotsero. 
Isinalays&y  ni  Basilio,    na    nakapagbalik   loob   na,  kay 

Makaraig  ang  sanhi  ng  kaniyang  pagdalaw.  Hindi  siya  bi- 
nayaang  matapos  ng  mayamang  nag-aaral  at  siya'y  kina- 
mayan. 

— Maaasahan  niny6  ako  kaibigan,  maaasahan  niny6  ako 
at  sa  pista  ng  ating  investidura  ay  aanyayahan  natin  ang 
mga  ginoong  ito, — ang  sabing  itinuro  ang  kabo  at  ang 
alguasil. 

XXVII 

ANG  PRAYLE  AT  ANG  PILIPINO 

Vox  populi,  vox  Dei. 

Iniwan  natin  si  Isagani  na  nagsasalita  sa  kaniyang  mga 
kaibigan-  Sa  gitna  ng  kaniyang  kasigabuhan,  ay  nilapitan 
ng  isang  kapista  upang  sabihin  sa  kaniyang  ibig  siyang 
makausap    ni    P.    Fernandez,    isa    sa    mga    katedratiko  sa 

ampliaeion. 

Si  Isagani'y  namutla.  Sa  ganang  kaniya'y  isang  taong 
kagalanggalang  si  P.  Fern£ndez:  yaon  ang  isd  na  kaniyang 
itinatagi  kailan  pa  ma't  ang  napag-uusapan  ay  ang  pag- 
alimura  sa  prayle. 

— At  iAno  ang  ibig  ni  P.   Fernandez? — ang  tandng. 

Kinibit  ng  kapista  ang  balikat;  sinundan  ni  Isagani  na 
masama  ang  luob. 

Si  P.  Fernandez,  yaong  prayleng  nakita  natin  sa  Los 
Banos,  ay  nag-aantay  sa  kaniyang  silid,  malungkot  at  walang 
imfk,  na  nakakunot  ang  noo  na  waring  nag-iisip.  Tumindig 
nang  makitang  pumasok  si  Lagani,  binati  itong  kinamayan, 
at  inilapat  ang  pintuan;  pagkatapos  ay  nagpayao't  dito  sa 
magkabilang  dulo  ng  silid.  Nakatayo  si  Isaganing  inaantay 
na  siya'y  kausapin. 

—  Ginoong  Isagani, — ang  sabing  ang  tingig  ay  nangingi- 
nig,  ng  malaunan: — mula  sa  durungawan  ay  nddingi'g  ko 
kayong  nagsasalita,  sa  dnhilang  ako'y  natutuyo,  ay  ma- 
tulas    ang    aking    pangdingig,    kaya't    ninata    kong  kayo'y 


—  259  — 


makausap.  Kailan  man  ay  kinalugdan  ko  ang  mga  binatang 
nagpapahayag  ng  raaliwanag  at  mayroong  kaniyang  sariling 
paghuhuld  at  pagkilos;  walang  kailangan  sa  akin  na  ang 
kanilang  pagkakuro  ay  maiba  sa  pagkukurd  ko.  Alinsunod 
sa  aking  nadingig,  ay  nagkaroon  kayo  kagabi  ng  isang  ha- 
punan,  huwag  kayong  magdahilan  .  .  . . 

—  iSa  hindi  naman  ako  nagdadahilan! — ang  putol  ni 
Isagani. 

— Lalong  mabuti,  iyan  ay  nagpapakilalang  inyong  pina- 
ngangatawanan  ang  magiging  bunga  ng  inyong  ginawa.  Sa 
isang  dako  ay  masama  pa  ang  kayo'y  tumakwil;  hindi  ko  kayo 
sinisisi,  hindi  ko  pinupuna  ang  mga  pinagsabi  doon  ka- 
gabi;  hindi  ko  kayo  binibigyang  sala,  sapagka't  may  kalayaan 
kayong  magsabi  ng  bawa't  maisip  na  Iaban  sa  mga  dominiko; 
kayo'y  hindi  sa  amin  aral;  ng  taong  ito  lamang  nagkaroon  kami 
ng  lugod  na  mapatungo  kayo  rito  sa  amin  at  marahil  ay  hindi 
na  kayo  m&pasok  na  muli  pa.  Huwag  ninyong  akalain  na 
tutukoy  ako  ng  ukol  sa  utangnaloob,  hindi;  hindi  ko  aaksayahin 
ang  aking  panahon  sa  mga  bagay  na  walang  kabuluhan. 
Ipinatawag  ko  kayo,  sapagka't  inakala  kong  kayo'y  isa  sa 
mga  kakaunting  nag-aaral  na  kumikilos  ng  dahil  sa  sariling 
pananalig,  at  sa  dahilang  kinalulugdan  ko  ang  mga  taong  may 
lubos  na  pananalig,  aniko  sa  sarili  ay,  makikipaglinawan  ako 
kay  ginoong  Isagani. 

Si  P.  Fernandez  ay  hnmintong  sandali  at  ipinatuloy  ang 
kaniyang  pagpapayao't  dito  na  nakatungo  at  nakatingin  sa 
dakong  ibaba, 

—  Kayo'y  makauupo  kung  ibig  ninyo, — ang  patuloy;  — 
may  ugali  akong  lumalakad  ay  nagsasalita,  sapagka't  sa  ga- 
yon  ay  lalong  natutumpak  ang  aking  mga  pagkukuro. 

Si  Isagani'y  nagpatuloy  na  nakatayo,  mataas  ang  ulo, 
at  inaantay  na  tiyakin  ng  katedratiko  ang  salitaan. 

— Mahigit  nang  walong  taong  na  ako'y  nagtuturo, — ang 
patuloy  ni  P.  Fernandez  na  palakadlakad — at  nakilala  ko't 
nakasalamuha  ang  mahigit  sa  dalawang  libo  at  limang  daang 
binata;  tinuruan  ko  sila,  pinunyagi  ko  ang  mapadunong, 
inaralan  ko  ng  pagtataglay  ng  katwiran,  ng  karangalan, 
nguni't  gayon  man,  sa  panahong  ito  na  lubhang  marami 
ang  inilalait  sa  amin,  ay  wala  akong  nakitang  isa  man  na 
nagkaroon  ng  kapangahasang  pagmatigasan  ang  kaniyang  mga 


—  260  — 


sinasabi  kapag  nahaharap  sa  isang  prayle....  ni  masabi  man 
lamang  ng  malakas  sa  harap  ng  marami....  May  mga  bi- 
natang  inuupasalaan  karm  sa  likod  at  hinahagkan  ang 
aming  mga  kamay  kung  kaharap  at  sa  tulong  ng  ngiting 
bulisik  ay  nanananghod  ng  aming  sulyap!  iPuf!  <£An6  ang 
ibig  ninyong  gawin  namin  sa  mga  ganiyang  tao? 

-  Hindi  nila  sarili  ang  kasalanan,  Padre, — ang  sagot  ni 
Isagani, — ang  kasalanan  ay  nasa  sa  mga  nagturo  sa  kanila 
ng  pagbabalatkayong  ugali,  nasa  mga  sumisril  sa  malayang 
kaisipan,  sa  malayang  pangungusap.  Dito,  ang  lahat  ng  pag- 
kukurong  sarili,  ang  anomang  salita  na  hindi  kasang-ayon 
ng  nasa  ng  nakapangyayari,  ay  ipinalalagay  na  pagkapili- 
bustero,  at  alam  ninyong  maigi  ang  kahulugan  ng  salitang 
ito:  iBaliw  ang  sa  pagnanasang  masabi  lamang  na  malakas 
ang  iniisip  ay  hahanda  sa  pagtitiis  ng  mga  pag-uusig! 

— lAno  ang  mga  pag-uusig  na  inyong  tinitiis? — ang  ta- 
nong  ni  P.  Fernandez  na  itinaas  ang  ulo, — ^hindi  ko  kay6 
binayaang  mangusap  ng  malaya  sa  aking  klase?  Nguni't 
gayon  man,  kayo'y  isang  maitatangi,  na,  kung  tunay  ang 
sinasabi,  ay  dapat  kong  ituwid,  upang  mapalaganap  ang  ka- 
ugalian,  kung  mangyayari,  upang  maiwasan  ang  masamang 
halimbawa! 

Ngumiti  si  Isagani. 

— Pinasasalamatan  ko  kayo  at  hindi  ko  ipakikipagtalo 
kung  ako'y  natatangi  6  hindi;  tatanggapin  ko  ang  ka- 
tangian  upang  tanggapin  naman  ninyo  ang  aking  sasa- 
bihin;  kayo  man  ay  tangi  rin;  at  sa  dahilang  dito'y  hindi 
natin  pag-uusapan  ang  mga  pagkukatangi,  ni  ang  pagpapa- 
rangya  ng  ating  mga  pagkatao,  sa  ganang  akin  ay  gayon 
ang  aking  akala,  ay  ipinamamanhik  ko  sa  aking  ketedratiko 
na  mangyaring  baguhin  ang  lakad  ng  salitaan. 

Ka  i't  na  may  pagkukurong  malaya  ay  napatads  ang 
ulo  ni  P.  Fernandez  at  tinitigang  lipos  pagkakamangha  si 
Isagani.  Ang  binatang  iyon  ay  may  mahigit  pang  pagka- 
malaya  kay  sa  inakala  niya;  kahi't  tinawag  siyang  katedrd- 
tiko,  kung  tatayahin,  ay  inaari  siyang  kapantay,  dahil  sa 
nangahas  magmungkahi.  Dahil  sa  mabuting  magparaan  sa 
pakipag-usap,  ay  hindi  lamang  tinanggap  ni  P.  Fernandez 
ang  pangyayari,  kun  di  siya  na  ang  nagbukas. 

— iMabuti! — ang  sabi, — nguni't  huwag   ninyong  ipalagay 


—  261  — 

na  ako'y  inyong  guro;  ako'y  isang  prayle  at  kayo'y  isang 
nag-aaral  na  pilipino;  walang  labis,  walang  kulang!  at  nga- 
yon  ay  itatandng  ko  sa  inyo:  iano  ang  nasa  sa  amin  ng 
mga  nag-aaral  na  pilipino? 

Dumating  na  pabigla  ang  katanungan:  si  Isagani  ay 
hindi  handa.  Iyon  ay  isang  ulos  na  biglang  lumusot  sa- 
mantalang  nagmumuog,  gaya  ng  tawag  sa  esgrima.  Sa  ka- 
biglaanang  iyon,  si  Isagani,  ay  tumugon  ng  isang  matinding 
salag  na  waring  isang  baguhang  nagsanggalang : 

— iNa  kayo'y  mangagsitupad  sa  inyong  kautangan!  — 
aniya. 

Si  pray  Fernandez  ay  umunat:  naging  wari'y  putok  ng 
kanyon,  sa  ganang  kaniya,  ang  kasagutan. 

— iNa  kami'y  tumupad  sa  aming  kautangan! — ang  ulit 
na  nagpakaunat-unat, — kung  gay6'y  ^hindi  kami  tumutupad 
sa  aming  kautangan?  ianong  mga  kautangan  ang  itinutung- 
kol   ninyo  sa  amin? 

—  Yaon  ding  malayang  iniatang  sa  sarili  ninyo  ng  kayo'y 
pumasok  sa  kalipunan,  at  yaong  pagkatapos,  nang  nasa  sa  loob 
na  kayo,  ay  ninasang  taglayin!  Nguni't  sa  aking  pag- 
kanag-aaral  na  pilipino,  ay  hindi  ko  inaakalang  ako'y  may 
karapatang  sumuri  ng  inyong  inaasal  sang-ayon  sa  inyong 
mga  palatuntunan,  sa  katolisismo,  sa  pamahalaan,  sa  bayang 
pilipino  at  sa  boong  sangkatauhan :  mga  bagay  iyang  dapat 
ninyong  linawin  sa  mga  tagapagtatag  ninyo,  sa  Papa,  sa 
pamahalaan,  sa  boong  bayan  6  sa  Dios:  sa  aking  pagkanag- 
aaral  na  pilipino,  ay  ang  kautangan  lamang  ninyo  sa  amin 
ang  tangi  kong  tutukuyin.  Ang  mga  prayle,  ang  kalahatan, 
sa  pagiging  tagasiyayat  ng  pagtuturo  sa  bayan  bayan,  sa  mga 
lalawigan,  at  ang  mga  dominiko,  sa  ganang  kanila,  sa  pag- 
lilikom  sa  kanilang  mga  kamay  ng  mga  pag-aaral  ng  kabi- 
nataang  pilipino,  ay  tumanggap  ng  katungkulan,  sa  harap 
ng  walong  angaw-angaw  na  mamamayan,  sa  harap  ng  Es- 
pana  at  sa  harap  ng  sangkatauhan  na  ating  kinasasamahan, 
na  pabutihin  sa  tuwituwi  na  ang  batang  binhi,  sa  ugali  at 
pangangatawan,  upang  ilandas  siya  sa  kaniyang  kaligayahan, 
lumikha  ng  isang  bayang  marangal,  malusog,  matalino,  ma- 
bait,  marilag  at  matapat.  At  ngayo'y  ako  naman  ang  mag- 
tatan6ng;'  <Uumupad  baga  ang  mga  prayle  sa  kanilang  ka- 
tungkulan? 


—  262  — 


—  Gumaganap  kami.... 

— iAh!  P.  Fernandez, — ang  pakli  ni  Isagani; — kung  itutu- 
top  ninyo  ang  kamay  sa  inyong  pusd  ay  makasasagot  kayong 
tumutupad,  ngunl't  kung  itututop  ang  kamay  sa  pusd  ng 
inyong  kalipunan,  sa  ibabaw  ng  puso  ng  lahat  nang  mga  ka- 
lipunang  prnyle,  ay  hindi  ninyo  masasabi  ang  gayon  ng  hindi 
masisinungalingan !  iAh,  Padre  Fernandez!  kapag  naha- 
harap  ako  sa  isang  taong  aking  minamamahal  at  igina- 
galang,  ay  ibig  ko  pa  ang  ako  ang  sisihin  kay  sa  snmisi, 
ibig  ko  pa  ang  magsanggalang  kay  sa  sumugat.  Nguni't 
yamang  pumasok  na  tayo  sa  pagpapaliwanagan  ay  mngpa- 
tuloy  na  tayo  hanggang  sa  wakas!  dPapano  ang  ginagawang 
pagtupad  sa  kautnngan  ng  mga  nagsisiyasat  ng  pagtuturo 
sa  mga  bayan  bayan?  iHinahadlangan !  At  ang  mga  ta- 
nging  may  hawak  dito  ng  mga  pagpapaaral,  ang  mga  may  ibig 
na  mag-ayos  ng  png-iisip  ng  kabataan,  na  walang  ibang 
makapanghimasok  ipapaano  ang  ginagawang  pagtupad  sa 
kanilang  katungkulan?  Inaawasan  hanggang  mangyayaring 
awasan  ang  mga  pagkataho,  pinapatay  ang  lahat  ng  sulak 
at  sigabo,  inaaba  ang  lahat  ng  karangalan,  tanging  nagpa- 
pakilos  sa  kaluluwa,  at  itinatanim  sa  amin  ang  matatandang 
pagkukuro,  ang  mga  lipas  na  karunungan,  ang  mga  ma- 
ling  batasan  ng  katwiran  na  di  kaagpang  ng  pamumuhay  sa 
pagsulong!  iAh!  kung  ang  linalayon  ay  ang  pagpapakain  sa 
mga  bilanggo,  ang  pagbibigay  ng  kakanin  sa  mga  nagka- 
sala,  ay  inilalagay  ng  pamahalaan  sa  subasta  upang  ma- 
tagpuan  ang  makapagdudulot  ng  lalong  mabuting  pagkain, 
ang  hindi  papatay  ng  gutom  sa  kanila;  kapag  ang  tinu- 
tungo  ay  ang  palusugin  ang  p'ag  iisip  ng  isang  boong  ba- 
yanan,  palusugin  ang  kabataan,  ang  bahaging  lalong  ma- 
buti,  ang  sa  huli'y  mngiging  siyang  bayan  at  siyang  la- 
hat,  di  lamang  hindi  inilalagay  sa  subasta  ng  pamahalaan, 
kung  di  pinalalagi  ang  kapangyarihan  doon  sa  kalipunan 
na  nagpaparangya  ng  pag-ayaw  sa  ikatututo,  ng  pag-ayaw 
sa  anomang  pagkakasulong.  dAno  ang  wiwikain  natin  kung 
ang  nagdadala  ng  pagkain  sa  mga  bilangguan,  matapos 
na  makuha  sa  pailalim  na  paraan  ang  kasunduang  pag- 
papakain,  ay  bayaang  manglambot  ang  kaniyang  mga 
bilanggo  sa  kakulangan  sa  dugo,  dahil  sa  ang  ibini- 
bigay     na    pagkain    ay    lahat    noong    lipas    at    la6s,  at 


—  263  — 


pagkatapos  ay  magdahilang  sabihin  na  hindi  nababagay 
na  magkaroon  ng  mabuting  katawan  ang  mga  bilanggo, 
sapagka't  ang  mabuting  katawan  ay  nagdudalot  ng  masa- 
sayang  kaisipan,  sa  dahilang  ang  katuwaan  ay  nagpapabuti 
sa  tao,  at  ang  tao'y  hindi  dapat  bumuti,  sapagka't  na- 
aayon  sa  hangad  ng  nagpapakain  ang  magkaroon  ng  mara- 
ming  nagkakasala?  lAno  ang  wiwikain  natin  kung  ang  pa- 
mahalaan  at  ang  nagpapakain  ay  magkasundo  na  sa  sikolo 
6  labindalawang  kualta  na  tinatanggap  ng  isa,  sa  bawa't 
isang  may  sala,  ay  tanggapin  naman  ng  isa   ang  aliw? 

Kinakagatkagat  ni  P.  Fernandez  ang  kaniyang  mga  labi. 

— Napakatinding  sumbong  iyan, — ang  sabi, — at  kayo'y 
lumalagpa3  sa  hangganan  ng  ating  kasunduan. 

— Hindi,  Padre;  patuloy  akd  sa  pagtukoy  ng  ukol  sa  pag- 
aaral.  Ang  mga  prayle,  at  hindi  ko  sinasabing  kayong  mga 
prayle,  sapagka't  hindi  ko  kayo  ibinibilang  sa  karamihan,  ang 
mga  prayle  ng  lahat  ng  orden  ay  naging  pawang  tagapag- 
dulot  ng  aming  ikatatalino,  at  sinasabi  nila  at  inihahayag 
ng  walang  kahiyahiya,  na  hindi  nararapat  na  kami'y  dumu- 
nong,  sapagka't  balang  araw  ay  hahangann  namin  ang  ma- 
ging  malaya!  Ito'y  kagaya  noong  ayaw  palusugin  ang  ka- 
tawan  ng  bilanggo  upang  huwag  bumuti  at  makaalis  sa  bi- 
langguan.  Ang  kalayaan,  sa  tao'y,  kagaya  ng  ikatututo 
kung  sa  katalinuhan,  at  ang  pag-ayaw  ng  prayle  na  kami'y 
tumalino  ay  siyang  sanhi  ng  di  namin  kasiyahang  loob! 

— Ang  karunungan  ay  ibimbigay  lamang  doon  sa  kara- 
patdapat  magtamo! — ang  pakli  ni  P.  Fernandez, — kung  ipag- 
kakaloob  sa  mga  taong  walang  matibay  na  puso  at  mabu- 
ting  asal  ay  hahalay  lamang. 

— At  dbakit  may  mga  taong  walang  matibay  na  puso 
at  mabuting  asal? 

Kinibit  ng  dominiko  ang  kaniyang  balikat. 

— Mga  kasiraang  nasususo  nang  kasama  ng  gatas,  na 
nalalangap  sa  loob  ng  lipi . .  . .   iano  ang  malay  ko? 

— iAh  hindi  po,  P.  Fernandez! — ang  biglang  bulalis  ng 
binata, — hindi  ninyo  sinuring  mabuti  ang  bagay  na  pinag- 
uu«apan,  hindi  niny6  ginawang  tanawin  ang  kailalimilaliman 
dahil  sa  pangambang  baka  mamalas  doon  ang  anino  ng 
inyong  mga  kakapatid.  Kayo  ang  may  kagagawan  ng  aming 
anyo.    Ang  bayang  sinisiil  ay  pinipilit  na  magtaglay  ng  ba- 


—  264  — 


lat-kayong  ngali;  yaong  pinagkakaitan  ng  katotohanan  ay 
binibigyan  ng  kasinungalingan ;  ang  nagpapakadahas  ay  gu- 
magawa  ng  alipin.  Walang  mabuting  aral,  ang  wika  ninyo, 
kahi't  na!  kahi't  mangyayaring  pabulaanan  kayo  ng  mga 
talaan,  sapagka't  dito'y  hindi  nangyayari  ang  mga  pagkaka- 
salang  kagaya  ng  sa  maraming  bayang  nabubulag  sa  kani- 
lang  palalong  taguring  nangag-aayos  ng  ugali.  Datapwa'y 
kahi't  hindi  hangad  ang  suriin  sa  ngayon  kung  ano  ang  bu- 
mubuo  ng  hilig  at  sa  dahilang  natutungod  sa  kabutihang 
ugali  ang  aral  na  tinanggap,  ay  sang-ayon  ako  sa  inyo  na 
kami  nga'y  may  kasiraan.  iSino  ang  may  sala  sa  pangya- 
yaring  iyan?  kayong  may  tatlong  daa't  limang  pung  taong 
naghahawak  ng  aming  ikatututo  6  kaming  umaalinsunod  sa 
lahat  ng  bagay?  Kung  makaraan  ang  tatlong  daa't  limang 
pung  taon  ay  walang  nayari  ang  eskultor  kundi  isang  wa- 
lang  ayos  na  larawan,  ay  lubhang  napakatunggak. 

— 0  masama  ang  putik   na  ginagamit. 

— Lalo  pang  tunggak  kung  gayon,  sapagka't  alam  na 
masama  pala  ay  hindi  iniiwan  ang  putik  at  nagpapatuloy 
sa  pag-aaksaya  ng  panahon . .  . .  at  hindi  lamang  tunggak, 
kungdi  nagdadaya  at  nagnanakaw,  sa  dahilang  batid  na 
walang  kapararakan  ang  kaniyang  gawa  ay  ipinagpapatu- 
loy  upang  tanggapin  ang  kaupahan ....  at  hindi  lamang 
tunggak  at  magnanakaw  kung  di  taksil  sapagka't  humahad- 
lang  na  ang  lahat  ng  ibang  eskultor  ay  sumubok  ng  ka- 
nilang  kaya  upang  tingnan  kung  makakayari  ng  bagay  na 
may  halaga!    iKalaitlait  na  pangingilag  ng  walang  kasapatan! 

Ang  tugon  ay  napakatindf  at  naramdaman  ni  P.  Fer- 
nandez  na  siya'y  nasilo.  Tiningnan  si  Isagani  at  namalas 
niyang  malaki',  hindi  madadaig,  namamaibabaw  at  noon  lamang 
siya  naranasan,  sa  boo  niyang  kabuhayan,  ang  pag-aakalang 
siya'y  tinalo  ng  isang  nag-aaral  na  pi)ipino.  Nagsisi  siya 
dahil  sa  kaniyang  pagkakahamon  sa  pagtatalo,  nguni't  hulf 
na.  Sa  kaniyang  kagipitan  at  sa  pagkakalagay  sa  harap  ng 
gayong  dapat  katakutang  kalaban  ay  humanap  ng  mabuting 
kalasag  at  pinanghawakan  ang  pamahalaan. 

— Ipinapataw  ninyo  sa  amin  ang  lahat  ng  kasalanan,  sa- 
pagka't  wala  kayong  nakikita  kundi  kaming  kalapit, — ang 
sabing  ang  boses  ay  wala  nang  pagmamataas, — talagang  ga- 
yon,  hindi  ko  ipinagtataka!    kinamumuhian    ng    bayan  ang 


—  265  — 


sundalo  6  ang  alguasil  na  humuhuli  sa  kaniya  at  hindi  ang 
hukdm  na  nag-utos  ng  paghuli.  Kayo  at  kami'y  sumasayaw 
na  lahat  ng  alinsunod  sa  lakad  ng  isang  tugtugin:  kung 
itinataas  ninyo  ang  inyong  mga  paa  ng  sabay  sa  amin,  ay 
huwag  kami  ang  sisihin:  ang  tugtuging  nagtatakda  ng  ating 
kilos.  ilnaakala  baga  ninyong  kaming  mga  prayle  ay  walang 
budhi  at  ayaw  kami  sa  kabutihan?  ilnaakaia  baga  ninyong 
hindi  namin  kayo  naaalaala,  na  hindi  namin  naaalaala  ang 
aming  kautangan,  at  kami'y  kumakain  lamang  upang  ma- 
buhay  at  nabubuhay  upang  maghari?  iMaanong  magka- 
gayon  na  nga!  Nguni't,  gaya  rin  ninyong  kami'y  sumusu- 
nod  sa  lakad  ng  tugtugin;  kami'y  pigipit  na  pigipit:  6  pala- 
yasin  ninyo  kami  6  kami'y  palayasin  ng  pamahalaan.  iAng 
pamahalaan  ay  siyang  nag-uutos,  at  sa  nakapaguutos  ay  wa- 
lang  katwiran  kundi  ang  sumunod! 

—  Sa  bagay  na  iyan,  kung  gayon,  ay  makukurd — ang  sabi 
ni  Isagani  na  nakangiti  ng  malungkot, — na  hangad  ng  pa- 
mahalaan  ang  aming  ikasasama? 

—  iOh,  hindi,  hindi  iyan  ang  ibig  kong  sabihin!  Ibig 
kong  sabihin,  na  may  mga  paniniwala,  may  mga  palagay  at 
mga  kautusan  na  inilalagda  ng  mabuti  ang  layon  nguni't 
mga  kasakitsakit  ang  iniaanak.  Ipaliliwanag  kong  lalong 
mabuti  sa  pagbanggit  ng  isang  halimbawa.  Upang  pigilin 
ang  isarig  munting  kasamaan,  ay  naglalagda  ng  maraming 
kautusan  na  nagiging  sanhi  ng  lalo  pang  maraming  kasamaan: 
eorruptisima  in  republiea  plurimee  leges,  ang  sabi  ni  Taeito. 
Upang  iwasan  ang  isang  pagdaraya,  ay  naglalagda  ng  isang 
angaw  angaw  at  kalahati  na  kapasiyahang  nagbabawal  at 
nakadudusta,  na  ang  iniaanak  kaagad  ay  ang  gisingin  ang 
bayan  upang  iwasan  at  linlangi'n  ang  mga  tinurang  pagba- 
bawal:  upang  gawing  makasalanan  ang  isang  bayan  ay  wa. 
lang  mabuting  paraan  na  di  gaya  ng  pag-alinlanganan  ang 
kaniyang  kabaitan.  Lumagda  ng  isang  kautusan,  huwag  na 
rito  kundi  sa  Espana,  at  tingnan  ninyo  kundi  pag-aaralan 
ang  paraan  ng  paglinlang  sa  kaniya,  ang  gayo'y  sa- 
pagka't  nalimot  ng  mga  gumagawa  ng  kautusan  ang  pang- 
yayari  na  samantalang  ipinagkakatagotago  ang  isang  bagay 
ay  lalo  namang  pinagnanasaang  makita.  ^Bakit  ang  masamang 
gawa  at  katalasan  ay  inaaaring  malaking  sangkap  ng  bayang 
kastila   gayong    wala   siyang  makakapantay  kung  sa  pagka- 


—  266  — 


mabal  na  tao,  sa  pagkamapagmataas  at  sa  pagkamahaldika? 
Sapagka't  ang  tagalagda  namin  ng  kautusan,  sa  loob  ng 
lalong  mabuting  adhika,  ay  nangag-alinlangan  sa  kaniyang 
pagkamahal,  sinugatan  ang  kaniyang  kataasan  at  hinamon 
ang  kaniyang  pagkamahaldika !  tilbig  ninyong  gumawa 
sa  Espana  ng  isang  daanan  sa  gitna  ng  mga  talamp&s? 
Kung  gayo'y  lagyan  ninyo  doon  ng  isang  babalang  ma- 
gahasa  na  ipinagbabawal  ang  magdaan,  at  iiwan  ng  bayan, 
na  tumututol  sa  pagbabawal,  ang  daanan  upang  mangunya- 
pi't  sa  mga  bato.  Sa  araw  na  ipagbawal  sa  Espana  ang  ka- 
baitan,  ng  isang  manggagawa  ng  kautusan,  at  ipaganap  na 
sapilitan  ang  kasamaan,  sa  kinakukasan  ay  mabait  na  la- 
hat  ang  tao! 

Huminto  ang  dominiko,  at  pagkatapos  ay  nagpatuloy: 
— Nguni't  masasabi  ninyong  lumalayo  tayo  sa  salitaan; 
magbabah'k  ako....  Ang  masasabi  ko  upang  kayo'y  mani- 
wala,  ay,  na  ang  kasiraang  tinataglay  ninyo  ay  hindi  na- 
rarapat  na  ibintang  sa  amin  ni  sa  pamahalaan;  iyan  ay  nasa 
sa  di  wastong  pagkakatatag  ng  aming  kapisanan,  qui  multam 
probat,  nihil  probat,  na  nasasawi  sa  kahigitan  sa  pag-iingat, 
kakulangan  sa  kailangan   at  lampas  doon  sa  kalabisan. 

—  Kung  kinlkilala  ninyo  ang  mga  kasiraang  iyan  ng  in- 
yong  kapisanan, — ang  tugon  ni  Isagani, — ibakit  nanghihima- 
sok  sa  pag-aayos  ng  kapisanan  ng  iba  at  hindi  ang  unahin 
ay  ang  sarili  muna? 

— Napapalayo  tayo  sa  ating  salitaan,  binata:  ang  kapa- 
raanang  pagsang-ayon  sa  mga  bagay  na  nangyari  na  ay  da- 
pat  tanggapin .... 

—  iKahi't  na!  tinatanggap  ko,  sapagka't  isa  ng  nangyari 
at  patuloy  ako  sa  pagtatanong:  ibakit,  kung  ang  pagkaka- 
tatag  ng  inyong  kapisanan  ay  may  kasiraan,  ay  hindi  ninyo 
palitan  6  kaya/y  dinggin  man  lamang  ang  tingig  ng  mga 
napipinsalaan? 

— Nalalayo  pa  rin  tayo:  ang  pinagsasalitaan  natin  ay 
kung  ano  ang  nasa  ng  mga  nag-aaral  sa  mga  prayle.... 

— Sapol  sa  sandaling  ang  mga  prayle  ay  nagkakanlong 
sa  likod  ng  pamahalaan  ay  ito  na  ang  tutunguhin  ng  mga 
nag-aaral. 

Ang  pakli  ay  makatwiran;  sa  dakong  iyon  ay  walang 
lulusutan. 


—  267  — 


— Hindi  ako  ang  pamahalaan  at  hindi  ko  masasagutan 
ang  kaniyang  mga  kilos.  iAno  ang  nasa  ng  mga  nag-aaral  na 
gawin  namin,  alang-alang  sa  kanila,  sa  loob  ng  hangganang 
aming  kinalalagyan? 

— Huwag  humadlang  sa  kalayaan  ng  pag-aaral,  kundi 
tumulong  pa  nga. 

Iniling  ng  dominiko  ang  ulo. 

— Kahi't  hindi  ko  tuturan  ang  sarili  kong  pagkukurd, 
iyan  ay  paghiling  sa  arning  kami'y  magpatiwakal, — ang  sabi. 

— Hindi  po,  kung  di  bagkus  na  iba,  iyan  ay  paghinging 
karm'y  paraanin  upang  huwag  kayong  masagasa  at  madurog. 

— iHm! — ang  sabi  ni  P.  Fernandez  na  huminto  at  nag- 
isip — Simulan  ninyo  sa  paghingi  ng  bagay  na  hindi  gayon 
kabigat,  isang  bagay  na  maaaiing  itulot  ng  bawa't  isa  sa  amin 
na  hindi  ikasisira  ng  karangalan  at  mga  karapatang  taglay, 
sapagka't  kung  mangyayaring  tayo'y  magkalinaw  at  mamu- 
hay  ng  payapa  ^ano't  magkakagalit,   ano't  maghihinalaan? 

— Kung  gayon  ay  tutungo  tayo  sa  pagtukoy  sa  mga  ka- 
sanhian  .... 

— Oo,  sapagka't  kung  tatangkim  natin  ang  kinatitirikan 
ay  maiguguho  natin  ang  bahay. 

— Tunguhin  natin  ang  mga  kasanhian  kung  gayon,  iwan 
natin  ang  kinalalagyan  ng  mga  batayan  ng  katwiran;  at  hindi 
rin  sasabihia  ang  sarili  kong  pagkukaro — at  dito'y  idiniin  ng 
binata  ang  salita — maghuhumpay  ang  mga  nag-aaral  sa  ka- 
nilang  inaayos  at  mapapawi  ang  ilang  kapaitan  kung  ang 
mga  nagtuturo  ay  matututong  pagpakitaan  sila  ng  mabuti 
kay  sa  ipinakikita  hanggang  sa  ngayon  . .  . .  Ito'y  nasa  sa  inyong 
mga  kamay. 

— iAn6? — ang  tanong  ng  dominiko — imayroon  bagdng 
anomang  daing  sa  aking  inuugali  ang  mga  nag-aaral? 

— Padre,  sa  simula  pa'y  nagkasundo  tayong  hindi  tti- 
tukuyin  ni  ako  ni  kayo.  Nag-uusap  tayo  ng  pangkalahatan: 
bukod  sa  walang  napapala  ang  mga  nag-aaral  sa  mga  taong 
dinadaan  sa  mga  klase,  ay  madalas  pang  iwan  doon  ang 
bahagi  ng  kanilang  karangalan,    kungdi  man  ang  lahat. 

Kinagat  ni  P.  Fernandez  ang  kaniyang  labi. 

— Walang  pumipilit  sa  kanilang  mag-aral;  ang  mga  bu- 
kirin  ay  hindi  natatamnan — ang  matigas  na  sagot. 

— Oo,  may  bagay  na  pumipilit  sa  kanilang  mag-aral, — 


—  268  — 


ang  tugoD,  na  gayon  din  ang '  ayos  ni  Isagnni,  na  pinaka- 
harapharap  ang  dominiko. — Bukod  sa  katungkulan  ng  bawa't 
isa  na  hanapin  ang  kaniyang  ikawawasto,  ay  may  isang 
likas  na  nasa  ang  tao  na  patalasin  ang  kaniyang  pag-iisip, 
pagnanasang  laldng  masidhi  dito  sa  'dahilang  lubbang  pini- 
pigil;  at  ang  nagbibigay  ng  kaniyang  salapi  at  buhay  sa 
pamahalaan  av  may  karapatang  hingin  dito  na  bigyan  siya 
ng  liwanag  upang  kitaing  lalong  mabuti  ang  kaniyang  sa- 
lapi  at  maingatang  lalo  ang  kaniyang  buhay.  Opd,  Padre; 
may  bagay  na  pumipilit  sa  kanila,  at  ang  bagay  na  iyan 
ay  ang  pamahalaan  din,  kayo  ring  kumukutyang  walang 
habag  sa  indio  na  hindi  nag-aral  at  ipinagkakait  ang  kani- 
lang  karapatan,  sa  pananangan  sa  sanhing  sila'y  mangmang. 
IHinuhubaran  ninyo  sila  at  pagkatapos  ay  kinukutya  ang 
kanilang  ikahihiya! 

Si  P.  Fernandez  ay  hindi  sumagot:  nagpatuloy  sa  pagyayao't 
dito,  nguni't  hindi  mapalagay  na  waring  nagugulumihanan. 

—  iSinasabi  ninyong  ang  mga  bukirin  ay  hindi  natatam- 
nan! — ang  patuloy  ni  Isagani  na  iba  na  ang  ayos,  makaraan  ang 
isang  sandaling  pananahimik — huwag  tayong  pumasok  ngayon 
sa  pagsuii  ng  kadahilanan,  sapagka't  mapapalayo  tayo  sa 
pinag-uusapan ;  nguni't  kayo  P.  Fernandez,  kayo,  guro,  kayo, 
taong  may  karunungan,  ibig  ninyo  ang  isang  bayan  ng  mga 
manananim,  ng  mga  magsasaka!  ^Sa  ganang  inyo  baga'y 
ang  pagkamangsasaka  na  lamang  ang  kalagayang  lalong  was- 
tong  maaabot  ng  tao  sa  kaniyang  pagsulong?  <i,0  ibig  nin- 
yong  mapainyo  ang  karunungan  at  mapasa  iba  ang  paggawa? 

—  Hindi,  ibig  kong  ang  karunungan  ay  taglayln  noong 
dapat  magtagiay,  noong  makapag-iingat  sa  kaniya, — ang  sa- 
got, — kapag  nagpakita  ang  mga  nag-aaral  ng  katibayan  ng 
pag-ibig  sa  kaniya;  kapag  nagkaroon  na  ng  mga  binatang 
may  pananalig,  mga  binatang  marunong  magtanggol  sa  ka- 
niyang  karangalan  at  maipagalang  ito,  ay  magkakaroon  ng 
karunungan,  magkakaroon  na  ng  mga  gurong  may  pagli- 
ngap!  iKung  may  mga  gurong  namamaslang  ay  sa  dahilang 
may  mga  tinuturuang  umaalinsunod! 

—  IKapag  nagkaroon  ng  mga  guro  ay  magkakaroon  ng 
mga  nag-aaral! 

— Kayo  ang  magpauna  sa  pagbabagong  ayos,  sapagka't 
kayo  ang  nangangailangan  ng  pagbabago,  at  kami'y  siisunod. 


—  269  — 


— Siya  nga, — ang  sabi  ni  Isagani  na  malungkot  ang 
ngiti, —  imagpauna  kami  sa  dahilang  nasa  dako  namin  ang 
kasiraan!  Taho  ninyong  lubos  kung  ano  ang  maaantay  ng 
isang  tinutumang  humarap  sa  isang  guro:  kayo  na,  na  ta- 
glay  ang  boong  pag-ibig  sa  katwiran,  ang  boong  kaganda- 
hang  loob,  ay  nagkakahirap  kayo  sa  pagpipigil  ng  tinuturan 
ko  ang  mapapait  na  katotohanan,  ikayong  kayo  na,  P.  Fer- 
nandez!  <j,Ano  ang  kabutihang  napala  ng  nagnasang  rnagha- 
sik  sa  amin  ng  ibang  pagkukuro?  At  iano  anong  kasamaan 
ang  dumagsa,  sa  inyo  dahil  sa  ninasang  umugali  ng  mabuti 
at  tumupad  sa  inyong  kautangan? 

— Ginoong  Isagani,— ang  sabi  ng  dominiko  nainiabot  sa  ka- 
niya  ang  kamay, — kahi't  sa  wari'y  walang  lubos  na  napala  sa  pag- 
uusap  nating  ito,  gayon  ma'y  mayroon  din  tayong  kaunting 
napulot;  sasabihin  ko  sa^aking  mga  kapatld  ang  inyong  mga 
tinuran  at  inaantay  kong  kahi't  kaunti  ay  may  magagawa. 
Ang  ipinanganganib  ko  lamang  ay  ang  baka  hindi  mangag- 
sipaniwalang  may  isang  gaya  ninyo. 

— Iyan  din  ang  pangamba  ko, — ?ng  tugon  ni  Isagani  na 
kinamayan  ang  dominiko, — nanganganib  akong  baka  ang  aking 
mga  kaibigan  ay  hindi  maniwalang  may  isang  gaya  ninyo, 
kamukha  ng  pakikipagharapan  ninyo  sa  akin  ngayon, 

At  dahil  sa  ipinalagay  na  tapos  na  ang  salitaan,  ay 
nagpaalam  ang  binata. 

Binuksan  ni  P.  Fernandez  ang  pinto  at  sinundan  siya 
ng  tingin  hanggang  nakaliko  sa  eorredor.  Malaong  pina- 
kinggan  ang  tunog  ng  kaniyang  yabag,  pagkatapos  ay  pu- 
masok  sa  silid  at  inantay  na  siya'y  lumabas  sa  daan.  Na- 
kita  nga  niya  at  nadingig  na  sinasabi  sa  isang  kasama,  na 
nagtatanong  kung  saan  paparoon,  na: 

— Sa  Gobierno  Civil!  Titingnan  ko  ang  mga  paskin  at 
makikisama  ako  sa  iba! 

Ang-'kasama  ay  sindak  na  napatingin  sa  kaniya,  na  waring 
nagmamalas  sa  isang  magpapatiwakal,  at  lumayong  tumatakbo. 

—  iKaawaawang  binata! — ang  bulong  ni  P.  Fernandez, 
na  naramdamang  nangingiiid  ang  luha  sa  kaniyang  mga 
mata, — kinaiingitan  ko  ang  mga  hesuita  na  nagturo  sa  iyo! 

Si  P.  Fernandez  ay  namaling  lubos;  galit  kay  Isagani 
ang  mga  hesuita,  kaya't  nang  mabatid  sa  kinahapunan  na 
napipiit  ang  binata,  ay  sinabi  nilang  siia'y  madadamay. 


—  270  — 


— iAng  binatang  iyan  ay  sasama  at  makasisira  sa  atin! 
Dapat  mapag-alamang  ang  mga  pagkukurdng  iyan  ay  hindi 
dito  natutuhan! 

Hindi  nangagbulaan  ang  mga  hesuita,  hindi:  ang  Dioa 
ang  tanging  nagkakaloob  ng  mga  pagkukurdng  iydn.  sa  tulong 
Dg  Kalikasan. 

XXVIII 
TATAKUT 

Nagmg  parang  manghuhula  si  Ben-Zayb  nang  patunayan 
sa  kaniyang  pamahayagan,  ng  mga  nakaraang  araw,  na  ang 
pag-papaaral  ay  masama,  lubhang  makasasama  sa  Kapuluang 
Pilipinas:  ngayon,  sa  harap  ng  mga  nangyari  niyong  araw 
ng  biernes  ng  mga  paskin,  ay  nangakak  ang  manunulat 
at  inaawit  ang  kaniyang  pagtatagumpay,  at  pinapangliit  at 
nilito  ang  kaniy^ng  kalabang  si  Horatius  na  nangahas  na  kut- 
yam    siya  sa  tudling  ng  Piroteenia  sa  ganitong  paraan: 

Sa  aniing  kapamahayagang  El  Grito-. 

"Ang  pagpapaaral  ay  masama,  lubhang  makasasama  sa  Pilipinas!" 
Nalinawan  na  namin. 

Malaon  nang  inaakala  nang  ei  Grito  na  kinakatawan  niya  ang  ba- 

yang  pilipino;  ergo   gaya  nang  wiwikain   ni   Fray   Ibanez,  kung 

marunong  nang  latin. 

Nguni't  si  Fray  Ibanez  ay  nagiging  musulman  kapag  sumusulat, 
at  alam  natin  kung  papano  ang  ginagawa  nang  manga  musulman  sa 
pagpapaaral. 

Testiga,  gaya  nang  sabi  nang  isang  maalindog  na  predieador,  ang 
aklatan  sa  Alejandria! 

Ngayon  ay  may  katwiran  siya,  si  Ben-Zayb!  iSa  siya 
ang  tanging  nag-iisip  sa  Piiipinas,  ang  tanging  nakahuhula 
ng  mga  mangyayari! 

Kaya  nga,  ang  balitang  nakakuha  ng  mga  pasking  ma- 
sasagwa  ang  sinasabi  sa  mga  pinto  ng  Universidad,  ay  hindi 
lamang  nakapag-alis  ng  gutom  sa  marami  at  nakasira  ng 
tiyan  sa  iba,  kundi  nakapagpagulo  rin  sa  mga  mahinahong 
insik,  na  hindi  nakapangahas  na  maupo   sa   kanilang  mga 


—  271  — 


tindahan  na  nakataas  ang  isang  paa  na  gaya  ng  kaugalian, 
sa  takot  na  baka  sila  gahulm  sa  pag-uunat  upang  tumakbo.  Nang 
ika  labing-isa  ng  umaga,  kahi't  na  patuloy  ang  araw  sa  kaniyang 
iakad  at  ang  Marilag,  ang  Oapitan  General,  ay  hindi  lumalabas 
na  nangunguna  sa  kaniyang  mga  mapagwaging  kabig,  ay  nag- 
lalo  pa  mandin  ang  ligalig:  ang  mga  prayleng  laging  puma- 
paroon  sa  tindahan  ni  Quiroga  ay  hindi  nangasisipot  at  ang 
bagay  na  it6'y  nagsasabing  may  mga  kakilakilabot  na  mang- 
yayari.  Kung  ang  araw  ay  parisukat  sana  ng  sumilang  at 
ang  mga  Kristo  ay  mga  nakapantalon,  ay  hindi  marahil 
makabakla  kay  Quiroga  na  di  gaya  noon:  inari  niyang 
kampo  marahil  ang  araw  at  ang  mga  santong  larawan  ay 
mga  manglalaro  ng  chapdiqni  na  nangahubaran :  nguni't  iang 
hindi  pagsipot  ng  mga  prayle  na  nataon  pa  naman  sa 
pagtanggap  niya  ng  mga  bagong  bagay! 

Sa  bilin  ng  isang  provincial  na  kaibigan  niya,  ay  ipi- 
nagbawal  ni  Quiroga  sa  kaniyang  mga  bahay  na  pinagla- 
laman  ng  liampo  at  ehapdiki  ang  pagpasok  ng  sino  mang 
indio  na  hindi  dating  kilala;  ang  magiging  konsul  ng  insik 
ay  nangangambang  baka  nakawin  ang  salaping  ipinatatalo 
roon  ng  mga  mahihirap.  Matapos  na  maihanda  ang  kaniyang 
tindahan  na  mangyayaring  biglang  ilapat  ang  mga  pinto  sa 
isang  sandali,  ay  napaabay  sa  isang  bantay  na  veterana,  sa 
maikling  pag-itan  ng  bahay  ni  Simoun  sa  kaniyang  bahay^ 
Inakala  ni  Quiroga  na  iyon  ang  sandaling  laldng  kapit  upang 
gamitin  ang  mga  baril  at  punglo  na  nasa  kaniyang  imbakan, 
alinsunod  sa  paraang  sinabi  sa  kaniya  ng  manghihiyas:  maa- 
asahang  sa  mga  araw  na  susundd  ay  ipag-uutos  ang  pag- 
halughog  sa  mga  bahaybahay  at  sa  gayo'y  gaano  ang  mabi- 
bilanggo,  gaano  ang  taong  sa  katakutan  ay  hindi  ibibigay 
ang  lahat  ng  naiimpok!  Yaon  ang  paraan  ng  mga  dating 
earabinero,  na  nagsusulot  sa  mga  silong  ng  bahay  ng  mga  ta- 
bako  at  dahong  ipinagbabawal,  pagkatapos  ay  magpapakunwa- 
ring  manghahalughog  at  pipilitin  ang  kahabaghabag  na  may 
bahay  na  sumuhol  6  magmulta!  Ang  kaibhan  nga  lamang 
ay  sa  dahilang  lalong  naaayos  ang  paraan,  at  sa  dahilang 
hindi  na  pigil  ang  tabako  ay  ang  mga  armds  na  bawal 
naman  ang  ginagamit  sa  ngay6nl 

Nguni't  si  Simoun  ay  ayaw  makipagkita  sa  kanino  man 
at  ipinasabi  kay  insik  Quiroga  na  bayaan   sa  pagkakalagay 


—  272  — 


ang  mga  bagay  na  iyon,  kaya't  tinungo  ng  insik  si  D.  Cus- 
todio  upang  itanong  kung  nararapat  6  hindi  nararapat  ba- 
lutihan  ang  kaniyang  tindahan,  nguni't  si  D.  Custodio  man 
ay  ayaw  ring  tumanggap  ng  dalaw:  kasalukuyang  pinag-aaralan 
ang  isang  munakalang  ukol  sa  pagtatanggol,  sakaling  siya'y 
makubkob  ng  kalaban.  Naalaala  si  Ben-Zayb  upang  hingan 
ng  balita;  nguni't  nang  matagpuang  nakabaluti  mula  sa  ulo 
hanggang  paa  at  dalawang  rebolber  ang  ginagamit  na  pabigat 
sa  mga  papel  ay  dalidaling  nagpaalam  si  Quiroga  at  umuwi 
sa  kaniyang  bahay,  at  nahigang  dinahilan  na  masama  daw 
ang  kaniyang  katawan. 

Nang  ika  apat  ng  hapon  ay  hindi  na  mga  paskin  la- 
mang  ang  sang-usap-usapan.  Umalingawngaw  na  ang  mga 
nag-aaral  at  ang  mga  taga  bundok  S.  Mateo  ay  nangag- 
kakaalam;  pinatitibayang  pinagsumpaanan  sa  isang  mag- 
papansit  na  biglang  lulusubin  ang  Maynila;  nabanggit  ang 
mga  pangdigmang  dagat  ng  mga  aleman,  na  nasa  sa  labas 
ng  dagat  Maynila,  na  tutulong  sa  kilusan;  isang  pulutong 
na  kabinataan  ang  umano'y  tumungo  sa  Malakanyang  upang 
humandog  sa  General,  na  ang  dinahilan  ay  ang  pagtutol 
sa  kagagawan  at  ang  kanilang  pagkamakakastila,  nguni't 
ipinapiit  na  lahat  sapagka't  nakitang  mga  batbat  ng  san- 
data,  Iniligtas  rig  kalawingi  ang  General,  na  pinigil  na  ma- 
tanggap  ya6ng  mga  batangbata  pa'y  taksil  na,'  dahil  sa  noon  ay 
nakikipag-usap  sa  mga  Provincial,  sa  Vice  Reetor  at  kay  P.  Irene, 
na  kinatawan  ni  P.  Salvi.  May  katunayan  ang  mga  alingaw- 
ngaw  na  ito  kung  paniniwalaan  natin  si  P.  Irene,  na  du- 
malaw  ng  hapong  iyon  kay  kapitang  Tiago.  Alinsunod  sa 
kaniya,  ay  may  mga  taong  nag-uudyok  sa  Capitan  General 
na  samantalahin  ang  pangyayaring  yaon  upang  takutin  at 
bigyan  na  ng  isang  mabuting  aral  ang  mga  binatang  pi- 
libustero. 

— Barilin  ang  ilan — anang  isa — mga  dalaw&ng  pu't  apat  na 
makabago  na  ipadalang  agad  sa  tatapunan  at  sa  gitna  ng  kata- 
himikan  ng  gabl,  ay  makaaapula  na  ng  lubusan  sa  sigabo  ng 
kalooban  ng  mga  walang  kasiyahang  loob! 

— Huwag, — ang  tugon  ng  isang  may  mabuting  pusd, — sukat 
nang  ang  mga  kawal  ay  palibutin  sa  mga  lansangan,  ang 
batallon  ng  mga  kabayuhan  sa  halimbawa,  na  mga  bu- 
not  ang  sable;  sukat  nang  kaladkarin  ang  ilang  kanyon.... 


-  273  — 


sukat  na  iyon!  Ang  bayan  ay  napakamatatakuti'n  at  ang 
lahat  ay  mangagsisipasok  sa  kanikanilang  bahay. 

— Huwag,  huwag, — ang  palagay  ng  isa, — ito  ang  pana- 
hong  kapit  upang  pawiin  ang  kalaban ;  hindi  sukat  ang  ma* 
ngagsipasok  sa  kanilang  pamamahay,  kailangang  palabasin, 
na  gaya  ng  masasamang  singaw,  sa  pamagitan  ng  mga  pa- 
rapit.  Kung  hindi  mangakapangahas  na  gumawa  ng  gulo, 
ay  dapat  na  sila'y  udyukan  sa  tulong  ng  mga  sugdng  ha- 
hamon....  Inaakala  kong  ang  nararapat  ay  ihanda  ang  mga 
kawal  at  magkunwaring  nagpapabaya  at  nagwawalang  bahala, 
upang  mangagsitapang  at  pangyayari  ng  anomang  kaguluhan 
ay  piyapisin  na  nang  boong  tindi! 

— Ang  layon  ay  siyang  nagbibigay  katuturan  sa  mga 
paraan, — ang  sabi  ng  isa  pa, — ang  layon  natin  ay  ang  ating 
banal  na  Relihion  at  ang  katibayan  ng  Inang  bayan.  Ihayag 
ang  estado  de  sitio,  at  sa  anomang  munting  kaguluhan  ay 
paghulihin  ang  mga  mayayaman  at  mga  marurunong . .  . .  at 
linisin  ang  bayan! 

-  Kung  hindi  ako  dumating  sa  panahon  upang  pagpa- 
yuhan  ng  pagdadahandahan — ang  dungtong  ni  P.  Irene,  na 
ang  hinarap  ay  si  kapitang  Tiago, — ay  tiyak  nang  umaagos 
ngayon  ang  dugo  sa  mga  lansangan.  Ang  naaalaala  ko  ay 
kayo,  kapitan....  Ang  pangkat  ng  mga  masisidhi  ay  walang 
napalang  gaano  sa  General,  kaya't  nanganghihinayang  dahil 
sa  pagkawala  ni  Simoun....  iAh!  kung  hindi  nagkasaklt 
si  Simoun .... 

Ang  pagkahuli  kay  Basilio  at  ang    paghalughog    na  gi- 

nawa  pagkatapos  sa  kaniyang  mga  aklat  at  mga    papel,  ay 

nakapagpalubhang  lalo  kay  kapitang  Tiago.   Ngayo'y  dinagdagan 

pa  ni  P,  Irene  ang  kaniyang  sindak  sa  pagsasalaysay  ng  mga 

bagay  na  nakapangingilabot.    Ang  kahabaghabag  ay  pinasu- 

kan  ng  isang  matinding  pagkatakot  na  nahalata  muna  dahil 

sa  isang  mahinang  panginginig,  na  untiunting  lumalakas  hang- 

gang    sa    siya'y    hindi  na   nakapangusap.    Nangakadilat  ang 

mga  mata,  pawisan  ang  noo,  pumigil  sa  bisig  ni  P,  Irene, 

nagtangkang  bumangon;   nguni't    hindi  mangyari  at  matapos 

na  makaungol  ng  makalawa  ay  biglang  bumagsak  sa  ibabaw 

ng  unan.    Nangakadilat  ang  mata  ni  kapitang  Tiago  at  suma- 

sago  ang  laway:   patay  na.    Sa  pagkasindak  ni  P,  Irene  ay 

tumakbo,  nguni't  sa  dahilang  kumapit  sa  kaniya  ang  patay 
18 


—  274  — 


ay  nakaladkad  niya  at  napaalis  sa  hihigan  sa  kaniyang  pag- 
takas,  at  naiwan  sa  gitna  ng  siKd. 

Nang  kinagabihan  ay  umabot  na  sa  lalong  sidhi  ang 
katakutan.  May  ilang  pangyayari  na  nag-udyok  sa  mga 
matatakutm  sa  paniniwalang  mayroong  mga  sugdng  nangha- 
hamon. 

Dahil  sa  isang  binyagan,  ay  naghagis  ng  kaunting  kualta 
sa  mga  bata  at  sukat  nang  maasahan  na  nagkaroon  ng  kaun- 
ting  kaguluhan  sa  pinto  ng  simbahan.  Nataon  namang  na- 
paraan  doon  ang  isang  mabalasik  na  militar,  na  may  inii- 
sip  mandi'n,  na  inakalang  ang  kaguluhan  ay  is&  nang  pag- 
salakay  ng  mga  pilibustero,  kaya't  piniyapis  ng  sable  ang 
mga  bata,  pumasok  sa  simbahan,  at  kung  hindi  nagkasalasala- 
bid  sa  tabing  na  nakasabit  sa  eoro  ay  pinagpupugutan  sana  ng 
ulo  ang  lahat  ng  naroon.  Makita  ang  gayon  ng  mga  mata- 
takutin  at  magpanakbuhang  ipinamamalita  na  ang  himagsikan 
ay  magsisimula  na,  ay  bagay  na  nangyari  sa  isang  sandali. 
Daglidagling  nagsarahan  ang  mga  pinto  ng  mangilan-ngilang 
tindang  naiiwang  bukas,  may  mga  insik  na  nakaiwan  sa 
labas  ng  mga  piesa  ng  kayo,  at  hindi  kakaunting  babai  ang 
nawalan  ng  sinelas  dahil  sa  pagtakb6  sa  mga  lansangan. 
Salamat  na  lamang  at  lisa  ang  nasugatan  at  ilan  ang  na- 
saktan,  na  isa  na  nga  sa  kanila  ang  militar  nang  ma- 
subasob  dahil  sa  pakikipagtunggali  sa  tabing  na  may  amdy 
balabal  ng  pilibusterismo .  Ang  gayong  kabayanihan  ay  nag- 
bigay  sa  kaniya  ng  kabunyian,  at  isang  kabunyiang  malinis, 
na  Ihari  na  ngang  ang  lahat  ng  kabantugan  ay  makuha  sa 
gayong  paraan!  ang  mga  ina'y  hindi  na  lubhang  iiyak  at 
lalo  pa  sanang  marami  ang  tao  sa  mundo! 

Sa  isang  arrabal  ay  nakakita,  ang  mga  naninirahan  doon, 
ng  dalawa  kataong  nagbabaon  ng  armas  sa  silong  ng  isang 
bahny  na  tabla.  Nagulo  ang  nayon;  tinangka  ng  mga  na- 
ninirahan  na  habulin  ang  dalawang  taong  iyon  na  hindi  kilala 
upang  patayin  at  iharap  sa  mga  may  kapangyarihan,  nguni't 
einawata  sila  ng  isang  kapit-bahay  at  sinabing  sukat  na  ang 
iharap  sa  tribunal  ang  sanhi  ng  kasalanan.  Saka  ang  mga 
armas  naman  ay  matatandang  barll  na  tiyak  na  makasusugat 
sa  magtangkang  gumamit  noon . 

—  iSiya! — ang  sabi  ng  isdng  matapang — kung  ibig  na 
tayo'y  manghimagsik  ay  isulong! 


—  275  — 


Nguni't  ang  matapang  ay  nilambanog  ng  palo  at  suntok, 
pinagkukurot  ng  mga  babai  na  waiing  siya  ang  may  ari  ng 
mga  baril. 

Sa  Ermita  ay  laldng  mahigpit  ang  nangyari,  kahi't 
hindi  lubhang  nabalita,  gayong  nagkaroon  pa  ng  putukan. 
Isang  kawaning  napakamaingat  na  nagbaluting  mabuti  ay 
nakakita,  nang  magtatakipsilim,  ng  isang  bulto  sa  kalapit 
ng  kaniyang  bahay;  inakala  na  niyang  buongbuo  na  yaon  ay 
isang  nag-aaral,  kaya't  pinaputukan  ng  dalawang  putok  ng 
rebolber,  Nang  makita  ang  bulto  pagkatapos  ay  isa  palang 
beterana,   kaya't  inilibing  at,  pax  Ohristi!  Mutis! 

Sa  Dulungbayan  ay  umugon  din  ang  ilang  putok  na  ang 
napatay  ay  isang  kaawanwang  matandang  bingi  na  hindi 
nakadingig  sa  quien  vive  ng  bantay,  at  isang  baboy  na  na- 
kadingig  nguni't  hindi  sumagot  ng  Espana.  Ang  matanda'y 
hindi  nailiWng  kaagad  sapagka't  walang  maibayad  sa  simba- 
han,  at  ang  baboy  ay  pinagkainanan.  ♦ 

Sa  loob  ng  Maynila,  sa  isang  tindahan  ng  matamis  na 
kalapit  ng  Unibersidad,  na  laging  dinadayo  ng  mga  nag-aaral, 
ay  pinag-uusapan  ang  mga  pagkakahulihan,  sa  ganitong  ayos: 

— iYa  eogi  ba  eon  Tadeo? — ang  tanong  ng  babaing  may 
ari  ng  tindahan. 

— Aba,  nora, — ang  sagot  ng  isang  nag  aaral  na  natitira 
sa  Parian, — pusilau  ya! 

—  iPusilau!    INaku!    No  pa  ta  paga  eonmigo  su  deuda. 

—  iAy!  no  jabla  vos  puelte,  nora,  baka  pa  de  queda  vos 
eompliee.  iYa  quema  yo  nga  el  libro  que  ya  dale  prestau 
eonmigo!  iBaka  pa  de  riquisa  y  de  eneontra!  ianda  vos 
listo,  nora! 

— ^Ya  queda  diee  preso  Isagani? 

— Loeo-loeo  tambien  aquel  Isagani, — ang  sabing  namumuhi 
ng  nag-aaral; — no  sana  de  cogf  eon  ele,  ta  anda  pa  pre- 
senta!   iOh,  bueno  nga,  que  topa  rayo  eon  ele!  iSiguro  pusilau! 

Kinibit  ng  babai  ang  balikat. 

—  iConmigo  no  ta  debe  nada!  ^Y  eosa  de  iase  Paulita? 
— No  di  falta  novio,    nora.    Siguro  de  llora  un  poeo,  luego 

de  easa  eon  un  espanol. 

Ang  gabing  iyon  ay  naging  isa  sa  mga  lalong  malu- 
lungkot.  Sa  mga  bahaybahay  ay  nagdadasal  ng  rosario  at 
may    mga    maawai'ng   babaing  nagpapatungkol  na  ng  maha- 


—  276  — 


habang  pndrenuestro  at  mga  requiem  sa  kaltiluwa  ng  mga 
kamag-anak  nila't  kaibigan.  Ika  walo  pa  lamang  ng  gabi'y  ba- 
hagya  nang  makakita  ng  mangisangisang  naglalakad ;  maminsan 
minsan  ay  nakakadingig  ng  takbo  ng  isang  kabayo  na  ang 
tagiliran  ay  napapalong  malakas  ng  'isang  sable,  pagkatapos 
ay  pasuwit  ng  mga  tanod,  mga  sasakyang  matutulin  ang 
takbo  na  waring  hinahabol  ng  kawan  ng  mga  pilibustero. 

Gayon  man,  hindi  sa  lahat  ng  pook  ay  naghahari  ang 
pangamba. 

Sa  plateriang  tinitirahan  ni  Plaeido  Penitente  ay  pinag- 
uusapan  din  ang  mga  pangyayari  at  pinagtatalunan  nang  may 
kaunting  laya. 

—  iHindi  ako  naniniwala  sa  mga  paskin! — ang  sabi  ng 
isang  manggagawang  payat  at  tuyo  na  sa  kagagamit  ng 
tsukoy: — sa  ganang  akin,  ay  kagagawan  iyan  ni  P.  Salvi! 

—  iEhem,  ehem! — ang  ubo  ng  maestro  platero  na,  sa 
pangingilag  na  panganlang  duwag,  ay  hindi  makapangahas 
na  putlin  ang  pag-uusap.  Ang  kaawaawang  tao'y  nag-uuubo 
na  lamang,  kikindatan  ang  manggagawa  at  titingin  sa  daan, 
na  waring  ibig  sabihin  na:  —  IBaka  tayo  masubukan! 

—  i  Dahil   sa  opereta! — ang  patuloy  ng  manggagawa. 

—  iOho, — ang  bulalas  ng  isang  mukhang  tanga; — sinasabi 
ko  na  nga!    Kaya't . .  . . 

—  iHm! — ang  tugon  ng  isang  tagasulat  na  may  anyong 
pagkahabag, — ang  ukol  sa  mga  paskin  ay  totoo,  Ohiehoy, 
nguni't  ipaliliwanag  ko  sa  iyo! 

At  idinugtong  na  ang  tingig  ay  matalinghaga: 
— iYaon  ay  isang  kagagawan  ni  insik  Quiroga! 

—  iEhem,    ehem! — ang   ulit  na  ubo  ng  maestro  na  ini- 
lipat  sa  kabiiang  pisngi'  ang  sapa  ng  hitsong  nasa  bibig. 

— iPaniwalaan  mo  ako,  Ohiehoy,  kagagawan  ni  insik  Qui- 
roga  iyan!    Nadingig  •  ko  sa  aking  pinapasukan. 

—  iNaku,    siguro    nga! — ang    bulalas   ng  tanga,  na  agad 
nang  naniwala. 

—  Si  Quiroga — ang  patuloy  ng  tagasulat, — ay  may  isang 
daang  libong  pisong  pilak  mehikano,  sa  bahia.  ^Papano  ang 
pagpapasok?  Hindi  maliwag;  ginawa  ang  mga  paskin,  na 
sinamantala  ang  usap  ng  mga  nag-aaral,  at  samantalang  ang 
lahat  ng  tao'y  nagugulo,  ipum!  pinadulasan  ang  mga  ka- 
wani  at  nakaraan  ang  mga  kaha! 


-  277  — 


— iSiya  nga,  siya  nga! — ang  bulalas  ng  mapaniwalam  na  su- 
muntok  sa  ibabaw  ng  dulang.  — iSiya  nga!  Kaya  pala  si  insik 
Quiroga   iKaya! 

At  napahinto  dahil  sa  hindi  maalaman  kung  ano  ang 
sasabihing  ukol  kay  insik  Quiroga. 

— iAt  tayo  ang  magbabayad  ng  kanilang  kagagawan? — 
ang  tanong  ni  Chichoy  na  nagagalit. 

— iEhem,  ehem,  ehhhem! — ang  ubo  ng  platero  na  naka- 
dingi'g  ng  lumalapit  na  yabag  sa  daan. 

Tunay  nga,  ang  mga  yabag  ay  lumalapit  at  nangagsi- 
hinto  ang  nanga  sa  loob  ng  plateria. 

— Si  San  Paseual  Bailon  ay  isang  dakilang  banal, — ang 
sabing  malakas  na  pakunwaring  nagbabanalbanalan  ang  pla- 
tero,   na  kinindatan  ang  iba; — si  San  Paseual  Bailon.... 

Nang  sandaling  iyon  ay  dumungaw  ang  mukha  ni  Pla- 
eido  Penitente,  na  kasama  ang  manggagawa  ng  kastillo  na 
ating  nakitang  tumanggap  ng  utos  kay  SimOun.  Linibid  ng 
lahat  ang  mga  bagong  dating  at  tinanong  ng  mga  balibalita. 

— Hindi  ko  nakausap  ang  mga  bilanggo — ang  tugon  ni 
Plaeido, — may  mga  tatlong  pu! 

—  iMangagsihanda  kayo! — ang  dugtong  ng  magkakastillo 
na  nakipagsulyapan  ng  may  kahulugan  kay  Plaeido, — sina- 
sabing  sa  gabing  ito'y  magkakaroon  ng  katakot-takot  na  pu- 
gutan   

— ^Ha?  iLintlk! — ang  bulalas  ni  Chichoy,  na  lumingap  ng 
sandata,  nguni't  nang  walang  makita,  ay  sinunggaban  ang 
kaniyang  tsukoy. 

Ang  maestro  ay  umupo;  ang  kaniyang  mga  paa'y  na- 
ngangalog.  Nakinikinita  nang  mapaniwalain  na  ang  ulo  ni- 
ya'y  pugot,  at  umiiyak  na  dahil  sa  mangyayari  sa  kaniyang 
kaanak. 

—  iShe! — ang  sabi  ng  taga-sulat; — ihindi  magkakaroon 
ng  pugutan!  Ang  taga  udyok  ng — at  humudyat  ng  may  ka- 
hulugan — ay  salamat  at  may  sakit. 

—  iSi  Simoun! 

—  iEhem,  ehem,  ehhhem! 

.    Si  Plaeido  at  ang  magkakastillo  ay  muling  nagtinginan. 
— Kung  iyan  ay  hindi  nagkasakit . .  . . 
— Ay  gagawa  ng  isang  wari'y  himagsikan! — ang  dugtong 
na  pawalang  bahala  ng  magkakastillo,  samantalang  idinuduldol 


—  278  — 


ang  isang  sigarilyo  sa  itaas  ng  tubo  ng  kinke — at  ian6  ang 
gagawin  natin  kung  gayon? 

— Totohanin  na,  sapagka't  yamang  pupugutan  na  rin 
lamang  tayo  

Ang  malakas  na  ub6ng  sumasal  sa  platero  ay  nakapigil 
na  madingi'g  ang  karugt6ng  ng  salita.  Marahil  ay  kakilaki- 
labot  na  bagay  ang  pinagsabi  ni  Chichoy,  sapagka't  uman- 
yong  mamamatay  at  ang  rnukha'y  anyong  hapon  na  papa- 
tay  ng  tao. 

—  Ang  sabihin  ninyo'y  nagpapakunwaring  may  sakit  sa- 
pagka't  natatakot  na  lumabas!    Kapagn&kita  ko  siya.... 

Muling  sinasal  ng  matinding  ubo  ang  maestro  at  natu- 
luyan  nang  pamanhikan  ang  lahat  na  mangag-uwian. 

— Gayon  man  ay  humanda  kayo,  humanda  kayo, — ang 
sabi  ng  magkakastillo— Kung  pipilitin  tayo  sa  pumatay  6 
mamatay .... 

Isa  pang  ubo  ang  sumasal  sa  kaawaawang  may  paga- 
waan  at  ang  mga  manggagawa  ay  nangag-uwian  sa  kanlka- 
nilang  bahay  na  may  dalang  pamukpok,  bandili  at  iba  pang 
kasangkapang  maipang-iiwa  6  maipamamalo,  at  human- 
dang  ipaglabang  mabuti  ang  kanilang  buhay.  Si  Plaeido  at 
ang  manggagawa  ng  kastillo  ay  muling  nagsialis. 

—  iPag-iingat,  pag-iingat! — ang  bilin  ng  maestro  na  ang 
tingig  ay  waring  sa  umiiyak. 

—  iKayo  na  lamang  ang  bahala  sa  aking  balo  at  mga 
mauulilang  anak! — ang  samo  ng  mapaniwalain  na  ang  tingig 
ay  lalo  pa  manding  basag. 

Nakikinikinita  na  ng  kahabaghabag  na  sa  katawan  ni- 
ya'y  lusutlusutan  ang  punlo  at  nalilibing  na  siya. 

Nang  gabing  yaon  ay  pinalitan  ng  mga  artillerong  kastila 
ang  mga  tanod  sa  mga  pinto  ng  loob  ng  Maynila,  at  nang 
kinabukasan,  ng  dfimudungaw  na  ang  mga  unang  liwanag, 
si  Ben-Zayb,  na  nangahas  na  maglakad  upang  tingnan  ang 
kalagayan  ng  mga  kuta,  ay  nakatagpo  sa  glaeis  na  malapit 
sa  Luneta  ng  bangkay  ng  isang  india  na  magdadalaga,  na, 
halos  hubad  at  nakabulagta  roong  nag-iis^.  Si  Ben-Zayb  ay 
nalunusan  at  matapos  na  matangki  ng  kaniyang  tungkod  ang 
patay  at  makatingin  ng  tungo  sa  mga  pinto,  ay  ipinatuloy 
ang  kaniyang  lakad,  na  iniisip  na  gumawa  ng  isang  mapa- 
nimdim  na  kabuhayan  dahil  sa  pangyayaring    yaon.  Gayon 


—  279  — 


man,  ni  isang  paliiwatig  man  lamang  ay  walang  lumabas  sa 
mga  pahayagan  sa  mga  araw  na  sumusunod,  na  ang  inatupag  ay 
ang  mga  pagkakadapa't  pagkakadupilas  na  gawa  ng  mga  balat 
ng  saging,  at,  sa  dahilang  walang  maibalita,  si  Ben-Zayb 
man  ay  nagpakaluritlurit  sa  pagsasalaysay  ng  isang  duma- 
ang  bagyo  sa  Amerika,  na  sumira  sa  mga  bayan  at  naka- 
matay  ng  mahigit  sa  dalawang  libo  katao.  Kasama  ng 
ilang  pasaring  ay  sinabi  niyang: 

"Ang  pagkamahabagin,  na  lalong  buhay  sa  manga  bayang  ka- 
toliko  kay  sa  ibang  bayan,  at  ang  alaala  Niyong  sa  udyok  din  noon 
ay  naghirap  dahil  sa  sangkatauhan,  sa  amin  ay  nagpakilos  (sie)  sa  pag- 
kahabag  sa  manga  kasawian  nang  ating  kapuwa  at  idalangin  upang 
sa  lupaing  ito,  na  salantangsalanta  sa  manga  bagyo,  ay  huwag  maulit 
ang  manga  kasakitsakit  na  pangyayaring  napagmasdan  nang  manga  na- 
ninirahan  sa  Estados  Unidos. 

Hindi  pinaraan  ni  Horatius  ang  pagkakataon  at  hindi 
rin  tinukoy  ang  mga  patay,  ni  ang  kaawaawang  indiang  inu- 
tas,  ni  ang  mga  kapaslangan,  ay  sinagot  si  Ben-Zayb  sa  ka- 
niyang  Piroteenia  ng: 

"Matapos  ang  gayong  karaming  pagkahabag  at  paglingap  sa  ka- 
tauhan,  si  Fray  Ibanez,  itong,  si  Ben-Zayb,  ay  nanira  sa  pagdala- 
iiging  patungkol  sa  Pilipinas. 

Sguni't  maaaninawan  ang  gayon. 

Sapagka't  hindi  siya  katoliko  at  ang  pagkamahabagin  ay  lalong 
buhay,  at  ibp." 

XXIX 

MANGA    HULING    SALITANG    UKOL    KAY  KAPI- 

TANG  TIAGO 

Talis  vita  rinis  ita. 

Si  kabisang  Tiago  ay  nagkaroon  ng  mabuting  hangga, 
ito  nga,  nagkaroon  ng  mainam  na  libing.  Tunay  nga  na 
ipinaalaala  kay  P.  Irene  ng  kura  sa  parroquia  na  si  kapi- 
tang  Tiago  ay  namatay  nang  hindi  nagkukumpisal,  nguni't 
ang  mabuting  pari,  samantalang  nakangiti  nang  palibak,  ay 
hinimas  ang  kaniyang  ilong  at  sumagot  na: 

— Bah  iako  ba  naman  ang  paglalakuan!  kung  ating 
ipagkakait  ang  exequias  sa  mga  namamatay  ng  hindi  nagku- 
kumpisal,  ay  malilimutan  natin  ang  De  profundis!  Ang  mga 
kahigpitang   iyan,  gaya    ng   inyong  pagkabatid    na  mabuti, 


—  280  — 


ay  pinaiiral  lamang   kapag  ang    hindi    nakapagkumpisal  ay 

walang  ibabayad,  nguni't  ikay  kapitang  Tiago          iBah!  kung 

sampu  ng  mga  insik  na  hindi  binyagan  ay  inilibing  ninyo 
ng  may  misa  de  requiem! 

Si  P.  Irene  ang  inihalal  ni  kapitang  Tiago  na  kaniyang  albaeea 
at  gaganap  ng  kaniyang  mga  habilin,  at  iniiwan  ang  bahagi  ng  ka- 
niyang  kayamanan  sa  Sta.  Clara,  ang  bahagi  ay  sa  Papa,  sa  Arso- 
bispo,  sa  mga  Corporaciones,  at  nag-iwan  ng  dalawang  pung  piso 
upang  ipagbayad  ng  matrieula  ng  mga  nag-aaral  na  mara- 
lita.  Ang  huh'ng  habiling  ito'y  ipinatala  sa  udyok  ni  P. 
Irene  dahil  sa  pagkamapag-ampon  nito  sa  kabataang  masipag 
sa  pag-aaral.  Pinawalang  bisa  ni  kapitang  Tiago  ang  pama- 
nang  dalawang  pu't  limang  piso  na  iniiwan  niya  kay  Ba- 
silio,  dahil  sa  masamang  inugali  ng  binata  nang  mga  hulinS 
araw,  nguni't  pinairal  din  ni  P.  Irene  ang  habilin  at  sina- 
bing  kukunin  niya  ang  halagang  iy6n  at  dadalhin  ng  ka- 
niyang  bulsa  at  ng  kaniyang  budhi. 

Sa  bahay  ng  namatay  na  dinaluhan  kindbukasan  ng 
mga  dating  kakilala  at  mga  kaibigan,  ay  pinag-uusapang 
matikabo  ang  isang  himala.  Sinasabing  noong  oras  nang  pag- 
hihingalo  ay  napakita  sa  mga  mongha  ang  kaluluwa 
ni  kapitang  Tiago  na  libid  ng  maningning  na  liwanag. 
Iniligtas  ng  Dios  ang  kaluluwa,  dahil  sa  karamihan  ng  pa- 
misang  ipinagawa  at  sa  mga  pamanang  iniwan  sa  mga  simba- 
han.  Ang  balita'y  pinag-uusapan,  inilalarawan,  nagkakaroon 
ng  ayos  at  walang*  isa  mang.  nag-aalinlangan  sa  bagay 
na  iyon.  Isinasaysay  ang  suot  ni  kapitang  Tiago,  na 
gaya  ng  mahihinala,  ay  ang  prak,  ang  pisngi'y  nakaumbok 
dahil  sa  sapa  ng  hitso,  hindi  nalimot  ang  kuakong  panghitit 
ng  apian  at  ang  manok  na  sasabungin.  Ang  saeristdn  mayor 
na  kalahok  s^a  umpukan  ay  nagpapatotoong  walang  kapingas- 
pingas  sa  tulong  ng  tangong  ulo,  at  iniisip  na,  pagkamat£y  niya, 
ay  pakikita  namang  dala  ang  tasa  ng  tahung  puti,  sapagka't, 
kung  wala  ang  pang-agahang  iyon,  ay  hindi  niya  maunawa 
ang  kaligayahan  ni  sa  langit  ni  sa  lupa.  Tungkol  sa  bagay 
na  ito,  at  dahil  sa  hindi  mapag-usapan  ang  mga  nangyari 
ng  kinahapunan  at  sa  dahilang  mayroon  doong  mga  tahor, 
ay  maiinam  na  hakahaka  ang  nAbabangglt,  pinagkukurokuro 
kung  hahamunin  6  hindi  ni  kapitang  Tiago  si  S.  Pedro  upang 
sila'y  magdaos  ng  isang  soltada,  kung  magpupustahan,  kung 


—  281  — 


ang  mga  manok  ay  pawang  walang  pagkamatay,  kung  hindi 
tatalaban  ng  iwa,  at  kung  mangyari  ang  gay6n,  ay  sino  kaya 
ang  magiging  senteneiador ,  sino  ang  mananalo,  at  ibp.,  mga 
pagtatalong  kinalulugdan  ng  mga  nagtatatag  ng  karunungan, 
mga  paghahaka,  mga  paraang  nababatay  sa  isang  aklat  na 
inaakalang  walang  kamalian,  na  ipinahayag  ng  Dios  sa  ka- 
niyang  kabig  6  nauukol  sa  batayang  nagiging  kautusan. 
Bumabanggit  pa  ng  mga  bahagi  ng  nobena,  ng  mga  aklat 
na  ukol  sa  mga  kababalaghan,  sabi  ng  mga  kura,  kalagayan  ng 
langit  at  iba  pang  mga  bagaybagay  na  ukol  din  doon.  Si 
T).  Primitivo,  ang  pilosopo,  ay  galak  na  galak  sa  pagtutukoy 
niya  ng  mga  haka  ng  mga  teologo. 

— Sapagka't  ang  sinoman  sa  kanila'y  hindi  mangyayaring  ma- 
tatalo, — ang  sabing  may  lubds  na  pagkataho; — ang  pagkatalo'y 
nagbibigay  ng  sama  ng  loob  at  sa  kalangitan  ay  hindi  mang- 
yayaring  magkaroon  ng  samaan  ng  loob. 

— Nguni't  ang  isa'y  sapilitang  mananalo, — ang  pakli  ng 
tahur  na  si  Aristorenas, — ang  inam  ay  nasa  pananalo! 

— Kapuwa  mananalo! 

Iyong  kapuwa  mananalo  ay  hindi  matanggap  ni  Mar- 
tin  Aristorenas,  siya,  na  ang  boong  buhay  ay  dinaan  sa 
sabungan  at  kailan  ma'y  kaniyang  nakita  na  ang  isang 
manok  ay  nananalo  at  ang  isa'y  natatalo:  kung  bag&  man 
ay  magtabla  na  lamang  ang  nangyayari.  Walang  nahita  si 
D.  Primitivo  sa  kalalatin,  si  Martin  Aristorenas  ay  nag-iiiling, 
gayong  ang  latin  ni  D.  Primitivo  ay  madaling  mawatasan; 
sinasabi  niyang:  an  gullus  talisainus,  aeuto  tari  armatus,  an 
gallus  beati  Petri  bulikus  sasabungus  sit  at  ibp.,  hanggang 
sa  ginamit  na  tuloy  ang  pangangatwiran  nang  marami  kung 
ibig  magpatigil  at  magpapanalig. 

— Magkakasala  ka,  kaibigang  Martin,  mahuhulog  ka  sa 
isang  erehia!  Cave  ne  eadas!  Hindi  na  ako  makikipagmonte 
sa  iyo!  iHindi  na  tayo  magkakabakas!  Hindi  mo  pinananaligan 
ang  kapangyarihan  ng  Dios,  peeeatum  mortalel  Hindi  mo 
pinaniniwalaan  ang  katunayan  ng  Santisima  Trinidad:  ang 
tatlo  ay  isa  at  ang  isa  ay  tatlo!  IDahandahan  ka!  jHindi 
mo  pinaniniwalaan  wari  na  ang  dalawang  katawan,  dalawang 
pag-iisip  at  dalawang  kalooban  ay  mangyayaring  magkaroon 
ng  iisang  alaala  lamang!  IDahandahan  ka!  Quicumque  non 
erederit,  anaihema  sitl 


—  282  — 


Si  Martin  Aristorenas  ay  nangunting  namumutla't  nangi- 
nginig,  at  si  insik  Quiroga  na  nakadingig  na  buo  sa  panga- 
ngatwiran,  ay  dinulutan  ng  boong  galang  ang  pilosopo  ng 
isang  mabuting  tabako  at  tinan6ng  ng  masuyo: 

— Sigulo,  puele  akieng  kontalata  itong  aliendo  sabong 
sa   Kilisto,  ha?    Pag  ako  pagtaylo,  akieng  kontalatista,  ha? 

Sa  ibang  pulutong  ang  lalong  mahabang  salitaan  ay  ukol 
sa  patay;  ang  pinagtatalunan  ay  ang  danrrit  na  isusuot  sa 
bangkay.  Ipinalagay  ni  kapitang  Tinong  na  damit  pransis- 
kano  ang  isuot;  mayroon  pa  naman  siyang  isa,  luma,  sira- 
sira  at  takpi  takpi,  mainam  na  kasangkapan  na,  alinsunod  sa 
patunay  ng  prayle  na  pinaglimusan  niya  sa  halagang  tatlong 
pu  t  anim  na  piso,  nakapagliligtas  sa  bangkay  sa  apoy 
ng  inpierno,  at  nagsalaysay  ng  makapagpapatibay  na  mga  banai 
na  pangyayaring  hango  sa  mga  aklat  na  ikinakalat  ng  mga  kura. 
Kahi't  pinakamamahal  ni  kapitang  Tinong  ang  labing  iyon,  ay 
laan  siyang  ipagkaloob  sa  kaniyang  matalik  na  kaibigang  hindi 
niya  nadalaw  sa  boong  pagkakasakit.  Nguni't  ipinakli  ng 
isang  sastre  na  yamang  nakita  ng  mga  mongha  si  kapitang 
Tiago  na  naka  prak  na  umaakyat  sa  langit,  ay  dapat  suo- 
tan  ng  prak  at  hindi  kailangan  ang  mga  pananggol  at  mga 
kasuutang  hindi  tatagusan:  nagpaprak  kung  tuniutungo  sa 
isang  sayawan,  sa  isang  pista,  at  hindi  maaasahang  hindi 
gayon  din  ang  matatagpuan  niya  sa  kaitaasan  .  .  .  at  iting- 
nan!  nagkdtaon  pa  namang  mayroon  siyang  isang  yari,  na 
maibibigay  niya  sa  halagang  tatlong  pu't  dalawang  piso,  apat 
na  piso  ang  kamurahan  kay  sa  abitong  pransiskano,  sapag- 
ka't  ayaw  niyang  pagtubuan  si  kapitang  Tiago:  naging  suki 
niya  noong  buhay  at  ngayon  ay  magiging  pintakasi  niya  sa 
kalangitan!  Nguni't  si  P.  Irene  na  albasea  at  siyang  mag- 
papatupad  sa  nauutos  sa  testamento  ay  sumalansang  sa  da- 
lawang  palagay  at  ipinag-utos  na  bihisan  ang  bangkay  ng 
alin  man  sa  matatanda  niyang  damit,  at  sinabing  na  taglay 
ang  anyong  pagkabanal,  na  hindi  tinitingnan  ng  Dios  ang 
bihis. 

Ang  mga  exequias  nga  ay  ginawa  ng  boong  dingal.  Nag- 
karoon  ng  responso  sa  bahay,  sa  daan,  tatlong  prayle  ang 
gumawa  na  waring  ang  lisa'y  hindi  makakaya  sa  kaluluwang 
yaon,  ginawang  lahat  ng  rito  at  mga  eeremonias  na  maga- 
gawa,  at  nabalitang  gumawa  pa  ng  iba,  nagkaro6n  ng  extra 


—  283  — 


na  gaya  sa  mga  tanging  palabas  dulaang  ukol  sa  kapaki- 
nabangan  ng  isang  tao.  Yaon  ang  naging  kaigaigaya:  ma- 
raming  kamanyang  ang  sinunog,  maraming  awit  sa  wikang  la- 
tin,  nag-aksaya  ng  maraming  agna  bendita;  alangalang  sa 
kaniyang  kaibigan  ay  inawit  ni  P.  Irene,  sa  eoro,  ang  Dies 
iree  na  ang  boses  ay  pahumal;  at  sumakit  ang  ulo  ng  mga 
nalalapit  dahil  sa  katutugtog  ng  plegaria. 

Si  aling  Patroeino,  ang  dating  katunggali  ni  kapitang 
Tiago  sa  pagkamasambahin,  ay  tunay  na  tunay  na  nagna. 
sang  mamatay  naman  sa  kinabukasan  upang  makapagpagawa 
ng  mga  exequias  na  lalo  pang  malaki  kay  sa  roon.  Ang 
maawaing  matanda'y  hindi  makatiis,  na  iyong  inaakala  ni- 
yang  talong  talo  na  niya  ay  magbangon  ng  boong  karanga- 
lan,  sa  pagkamatay.  Oo  ninanasang  mamatay  siya  at  waring 
nadidingig  na  niya  ang  mga  pabulalas  ng  mga  taong .  nano- 
nood  ng  responso,  na  nagsasabing: 

— ilto  ang  libing!  ganiyan  ang  marunong  mamatay,  aling 
Patroeinio. 

XXX 
HULI 

Ang  pagkamatay  ni  kapitang  Tiago  at  ang  pagkakahuli 
kay  Basilio  ay  napag-alaman  kaagad  sa  lalawigan,  at  alang- 
alang  sa  ikadadangal  ng  mga  mapapayapang  taga  San  Diego  ay 
sasabihin  naming  dinamdam  pa  nang  higit  ang  huli  at  siya  lamang 
halos  ang  napag-usapan.  At  gaya  ng  rnaaantay,  ang  balita'y 
nagkaroon  ng  iba't  ibang  ayos,  may  nagbigay  ng  mga  pang- 
yayaring  malungkot,  kakilakilabot,  ipinaliwanag  ang  hindi  na- 
lilinawan,  ang  mga  patlang  ay  pinunan  ng  mga  hakahaka, 
ang  mga  ito'y  naging  parang  tunay  na  nangyari  at  ang  mul- 
tong  sumipot  sa  gayon  ay  nakatakot  na,  sampu  sa  mga 
tunay  na  may  likha. 

Sa  bayan  ng  Tiani  ay  nabalita  na  batang  bata  na 
sa  kaniya  ang  mapatapon  at  marahil  ay  patayin  sa  pag- 
lalakbay  na  tungo  sa  tatapunan.  Ang  mga  matatakutin 
at  mapaghinala  ng  masama  ay  hindi  pa  nasisiyahan  sa 
gayon  at  pinag-uusapan  ang  mga  bitayan  at  mga  hukumang 
kawal;  ang  Enero  ay  isang  masamang  buan,  Enero  nang 
mangyari  ang  gulo  sa  Kabite,  at  ang  mga  taong  iyon,  gayong 


—  284  — 

mga  pari  na,  ay  nangabitay;  kaya't  ang  isang  maralitang 
kagaya  ni  Basilio  na  walang  sukat  mag-ampon  at  walang 
mga  kakilala .... 

—  iSinasabi  ko  na! — ang  buntong  hininga  ng  Hukom  pa- 
mayapa  na  waring  minsan  man  lamang  ay  nabigyan  niya 
ng  isang  payo  si  Basilio — sinasabi  ko  na.... 

—  iSadyang  ganiyan  ang  maaantay — ang  dugtong  ni  her- 
mana  Penehang — pumapasok  sa  simbahan  at  kapag  nakitang 
marumi  ng  kaunti  ang  agua  bendita  ay  hindi  na  nag-aan- 
tanda!  May  sinasabing  mga  mumunting  hayop  at  mga  sakit, 
aba,  parusa  ng  Dios!  iNararapat  iyon  sa  kaniya!  Wari  ba- 
gang  ang  agua  bendita  ay  mangyayaring  makapagpahawa  ng 
mga  saklt!    Lubha  pa  ngang  kaiba,  aba. 

At  ibinuhay  ang  kaniyang  paggaling  sa  isang  pagkasira 
ng  tiyan  sa  paglalagay  lamang  ng  agua  bendita  sa  pusod,  na 
sabay  sa  pagdadasal  ng  Sanetus  Deus,  at  inihahatol  ang  ka- 
gamutan  sa  mga  kaharap,  kapag  nangagkasakit  ng  iti  6  ka- 
bag  6  kung  may  salot,  datapwa'y  kailangang  dasalin  lamang 
kung  gayon  sa  wikang  kastila. 

Santo  Dios 

Santo  fuerte 

Santo  inmortal, 

Libranos  Senor  de  la  peste 

Y  de  todo  mal. 

— Ang  kagamutan  ay  walang  pagkasira,  nguni't  lalagyan 
ng  agua  bendita  ang  dakong  masakit  6  may  damdam, — aniya. 

Datapuwa'y  marami  sa  mga  lalaki  ang  hindi  naniniwala 
sa  mga  bagay  na  ito,  ni  hindi  ipinalalagay  na  parusa  ng 
Dios  ang  pagkakabilanggo  ni  Basilio.  Hindi  rin  nanganini- 
wala  sa  mga  panghihimagsik  at  mga  paskin,  sa  pagkakilala 
sa  ugaling  ibayo  pa  ng  pagkamapayapa  at  pagkamaingat  ng 
nag-aaral,  at  minagaling  pang  iambil  ang  gayon  sa  mga  pag- 
hihiganti  ng  mga  prayle,  dahil  sa  pagkakatubos  sa  pagkaa- 
lila,  kay  Huli,  na  anak  ng  tulisang  mahigpit  na  kalaban 
ng  isang  malakas  na  eorporaeion.  At  sa  dahilang  may  ma- 
sama  silang  pagkakilala  sa  mga  kaugalian  ng  korp6rasiong 
iyon  at  naaalaala  ang  mga  abang  paghihiganti,  ay  ipina- 
lagay,  na,  ang  mga  hulohulong  iyon  ay  siyang  malapitlapit 
na  nangyari  at  siyang  mapaniniwalaan. 

-iMabuti  nga  ang  nagawa  kong  pinalayas  sa  aking  ba- 


—  285  — 


hay  ang  babai — ang  sabi  ni  hermana  Penehang — ayokong  ma- 
kipagsira  sa  mga  prayle,  kaya't  pinagmadali  kong  humanap 
ng  salapi. 

Ang  katotohanan  ay  dinamdam  niya  ang  pag-laya  ni 
Huli;  inaako  siya  ni  Huli  sa  pagdadasal  at  pag-aayuno,  at 
kung  lumagi  pa  ng  mahabahabang  panahon  ay  marahil  nag- 
digala  ng  dahil  sa  kaniya.  «iBakit,  kung  ang  mga  kura  ay 
nagdadasal  ng  patungkol  sa  atin  at  si  Kristo  ay  namatay 
dahil  sa  ating  mga  kasalanan,  bakit  hindi  makagagawa  ng 
gayon  din  si  Huli  na  patungkol  kay  hermana  Penehang? 

Nang  ang  balita/y  nakasapit  sa  kubong  tinitirahan  ni 
Huli  at  nang  kaniyang  lelong,  ay  nangaiiangan  ang  dalaga 
na  uliting  makalawa  ang  balita.  Tiningnan  si  hermana 
Bali,  na  siyang  magbabalita,  na  waring  hindi  maliwanagan 
ang  sinasabi,  hindi  mapagtuwid  ang  kaniyang  pagkukurd; 
naghumugong  ang  kaniyang  mga  tainga,  nagkaramdam  ng 
pagsisikip  ng  puso  at  nagtaglay  ng  isang  kutob  ng  kalooban, 
na  ang  pangyayaring  yaon  ay  makapagbibigay  hapis  sa  kabu- 
hayan  niyang  sasapitin.  Gayon  raa'y  tinangkang  manangan 
sa  isang  banaag  ng  pag-asa,  ngumiti,  inakalang  binibiro  siya 
ni  hermana  Bali  ng  isang  masamang  biro,  nguni't  di  pa  man 
ay  ipinatatawad  na  niya  kung  sasabihing  biro  nga,  nguni't 
pinagkuriis  ni  hermana  Bali  ang  kaniyang  hinglalaki't  hintu- 
turo  at  hinagkan,  sa  katunayang  totoo  ang  kaniyang  sina- 
sabi.  Sa  gayon  ay  nawala  na  ang  ngiti  sa  labi  ng  dalaga, 
namutla,  maputlang  maputla,  naramdamang  nawalan  siya  ng 
lakas  at,  noon  lamang  nangyari  sa  boo  niyang  buhay,  na- 
walan  ng  diwang  tuminbuang. 

Nang  sa  kahahampas,  kakukurot,  wisik  ng  tubig,  mga 
krus  at  paglalagay  ng  mga  palaspas  na  benendita  ay  pinag- 
saulan  ang  dalaga  at  napag-unawa  ang  kaniyang  kalagayan 
ay  piping  bumalong  sa  kaniyang  mga  mata  ang  luha,  «un6d 
sunod  ang  patak,  walang  hibik,  walang  panaghoy,  walang 
daing!  Inaalaala  niya  si  Basilio  na  walang  ibang  tagapag- 
ampon  kung  di  si  kapitang  Tiago,  at  sa  pagkamatay  nito, 
ay  lubos  nang  nawalan  ng  kandili  at  kalayaan.  Batid  nang  sa 
Pilipinas  ay  kailangan  ang  ninong  sa  lahat  ng  bagay,  mula  sa 
araw  na  binibinyagan  ang  isang  tao  hanggang  sa  mamatay, 
sa  pagtatamo  ng  katwiran,  sa  pagkuha  ng  isang  katibayan 
sa  paglalakbay  6  upang  magawa  ang   isang  paghahanap-bu- 


—  286  — 

hay.  At  8a  dahilang  sinasabing  ang  pagkakabilanggong  yaon 
ay  alinsunod  sa  mga  paghihiganti  ng  dahil  ?a  kaniya  at 
sa  kaniyang  ama,  ang  kalungkutan  ng  binibini  ay  naging 
isang  paghihinagpis.  Ngayon  ay  siya  naman  ang  narara- 
pat  na  magligtas,  gaya  ng  ginawa  ng  lalaki  ng  siya'y 
alisin  sa  pagkaalila,  at  ang  isang  boses  na  lihim  ang  nag- 
uudyok  sa  kaniya  ng  gagawin  at  naghahain  sa  kaniyang  pag- 
iisip  ng  isang  kakilakilabot  na  paraan. 

—  iSi  P.  Oamorra,  ang  kura! — ang  sabi  ng  boses. 

Si  Huli'y  napapakagat  labi  at  nahuhulog  sa  isang  ma- 
lamlam  na  pag-iisfp. 

Dahil  sa  pagkakasala  ng  kaniyang  ama  ay  dinakip  ang 
lelong,  sa  pag-asang  sa  gayong  paraan  ay  lilitaw  ang  anak- 
Ang  tanging  nakapagbigay  ng  kala>aan  ay  si  P.  Oamorra, 
at  si  P.  Oamorra  ay  nagpakilala  ng  di  kasiyahang  loob  sa 
mga  pasasalamat  at  sa  pamag-itan  ng  kaniyang  karaniwang 
ugaling  tiyakan  kung  magsalita  ay  humingi  ng  mga  pagha. 
handog....  Mula  noon  ay  iniwasan  ni  Huli  ang  siya'y  ma- 
katagpo,  nguni't  pinahahalik  siya  ng  kamay  ng  pari,  hini- 
hipo  siya  sa  ilong,  sa  pisngi,  binibiro  siyang  may  mga  kindat 
at  tumatawa,  tumatawang  siya'y  kinukurot.  Si  Huli  ang 
sanhi  ng  pagkakabugbog  ng  mabuting  kura  sa  ilang  binata 
na  naglilibot  sa  nayon  at  nananapatan  sa  mga  dalaga.  Ang 
mga  mapaghinala,  kung  nakikita  siyang  nagdaraan  na  walang  kai- 
mik-imik  at  nakatungo,  ay  nagsasabing  ipinadidingig  sa  kaniya: 

—  iKung  iibigin ,  ay  magtatamong  kapatawaran  si  kabi- 
sang  Tales! 

Ang  binibini'y  dumaratlng  na  malungkot  sa  kaniyang 
bahay  at  susuling  suling  ang  mata. 

Malaki  ang  ipinagbago  ni  Huli;  nawala  ang  kaniyang 
kasayahan,  walang  nakakitang  siya'y  ngumiti,  bahagya  ng 
magsalita  at  wari  manding  nangangambang  malasin  ang  mukha 
niyang  sarili.  Minsan  ay  nakita  siya  sa  bayan  na  may  ma- 
laking  guhit  na  uling  sa  noo,  siya,  na  palaging  maayos  at 
mahusay  ang  gayak  kung  lumakad.  Minsan  ay  itinanong 
kay  hermana  Bali  kung  natutungo  sa  impierno  ang  mga 
nagpapatiwakal. 

— Walang  sala! — ang  tugon  ng  babai,  at  isinalaysay  ang 
pook  na  iyon  na  waring  siya'y  galing  doon. 

Dahil    sa    pagkakabilanggo    ni    Basilio,    ang  mga  duk- 


—  287  — 


ha't  marunong  lumingap  na  mga  kaanak  ay  gumawa  ng 
labat  ng  magagawa,  upang  mailigtas  ang  binata;  nguni't  sa 
dahilang  silang  lahat  ay  hindi  pa  makabuo  ng  tatlong  pung 
piso,  ay  si  hermana  Bali,  gaya  rin  ng  dati,  ang  siyang 
nagkaroon  ng    laldng  mabuting  akala. 

— Ang  dapat  nating  gawin  ay  ang  huminging  sangguni 
sa  taga-sulat, — aniya. 

Sa  mga  abang  taong  iyon,  ang  taga-sulat  sa  tribunal 
ay  siyang  oraeulo  sa  Delfos  ng  matatandang  griego. 

— Bigyan  lamang  ng  sikapat  at  saka  isang  tabako, — ang 
dugtong— ay  sasabihin  pa  sa  iyo  ang  lahat  ng  batas  na  mag- 
papalaki  ng  ulo  mo  sa  pagdingig  sa  kaniya.  Pag  mayroon 
kang  piso  ay  maililigtas  ka  kahi't  nasa  sa  paanan  ka  ng 
bibitayan.  Nang  ipasok  sa  bilangguan  ang  kapit  bahay  kong 
si  Simon  at  hinagupit  ng  palo,  dahil  sa  hindi  nakapagpa- 
hayag  ng  ukol  sa  isang  nakawang  nangyari  sa  malapit  sa 
kaniydng  bahay,  aba  isa  halagang  kahati't  sikolo  lamang  at 
isang  balukay  na  bawang,  ay  nakuha  siya  ng  taga-sulat! 
At  nakita  ko  si  Simon  na  babahagya  nang  makalakad  at 
nahigang  isang  buang  mahigit.  iAy!  nabulok  ang  pigi,  aba 
iat  namatay  dahil  doon! 

Ang  payo  ni  hermana  Bali  ay  tinanggap  at  siya  na  ang 
nakipag-usap  sa  taga-sulat:  binigyan  siya  ni  Huli  ng  isang 
salapi  at  dinagdagan  pa  ng  ilang  putol  na  pindang  na  usa 
na  nahuli  ng  lelong.  Muli  na  namang  inatupag  ni  tandang 
Selo  ang  pangangaso. 

Nguni't  walang  magawa  ang  taga-sulat;  ang  bilanggo 
ay  nasa  Maynila  at  hindi  umaabot  d'oon  ang  kaniyang  lakas. 

—  iKung  nasa  sa  kabesera  man  lamang,  mana  pa!.. — 
ang  sabi  na  ipinagpaparangya  ang  kaniyang  kaya. 

Lubos  na  batid  ng  tagasulat  na  ang  kaniyang  lakas  ay 
hindi  lumalampas  sa  mga  hanggahan  ng  Tiani,  nguni't  kai- 
langan  niya  ang  huwag  masira  ang  pananalig  sa  kaniya  at 
upang  maiwan  ang  pindang  na  usa. 

— Nguni't  mabibigyan  ko  kay6  ng  isang  mabuting  payo, 
na  dili  iba  kundi  ang  pumaro6n  kayong  dalawa  ni  Huli  sa 
Hukom  pamayapa.    Kailangang  pumaroon  si  Huli. 

Ang  Hukom  pamayapa  ay  isang  taong  pabugal-bugal. 
nguni't  kung  makikita  si  Huli  marahil  ay  mapipigil  ng  kaunti 
ang  dating  ugali:  naririto  ang   katalinuhan  ng  payo. 


—  288  — 


Pinakinggang  walang  kapingaspingas  sa  tigas  ng  ginoong 
Hukom  si  hermana  Bali,  na  siyang  nagsasalita,  na  mamin- 
sanminsan  ay  tinitingnan  ang  dalagang  nakatungo  at  hiyang 
hiya.  Masasabi  na  lamang  ng  tao  na  malaki  ang  paglingap 
niya  kay  Basilio,  hindi  na&alala  ng  mga  tao  ang  kaniyang 
utang  na  loob  at  na  ang  sanhi  ng  pagkakabilanggong  iyon, 
ayon  sa  balita,  ay  dahil  sa  kaniya. 

Matapos  makadighay  ng  makaitlo  6  makaapat,  sapagka't 
may  masamang  ugaling  ito  ang  ginoong  Hukdm,  ay  nagsa- 
bing  ang  tanging  makapagliligtas  kay  Basilio  ay  si  P.  Ca. 
morra,  kung  iibigin  niya — at  tiningnan  ng  may  makahulugang 
titig  ang  binibini. — Ito'y  pinapayuhan  niyang  makipag-usap  sa 
kura. 

— Alam  na  ninyo  ang  kaniyang  lakas;  nakuha  sa  pagka- 
kabilanggo  ang  inyong  nuno....  Sukat  na  ang  isang  salita 
niya  upang  mapasa  tatapunan  ang  isang  batang  bagong  pa- 
nganak  d  maligtas  sa  kamatayan  ang  isang  binitay. 

Si  Huli  ay  hindi  umiimik,  nguni't  sa  ganang  kay  her- 
mana  Bali  ay  waiing  nabasa  sa  isang  nobena  ang  hatol : 
laan  siyang  samahan  sa  bahay  ng  pari  ang  dalaga.  Lilimos 
pa  naman  siya  ng  isang  kalmen  sa  halagang  isang  salapi. 

Datapwa'y  umiiling  si  Huli  at  ayaw  pumaroon  sa  kom- 
bento.  Si  hermana  Bali  ay  wariDg  nakararamdam  sa  sanhi 
ng  pag-ayaw  (si  P.  Camorra  ay  may  katawagan  ding  si  ka- 
bayo  at  napakalikot)  at  pinananahimik  siya: 

— iWala  kang  dapat  ikatakot!  kasama  mo  ako! — aniya — 
^hindi  no  ba  nabasa  sa  munting  aklat  na  Tandang  Basio  na  bi- 
gay  ng  kura,  na  ang  mga  dalaga'y  dapat  pumaroon  sa  kombento, 
kahi't  hindi  nalalaman  ng  mga  magulang,  upang  ipagsabi  ang 
nangyayari  sa  bahay?  Aba!  Ang  aklat  na  iydn  ay  nalimbag 
nang  may  pahintulot  ang  Arsobispo,  aba! 

Si  Huli,  inip  na't  sa  nasang  putulin  ang  usapan,  ay  na- 
manhik  sa  mapanata  na  siyang  pumaroon  kung  ibig,  nguni't 
sinabi  ng  Hukom,  sabay  sa  pagdigh&y,  na  ang  samo  ng  isang 
mukha  ng  dalaga  ay  nakaaakit  ng  malaki  kay  sa  mukha  ng 
isang  matanda,  na  ang  langit  ay  nagkakalat  ng  kaniyang  ha- 
mog  sa  mga  sariwang  bulaklak  at  hindi  sa  mga  tuyo  na. 
Ang  talinhaga'y  naging  isang  magandang  kahalayan. 

Si  Huli'y  hindi  sumagot  at  nanaog  ang  dalawang  babai. 
Sa  daan  ay  nagmatigas  ang  dalaga  sa  pag-ayaw  na  pumaroon 


—  289  — 


sa  kombento,  kaya't  nangagsiuwi  sa  kanil&ng  nayon.  Si  her- 
mana  Bali  na  sumama  ang  loob  dahil  sa  kakulaugan  ng  pa£- 
titiwala,  gayong  siya'y  kasama,  ay  naghihiganti  sa  paraang 
binigyan    ng    isang    mahabahabang    sermon  ang  binibini. 

Sadya  ngang  hindi  magagawa  ng  dalaga  ang  pagparoong 
iyon  sa  kombento  nang  hindi  susuwatan  ang  kaniyang  sarili, 
na  hindi  siya  susuwatan  ng  tao,  na  hindi  siya  susuwa- 
tan  ng  Dios!  Makailan  nang  sinabi  sa  kaniya,  may  kat- 
wiran  6  wala,  na  kung  susundin  ang  hangad  sa  kaniya,  ay 
patatawarin  ang  kaniyang  ama,  nguni't  gaydn  man  ay  hindi 
siya  pumayag,  kahi't  na  isinisigaw  sa  kaniya  ng  kaniyang 
budhi  ang  pag-aalaala  ng  kautangan  sa  magulang.  iAt  ngayon 
ay  gagawin  niya  ng  dahil  kay  Basilio,  dahil  sa  kaniyang 
kasintahan?  Yaon  ay  isang  pagsadlak  sa  mga  kutya  at 
paglibak  ng  lahat  ng  tao,  sampung  si  Basilio  ay  aalipusta  sa 
kaniya:  hindi  mangyayari  ang  gayon,  magpakailan  man!  Mag- 
bibigti  na  muna  siya  6  magtatalon  sa  alin  mang  bangin. 
Kahi't  na  ano  ang  gawin  ay  nasuwatan  na  siya  na  ma- 
samang  anak. 

Binata  pa  rin  ng  kaawaawang  si  Huli  ang  mga  sisi  ng 
kaniyang  mga  kamag-anak,  na  sa  dahilang  hindi  nakababatld 
ng  nangyayari  sa  kanila  ni  P.  Camorra,  ay  kinukutya  ang 
kaniyang  mga  katakutan.  Maiibigan  baga  ni  P.  Oamorra 
ang  isang  dalagang  taga  bukid  gay6ng  marami  nam4n  sa 
bayan?  At  tinukoy  ng  mga  babai,  ang  mga  pangalan  ng  mga 
dalagang  magaganda't  mayayaman,  na  nagkaroon  ng  ganito 
6  gayong  kasawian .  At  samantala'y  ikung  barilin  si  Basilio? 
tinatakpan  ni  Huli  ang  kaniyang  tainga,  lumilingap  sa  la- 
hat  ng  sulok  at  humahanap  ng  isang  tingig  na  sukat  mag- 
tanggol  sa  kaniya,  tiningnan  ang  kaniyang  lelong;  nguni't 
ang  lelong  ay  pipi  at  nakatitig  sa  dulo  ng  kaniyang  tandos 
na  gamit  sa  pangangaso. 

Nang  gabing  yaon  ay  hahagya  nang  nakatulog.    Mga  bu- 

ngang  tulog  at  panaginip,  kung  minsan  ay  kahambalhambal, 

kung   minsan  ay    madugo,  ang  nagdaraan  sa  kaniyang  mata 

at  sandasandali'y  nagigislng  na  pigta  sa  malamig  na  pawis. 

Paiang  nakadidingig  siya  ng  putukan,  parang  nakikita  ang  kani- 

yang  ama,  ang  ama  niyang  nagsumakit  ng  lubha  dahil  sa  ka- 

niya,  na  nakikipaghamok  sa  mga  kagubatan,  hinuhuling  wari'y 

isang  hayop  sapagka't  siya'y  nag  alinlangang  kaniy^ng  iligtas.  At 
19 


—  290  — 


ang  larawan  ng  kaniyang  ama'y  nagbago  at  nakita  ni  Basilio  na 
naghihingalo  at  tinititigan  siya  ng  mga  tinging  sumisisi.  Ang 
kahabaghabag  ay  titindig,  magdadasal,  tataghoy,  tatawagan  ang 
kaniyang  ina,  ang  kamatayan,  at  sumapit  ang  sandali  na, 
pata  na  sa  sindak,  kung  hindi  lamang  nagfng  gabi  noon  ay 
tumakbo  na  sanang  tuloytuloy  sa  kombento,  mangyari  na 
ang  mangyayari. 

Dumating  ang  umaga,  at  ang  mga  malulungkot  na 
paghihinala,  ang  mga  pangingilabot  sa  kadiliman  ay  bahag- 
yang  nagbawa.  Ang  kaliwanagan  ay  nagbigay  sa  kaniya  ng 
mga  pag-asa.  Nguni't  ang  mga  balitang  tinanggap  nang  kina- 
hapunan  ay  lubhang  kakilakilabot;  napag-usapan  ang  mga 
binaril  at  ang  gabing  yao'y  naging  karumaldumal  sa  dalaga. 
Sa  kaniyang  pagdadalita'y  tinangka  ng  ipagkaloob  ang  ka- 
niyang  katawan  pagsapit  na  pagsapit  rig  umaga  at  pagkatapos 
ay  magpakamatay :  lahat,  huwag  na  lamang  magdaan  ng  gayong 
paghihirap!  Nguni't  ang  umaga'y  nagtaglay  ng  mga  paniba- 
gong  pag-asa  at  ayaw  pumanaog  sa  bahay  ang  binibini,  ni 
pumaro6n  sa  simbahan.    Nanganganib  siyang  mapahinuhod. 

At  sa  gayo'y  nakaraan  ang  ilang  araw:  nananalangin  at 
nagtutungayaw,  tumatawag  sa  Dios  at  ninanasa  ang  kama- 
tayan.  Ang  umaga  ay  nagiging  isang  patlang,  si  Huli'y 
umaasa  sa  isang  kababalaghan ;  ang  mga  balitang  galing  sa 
Maynila,  kahi't  dumarating  na  may  dagdag,  ay  nagsasabing 
ang  ilang  bilanggo  ay  nakalaya  na  dahil  sa  kanilang  mga 
ninong  at  mga  kaibikaibigan ....  May  maiiwang  magtitiis, 
^sino  kaya?  si  Huli  ay  nangingilabot  at  umuuwi  sa  kani- 
yang  bahay  na  nginangatngat  ang  kaniyang  mga  kuko,  sa 
gayon  ay  dumarating  ang  gabi  na  ang  mga  pangangamba, 
na  nagkakaroon  ng  ibayong  laki,  ay  waring  nagiging  kato- 
tohanan.  Kinatatakutan  ni  Huli  ang  pananaginip,"  natatakot 
siyang  matulog,  sapagka't  ang  kaniyang  pananaginip  ay 
isang  sunod-sunod  na  bangungot.  Mga  titig  na  may  hina- 
nakit  ang  lumulusot  sa  kaniyang  mga  balintataw  kapag  na- 
piklt,  mga  daing  at  panangis  ang  umuukilkil  sa  kaniyang 
mga  tainga.  Nakikitang  pagalagala  ang  kaniyang  ama,  dayukdok, 
walang  tigil  ni  pahinga;  nakikitang  si  Basilio  ay  naghihingalo  sa 
gitna  ng  daan,  may  tama  ng  dalawang  punglo,  gaya  ng  pag- 
kakita  niya  sa  bangkay  ng  isang  kalapit-bahay  na  pinatay 
samantalang  inihahatid  ng  guardia    sibil.    At  nakikita  niya 


—  291  — 


ang  mga  taling  gumitgit  sa  laman,  nakikita  ang  dugong  lu- 
malabas  sa  bibi'g  at  nadidingi'g  na  sinasabi  sa  kaniya  ni 
Basilio,  na:  "illigtas  mo  ako,  iligtas  mo  ako!  ikaw  lamang 
ang  tanglng  makapagliligtas  sa  akin!"  Mag-uumugong  pag- 
katapos  ang  isang  halakhak,  ililingon  ang  mga  mata  at  ma- 
kikita  ang  kaniyang  ama,  na  tinititigan  siya  ng  isang  titig 
na  lipos  paghihinanaki't.  At  si  Huli  ay  magigising,  tatagilid  sa 
ibabaw  ng  kaniyang  bam'g,  hihimasin  ng  kamay  ang  noo 
upang  tungkusm  ang  buhok:  malamig  na  pawis,  gaya  ng 
pagpapawis  kung  mamamatay,  ang  nakababasa  sa  kaniya. 
—  ilna,  ina! — ang  taghoy. 

At  samantala'y  ang  mga  nakapagpapasiya  ng  boong  katu- 
waan  sa  mga  sasapitin  ng  mga  bayan,  ang  nakapag-uutos 
ng  makatwirang  pagpatay,  ang  sumisira  ng  katwiran  at  gi- 
nagamit  ang  karapatan  upang  magpatibay  sa  lakas,  ay  ma- 
payapang  nangahihimbi'ng. 

Sa  kahullhulihan,  ay  dumatmg  ang  isang  manglalakbay 
na  taga  Maynila  at  nagsalaysay  nang  kung  papano  nakawala 
ang  lahat  ng  bilanggo,  lahat,  maliban  si  Basilio  na  walang 
mag-ampon.  Nababalita  sa  Maynila,  ang  dagdag  ng  mang- 
lalakb£y,  na  ang  binata  ay  mapapatapon  sa  Oarolinas,  at 
pinalagdaan  na  muna  sa  kaniya  ang  isang  kahilingan  na  ki- 
natatalaan  na  gayon  ang  hiling  niyang  kusa.  Nakita  ng 
manglalakbay  ang  bapor  na  magdadala  sa  kaniya. 

Ang  balitang  iyon  ay  tumapos  sa  mga  pagaalinlangan 
ng  dalaga  na  sadya  namang  gulo  na  ang  pag-iisip  dahil  sa 
karamihan  ng  gabing  ipinagpuyat  at  sa  kaniyang  mga  kaki- 
lakilabot  na  mga  pangangarap.  Maputla't  ang  mata'y  susuling 
suling,  ay  hinanap  si  hermana  Bali  at  ang  boses  ay  naka- 
tatakot  ng  sinabing  siya'y  nalalaan  na  at  itinatanong  kung 
ibig  siyang  samahan. 

Natuwa  si  hermana  Bali  at  siya'y  pinayapa,  nguni't  si 
Huli  ay  hindi  nakikingig  at  waring  nagmamadali  upang  ma- 
karating  sa  kombento.  Siya'y  nag-ayos,  isinuot  ang  kaniyang 
pinakamabuting  gayak  at  wari  pa  manding  siya'y  may  ma- 
laki'ng  hangad.    Nagsasasalita  kahi't  walang  linaw. 

Lumakad  sila.  Si  Huli  ay  nauuna  at  naiinip  sapagka't 
ang  kasama'y  nahuhuli.  Datapwa'y  samantalang  nangalalapi't 
sa  bayan,  ay  untiunti  siyang  nanghihina,  nagwawalang  imik, 
nag-aalinlangan,  napapahina   ang    hakbang,  at  pagkatapos  ay 


—  292  — 


napapahuh'.  Kailangan  ang  paliksihi'n  pa  siya  ni  hermana 
Bali. 

— iGagabihin  tayo! — ang  sabi 

Si  Huli  ay  patuloy  na  namumutla,  ang  tingi'y  sa  ibaba 
athindi  makapangahas  na  itaas  ang  mata.  Ang  akala  niya'y  siya 
ang  tinitingnan  ng  lahat  ng  tao  at  siya  ang  itinuturd.  Isang 
pangalang  mahalay  ang  humihiging  sa  kaniyang  tainga,  nguni't 
nagbibinglbingihan  at  nagpapatuloy  ng  lakad.  Gayon  man, 
nang  makita  ang  kombento,   ay  huminto  at  nanginig  na. 

—  iBumah'k  na  tayo  sa  nayon,  bumah'k  na  tayo! — ang 
samo  na  pinigil  ang  kaniyang  kasama. 

Kinailangan  ni  hermana  Bali  ang  hawakan  siya  sa  bisig 
at  halos  binatak,  na  pinamamayapa  at  pinagsasabihan  siya 
ng  ukol  sa  mga  aklat  ng  mga  prayle.  Hindi  siya  pa- 
babayaan,  walang  dapat  ikatakot;  si  P.  Oamorra  ay  may 
ibang  bagay  sa  ulo;   si  Huli  ay  isang  tag*abukid  lamang . .  . . 

Datapwa'y  nang  dumating  sa  pintuan  ng  kombento  6  ba- 
hay  pari  ay  nagmatigas  na  si  Huli  sa  pag-ayaw  na  umakyat 
at  nangunyaplt  sa  pader. 

—  iHuwag,  huwag! — ang  samong  lipossindak; — iO,  huwag; 
mahabag  kayo!  

— Nguni't  napakahangal  

Itinutulak  siyang  marahan  ni  hermana  Bali;  si  Huli  ay 
ayaw  pumayag,  namumutla,  na  ang  mukha'y  nakahahambal. 
Ipinahayag  ng  kaniyang  paningin  na  nakikitang  kaharap  niya 
ang  kamatayan. 

—  iSiya,  bumalik  tayo  kung  ayaw  ka! — ang  bulalas  na 
tuloy  na  masama  ang  loob  ng  mabait  na  babai,  na  hindi 
naniniwala  sa  anomang  sakunang  tunay  na  mangyayari.  Kahi't 
na  may  masamang  kabantugan  si  P,  Oamorra  ay  hindi  ma- 
ngangahas  sa  harap  niya. 

—  iMadala  na  sa  tatapunan  ang  kaawaawang  si  D.  Ba- 
silio,  barilin  siya  sa  daan  at  sabihing  nagtangkang  tuma- 
kas!—  ang  dagdag; — pagpatay  na  ay  saka  magsisisi.  Sa  ga- 
nang  akin,  ako'y  walang  anomang  utang  na  loob  sa  kaniya. 
Sa  akin  ay  walang  isusumkat! 

Yaon  ang  bayong  nakapagpanibulos.  Sa  harap  ng  ga- 
yong  sumbat,  may  halong  galit,  handa  sa  lahat,  gaya  ng  isang 
magpapatiwakal,  ay  ipinikit  ni  Huli  ang  kaniyang  mga  mata, 
upang  huwag  matanaw  ang  banging  tatalunan,  at  tuloytuloy 


—  293  — 


na  pumasok  sa  kombento.  Isang  buntong-hininga  na  waring 
hingalo  ang  namulas  sa  kaniyang  mga  labi.  Sinundan  siya 
at  pinagbibilinan  ni  hermana  Bali. 

Nang  kinagabihan  ay  marahang  pinag-uusap-usapan  ang 
nangyari  ng  hapong  iyon. 

Sa  durungawan  ng  kombento  ay  tumalon  ang  isang  da- 
laga  na  bumagsak  sa  mga  bato  at  namatay,  Halos  kasabay 
noon,  isa  pang  babai  ang  lumabas  na  nagsisigaw  at  nagtititili 
sa  mga  lansangan  na  wari'y  baliw.  Ang  mga  maingat  na 
mamamayan  ay  hindi  makapangahas  na  bumanggi't  ng  mga 
pangalan  at  maraming  ina  ang  kumurot  sa  kanilang  mga 
anak  na  babai  dahil  sa  pagkakabigkas  ng  mga  salitang  ma- 
kapagbibigay  ligalig  sa  kanila.  Makaraan  yaon,  nguni't  ma- 
laon  ng  nakaraan,  ng  nagtatakipsilim,  ay  isang  matandang 
lalaki  ang  nanggaling  sa  nayon  at  tumawag  ng  malaon  sa 
pintuan  ng  kombento  na  nakasara  at  binabantayan  ng  mga 
sakristan.  Ang  matanda'y  tumatawag  sa"  pamagitan  ng  sun- 
tok,  ng  ulo,  bumibigwas  ng  mga  timping  sigaw,  na  walang 
linaw,  na  gaya  ng  sa  isang  pipi,  hanggang  sa  napalayas  doon 
sa  pamagitan  ng  palo  at  katutulak.  Nang  mangyari  ang  gayon 
ay  tumungo  sa  bahay  ng  kapitan  sa  bayan,  nguni't  sinabi  sa  ka- 
niya  roon  na  wala,  ang  kapitan,  na  nasa  kombento;  tumungo  sa 
Hukom  pamayapa,  nguni't  ang  Hukom  pamayapa  ay  wala 
rin,  ipinatawag  sa  kombento;  tinungo  ang  teniente  mayor, 
gayon  din,  nasa  kombento;  tumungo  sa  kuartel,  ang  teniente 
ng  guardia  sibil  ay  nasa  kombento....  Sa  gayon  ay  buma- 
lik  sa  kaniyang  nayon  ang  matanda  na  umiiyak  na  parang 
isang  bata:  ang  kaniyang  ungal  ay  nadidinglg  sa  gitna  ng  kata- 
himikan  ng  gabi;ang  mga  lalaki'y  nangapapakagatlabi,  ang  mga 
babai'y  nangagdadaop-kamay,  at  ang  mga  aso  ay  pumapasok 
sa  kanikanilang  bahay,  mga  takot,  at  ipit  ng  dalawang  hita 
ang  buntot! 

—  iA,  Dios,  a,  Dios! — anang  isang  abang  babai  na  na- 
ngangalirang  dahil  sa  kakokolasion ; — sa  harap  mo  ay  walang 
mayaman,  walang  mahirap,  walang  maputi,  walang  maitim . .  .. 
iikaw  ang  hahatol  sa  amin! 

—  Oo, — ang  sagot  ng  asawa, — kailan  ma't  ang  Dios  na 
iyang  kanilang  iniaaral  ay  hindi  tunay  na  gawagawa  lamang, 
isang  daya!    Sila  na  ang  una  unang  hindi  naniniwala  doon! 

Nang  ikawalo  ng  gabi,  ay  sinasabing  mahigit  sa  pitong 


—  294  — 


prayle,  na  galing  sa  mga  bayang  kalapi't,  ang  nangasa  sa 
kombento  at  nagpupulong.  Nang  kinabukasan  ay  nawala  nang 
patuluyan  sa  nayon  si  tandang  Selo  na  dala  ang  kaniyang 
tandds  sa  pangungusa. 

XXXI 

ANG  MATAAS  NA  KAWANI 

L'Espagne  et  sa  vertu,  TEspagne  et  sa  grandeur 
Tout  s'en  va! 

(Victor  Hugo.) 

Ang  mga  pamahayagan  sa  Maynila  ay  nangalululong  sa 
pagsasalaysay  ng  ukol  sa  isang  nabunyag  na  patayang  nang- 
yari  sa  Europa,  sa  mga  pagpupuri  at  pagbibigay  karangalan 
sa  ilang  predieador  sa  Maynila,  sa  lald't  lalo  pang  masigabong 
pagtatatagumpay  ng  operetang  pranses,  kaya  babahagya  nang 
makapaglaan  ng  gayon  6  ganitong  balitang  ukol  sa  mga  ka- 
tampalasanang  ginagawa  sa  mga  lalalawigan  ng  isang  pulu- 
tong  ng  tulisan  na  pinangunguluhan  ng  isang  pinunong  ma- 
bangis  at  ganid  na  nagpapamagat  na  Matanglawin.  Tangi 
lamang,  kung  ang  nilolooban  ay  isang  kombento  6  isang 
kastila,  ay  saka  lumalabas  ang  mahahabang  salaysay  na  nag- 
sisiwalat  ng  mga  kakilakilabot  na  pangyayari  at  hinihingi 
ang  estado  de  sitio,  mga  matitindi'ng  panupil,  ibp.  Kaya't 
hindi  rin  naatupag  ang  nangyari  sa  bayan  ng  Tiani,  ni  hindi 
man  nagkaroon  ng  isa  mang  banggit  ni  isang  alingawngaw. 
Sa  mga  lipunang  tangi  ay  may  kaunting  bulungbulungan,  nguni't 
napakalabo,  napakamahina,  na  paka  walang  katibayan  na  hindi 
man  lamang  nabatid  ang  pangalan  ng  nasawi,  at  yaong  mga  nag- 
pakita  ng  malaking  nasang  makaalam  ay  madaling  nakalimot, 
na  naniwalang  nagkaroon  nang  kasunduan  sa  kaanak  6  mga 
kamag-anak  na  may  galit.  Ang  tanging  tiyak  na  napag-alaman 
ay  ang  pag-alis  sa  bayang  iyon  ni  P.  Camorra  upang  lu- 
mipat  sa  iba  6  manirahan  ng  kaunting  panahon  sa  kom- 
bento  sa  Maynila. 

—  iKaawanwang  P.  Oamorra! — ang  bulalas  ni  Ben-Zayb  na 
nagwaring  mahabagin, — gayong  kasaya,  gayong  kabuting 
puso! 

Tunay  nga  na  ang  mga  nag-aaral  ay  nangakalaya  sa 
kalalakad   ng  kanilang  mga   kamag-anak,  na  hindi  tiningnan 


—  295  — 


ang  magugugol,  mga  handog  at  mga  paghihirap.  Ang  una 
unang  nakalaya,  gaya  ng  maaantay,  ay  si  Makaraig,  at  ang 
huli'y  si  Isagani,  sapagka't  si  P.  Fiorentino  ay  hindi  naka- 
rating  sa  Maynila  kung  di  nang  makaraan  muna  ang  isang 
linggo  sapol  ng  mangyari  ang  mga  bagaybagay.  Ang  gayong 
karaming  pagkahabag  ay  naging  sanhi  upang  bigyan  ang 
General  ng  palayaw  na  mahabagin  at  maawain  na  dalida- 
ling  idinadag  ni  Ben-Zayb  sa  mahabang  kabilangan  ng  kani- 
yang  rnga  palayaw. 

Ang  tanging  hindi  nakalaya  ay  si  Basilio,  na  nasasakdal 
pa  sa  kasalanang  pagkakaroon  ng  mga  aklat  na  bawal.  Hindi 
namin  malaman  kung  ang  sinasabi  nila'y  ang  aklat  na  Me- 
dieina  Legal  y  Toxicologia  ni  Dr.  Mata  6  ang  iHng  paha- 
yagan  na  ukol  sa  mga  bagay  bagay  sa  Pilipinas  na  natag- 
puan  sa  kaniya,  6  magkasama  na  ang  dalawang  bagay  na 
iyon;  nguni't  sinasabi  rin  naman  na  nagbibiling  palihim  ng 
mga  aklat  na  bawal  at  napataw  sa  kaawaawang  binata  ang 
boong  bigat  ng   timbangan  ng  katwiran. 

May  nagbalitang  sinabi  sa  General: 

— Kailangan  na  magkaroon  ng  isa  upang  maligtas  ang 
karangalan  ng  kapangyarih.m  at  huwag  masabing  tayo'y 
nag-ingay  nang  katakot-takot  ng  wala  namang  sanhi.  Una  muna 
sa  lahat  ang  kapangyaaihan.    Kailangang  may  matira! 

— Iisa  na  lamang  ang  natitira,  isa  na,  alinsunod  kay 
P.  Irene  ay,  naging  alila  ni  kapitang  Tiago....  Walang 
naghahabol  sa  kaniya.... 

.  — 6 Alila  at  nag-aaral? — ang  tanong  ng  General: — kung 
gayon  ay  iyan,  matira,  iyan! 

— Maipahintulot  po  sa  akin  ng  inyong  Karilagan — ang 
sabi  ng  mataas  na  kawani  na  nagkataong  kaharap; — nguni't 
may  nagsabi  sa  akin  na  ang  binatang  iyan  ay  nag-aaral  sa 
Medieina,  ang  kaniyang  mga  guro'y  mabuti  ang  sinasabing 
ukol  sa  kanya....  kung  magpapatuloy  sa  pagkabilanggo  ay 
masasayangan  ng  isang  taon,  at  sa  dahilang  sa  taong  ito 
magtatapos. ... 

Ang  pamamagitna  ng  mataas  na  kawani  na  ayon  kay 
Basilio,  sa  lugal  na  makabuti  dito,  ay  nakasama  pa.  Malaon 
nang  ang  kawani  at  ang  General  ay  nagkakabigatan,  may  samaan 
ng  loob,  na  naragdagan  ng  mga  salisalitaan.  Ang  General 
ay  ngumiti  at  sumagot: 


—  296  — 


— iSiya  nga  ba?  Kung  gayo'y  lalo  pa  ngang  dapat  na 
magpatuloy  sa  pagkakabilanggo;  isang  taon  pang  pag-aaral, 
sa  lugal  na  makasasama,  ay  makabubuti'  sa  kaniya,  sa  ka- 
niya  at  sa  lahat  ng  mahuhulog  pagkatapos  sa  kaniyang  mga 
kamay.  Dahil  sa  maraming  pagsasanay  ay  hindi  magiging 
masamang  manggagamot  ang  isang  tao.  Is£  pa  ngang  kat- 
wiran  upang  matira!  At  pagkatapos  ay  sasabihin  ng  mga 
mapagbagong  pilibustero  na  hindi  namin  inaalagata  ang  bayan! 
— ang  dagdag  ng  General  na  tumatawang  paaglahi. 

Nakilala  ng  mataas  na  kawani  ang  kaniyang  kamalian 
at  pinangatawanan  na  ang  usap  ni  Basilio. 

— Datapwa'y  sa  ganang  akin  ay  inaakala  kong  ang  bi- 
natang  iyan  ay  siyang  lalong  walang  kakasakasalanan  sa 
lahat, — ang  tugon   na  may  kaunting  katakutan. 

— Nahulihan  siya  ng  mga  aklat, — ang  sagot  ng  kalihim. 

— Oo,  mga  aklat  sa  panggagamot  at  mga  pahayagang 
sinulat  ng  mga  taga  Espana....  na  hindi  pa  nagugupit  ang 
mga  dahon . .  . .  at  ian6  ang  ibig  sabihin  nito?  At  saka,  ang 
binatang  iyan  ay  wala  sa  piging  na  idinaos  sa  magpapansit, 
ni  hindi  nakihimasok  sa  anoman....  Gaya  ng  sinabi  ko, 
siya  ang  lalong   walang  kakasakasalanan  . .  . . 

-HLald't  lalo  pa  ngang  mabuti! — ang  masayang  bulalas 
ng  General; — sa  gayong  paraan,  ang  parusa,  ay  magiging 
lalong  malunas  at  katangitangi  sapagka't  makasisindak  pang 
lald!  Mamahala  ay  ang  umasal  ng  ganiyan,  ginoo;  madalas 
na  kailangang  ipailalim  ang  ikabubuti  ng  isa  sa  ikabubuti 
ng  marami ....  Datapwa'y  higit  pa  sa  roon  ang  ginagawa 
ko:  sa  ikabubuti  ng  isa,  kinukuha  ko  ang  ikabubuti  ng 
lahat,  inaliligtas  ko  ang  tibay  ng  kapangyarihan  na  napa- 
panganib,  ang  karangalan  ay  naigagalang  at  tumatatag.  Sa 
ginawa  kong  ito  ay  naaayos  ko  ang  mga  kamalian  ng  mga 
tagarito't  ng  mga  hindi  tagarito! 

Gumamit  ng  malaking  lakas  ang  mataas  na  kawani 
upang  makapagpigil,  hindi  pinuna  ang  mga  parunggit,  at 
nagtangkang  humanap  ng  ibang  paraan. 

—  ^Nguni't  hindi  po  ba  ninyo  kinatatakutan  ang  kapa- 
nagutan? 

—  iAno  ang  ikatatakot  ko?— ang  pakling  nayayamot  ng 
General; — ihindi  ba  mayroon  akong  kapangyarihang  magaga- 
mit  ng  alinsunod  sa  sariling  kapasiyahan?  dhindi  ko  ba  ma- 


—  297  — 


gagawa  ang  maibigan  sa  ikabubuti  ng  pamamahala  sa  ka- 
puluang  ito?  <iAn6  ang  ikatatakot  ko?  iMaaari  bagang  ipag- 
sakdal  ako  sa  mga  hukuman  ng  isang  alila  at  ako'y  hingan 
ng  kapanagutan?  iBa!  At  kahi't  na  mayroon  siyang  ma- 
gagamit  na  kaparaanan  ay  dadaan  muna  sa  Ministerio,  at 
ang  Ministro. .  . . 

Ikinumpay  ang  kamay  at  nagtawa. 

— Ang  Ministrong  naghalal  sa  akin,  ay  ang  diablo  la- 
mang  ang  nakaaalam  kung  saan  na  naroroon,  at  aariin  na 
niyang  malaking  karangalan  ang  ako'y  kaniyang  mabati 
sa  aking  pagbalik!  Ang  kasalukuyan,  iyan  ay  pararaanin 
ko  sa....  at  dadalhin  din  iyan  ng  diablo....  Ang  hahalili 
diyan  ay  malilito  sa  bago  niyang  tungkulin  na  hindi  ma- 
kukuhang  pumuna  ng  mga  mumunting  bagay.  Ako,  ginoo, 
wala  akong  anoman  kundi  ang  budhi  ko  lamang,  gumagawa 
ako  ng  alinsunod  sa  aking  budhi,  ang  budhi  ko  ay  nasisi- 
yahan,  at  walang  kakabukabuluhan  sa  akin  ang  haka  ni  ga- 
noon  6  ni  ganito.  Ang  aking  budhi,  ginoo,  ang  aking  budhi! 

— Opo,  aking  General,  nguni't  ang  bayan . .  . . 

— Tu,  tu,  tu,  tu!  Ang  bayan,  ^ano  ang  mayroon  sa 
akin  ng  bayan?  <£Nagkaroon  baga  ako  ng  pakikipagkasunduan 
sa  kaniya?  (iUtang  ko  ba  sa  kaniya  ang  aking  katungkulan? 
iSiya  ba  ang  naghalal  sa  akin? 

Nagkaroon  ng  munting  pananahimik.  Ang  mataas  na 
kawani'y  nakatungo.  Pagkatapos,  waring  may  tinangka  nang 
gawin,  ay  tumingala,  tinitigan  ang  General  at,  namumutlang 
nanginginig    ng    kaunti,   ay    nagsabing  pigil  ang  katigasan: 

—  IWalang  kailangan,  aking  General,  walang  kailangan 
iyan!  Kayo'y  hindi  inihalal  ng  bayang  pilipino  kundi  ng 
Espana,  katwiran  pa  nga  upang  pagpakitaan  ninyo  ng  ma- 
buti  ang  mga  pilipino  upang  walang  maisisi  sa  Espana! 
Katwiran  pa  nga,  aking  General!  Sa  pagparito  ninyo  ay 
nangakong  ilalagay  sa  katwiran  ang  pamamahala,  hahanapin 
ang  kabutihan  .... 

—  £At  hindi  ko  ba  ginagawa? — ang  tanong  na  pabugnot  ng 
General  na  humakbang, — ^hindi  ko  ba  sinabi  sa  inyo  na  ki- 
nukuha  ko  sa  ikabubuti  ng  isa  ang  ikabubuti  ng  lahat? 
^Tuturuan  pa  ba  ninyo  ako  ngayon?  Kung  hindi  ninyo  ma- 
liwanagan  ang  aking  mga  gawa  6an6  ang  kasalanan  ko? 
iPinipilit  ko  ba  kayong  makihati  sa  aking  kapanagutan? 


—  298  — 


— Hindi  nga! — ang  pakli  ng  mataas  na  kawani  na  tumu- 
wi'd  ng  may  haldng  pagkamataas. — Hindi  ninyo  ako  pinipilit, 
hindi  ninyo  ako  mapipilit  na  makihati  sa  inyong  kapana-* 
gutani  Iba  ang  pagkakilala  ko  sa  aking  sariling  kapanagutan,  at 
sapagka't  ako'y  mayroon  din  naman,  ay  magsasalita  ako,  yamang 
hindi  ako  umirnik  ng  mahabang  panahon.  iOh  huwag  iayos  ng 
inyong  karangalan  ang  mga  ganiyang  anyo,  sapagka't  ang 
pagkaparito  ko,  na  gayon  6  ganito  ang  katungkulan,  ay  hindi  ang 
pagtakwil  ko  na  sa  aking  mga  karapatan  ang  ibig  sabihin 
at  manira  na  lamang  ako  sa  pagiging  alipin,  na  walang  bibig  ni 
karangalan!  Hindi  ko  ibig  na  mawalay  sa  Espana  ang  magan- 
dang  lupaing  ito,  iyang  walong  angaw  na  sakop  na  masunurin  at 
mapagtiis  na  nabubuhay  sa  mga  pag-asa  at  pagkakilala  ng  mga 
pagkakamali,  nguni't  hindi  ko  rin  naman  ibig  na  dungisan  ang 
aking  mga  kamay  sa  ganid  na  pangangalakal  sa  kaniya; 
ayokong  masabi  kailan  man,  na  matapos  lutnipas  ang  pag- 
bibili  ng  tao,  ay  ipinatuloy  ng  lalo  pang  malusog  ng  Es- 
pana,  na  kinakanlungan  ng  kaniyang  bandila,  at  lalo  pang  ini- 
ayos  sa  ilalim  ng  maraming  magagarang  kapasiyahan.  Hindi, 
upang  ang  Espana  ay  maging  malaki  ay  hindi  niya  kailangan 
ang  maging  maniniil;  sukat  na  ang  Espana  sa  kaniyang  sa- 
rili,  lalo  pang  malaki  ang  Espana  noong  walang  ari  kundi 
ang  sarili  niyang  lupain  na  naagaw  sa  kuko  ng  moro!  Ako 
ma'y  kastila  rin,  nguni't  bago  ang  aking  pagkakastila  ay 
naroroon  ang  aking  pagkatao  at  bago  ang  Espana  at  sa 
ibabaw  ng  Espana  ay  naroroon  ang  kaniyang  karangalan, 
naroroon  ang  matataas  na  turd  ng  magandang  aral,  ang  mga 
walang  lipas  na  batayan  ng  di  mababaling  katwiran.  iAh! 
namamangha  kayo  na  ako'y  mag-isip  ng  gayon,  sapagka't 
hindi  ninyo  nauunawa  ang  kalakhan  ng  pangalang  kastila, 
hindi  ninyo  kilala,  hindi;  ikinakapit  ninyo  sa  mga  tao,  sa 
mga  pag-aari:  sa  ganang  inyo,  ang  kastila,  ay  mangyaya- 
ring  maging  mangdadambong,  mangyayaring  maging  mama- 
matay,  mapagbalatkayo,  bulaan,  lahat  na,  matanganan  lamang 
ang  kaniyang  inaari;  sa  ganang  akin,  ang  kastila,  ay  dapat  na 
iwan  ang  lahat,  ang  sakop,  ang  kapangyarihan,  ang  kaya- 
manan,  ang  lahat  na,  lahat  bago  ang  karangalan!  A,  aking 
ginoo!  Tayo'y  tumututol  kung  nababasa  nating  ang  lakas  ay 
napapaibabaw  sa  katwiran,  at  pinapupurihan  natin  kung  sa 
pag  gawa  ay  nakikita  nating  siya'y  balatkayo  na  hindi  lamang 


-  299  — 


inililiko  knndi  ipinaiilalim  sa  inyong  kapasiyahan  upang 
kayo'y  makapangyari . .  . .  Sa  dahilan  ngang  iniibig  ko  ang 
Espana,  ay  nagsasalita  ako  dito  at  hindi  ko  pinaganganiban 
ang  pangungunot  ng  inyong  noo!  Ayokong  sa  mga  dara- 
ting  na  panahon  ay  masabing  siya'y  inainahan  ng  mga  bansa, 
manghihitit  ng  mga  bayan,  maniniil  ng  malililt  na  pulo, 
sapagka't  ang  gayo'y  kakilakilabot  na  lait  sa  mga  mara- 
rangal  na  adhika  ng  ating  mga  unang  hari!  iPapano 
ang  ginagawa  nating  pagtupad  sa  kanilang  mga  banal 
na  habilin?  Pinangakuan  nila  ang  mga  pulong  ito  ng  pag- 
aampon  at  matuwid,  at  pinaglalaruan  natin  ang  mga  buhay 
at  kalayaan  ng  kaniyang  mamamayan;  pinangakuan  nila  ng 
kabihasnan,  at  pinagkakaitan  natin,  sa  katakutang  magnasa 
ng  isang  laldng  marangal  na  kabuhayan:  pinangakuan  sila 
ng  liwanag,  at  binubulag  natin  ang  kanilang  mga  mata  upang 
huwag  makita  ang  ating  mga  kalaswaan;  pinangakuang  tuturuan 
sila  ng  mga  kabaitan  at  pinaaayuan  natin  ang  kanilang  masa- 
samang  hilig  at,  sa  lugal  ng  kapayapaan  at  ng  katuwiran, 
ang  naghahari  ay  ang  pag-aalinlangan ,  ang  kalakal  ay  na- 
mamatay  at  ang  di  pananalig  ay  luraalaganap  sa  taong  ba- 
yan.  Lumagay  tayo  sa  lagay  ng  mga  pilipino  at  itanong  na- 
tin  sa  sarili  kung  ano  ang  ating  gagawm  kung  tayo  ang  nasa 
gayong  kalagayan!  iAy!  sa  inyong  hindi  pag-imik  ay  na- 
babasa  ko  ang  inydng  karapatan  sa  panghihimagsi'k,  at  kung 
ang  mga  bagaybagay  av  hindi  bubuti  ay  mangaghihimagsik 
balang  araw  at  ang  katuwiran  ay  malalagay  sa  kanilang  pa- 
nig  at  kasama  pa  ang  paglingap  ng  lahat  ng  taong  may  puri, 
ng  lahat  ng  bayani  sa  sangsinukob!  Kapag  ipinagkakait  sa 
isang  bayan  ang  liwanag,  ang  tahanan,  ang  kalayaan,  ang 
katwiran,  mga  biyayang  kung  wala  ay  hindi  maaring  ma- 
buhay  at  dahil  nga  doo'y  sila  ang  taglayin  ng  tao,  ang  ba- 
yang  iyan  ay  may  karapatang  ariin,  ang  sa  kaniya'y  nag- 
aalis  ng  mga  gayon,  na  waring  isang  magnanakaw  na 
humaharang  sa  atin  sa  daan:  walang  kabuluhan  ang  pagtata- 
ngi,  walar  kundi  iisang  pangyayari,  isang  pag-aari,  isang  pag- 
tatangka,  at  ang  sino  mang  taong  may  kapurihan  na  hindi 
kumampi  sa  hinalay,  ay  nakikitulong  at  dinudungisan 
ang  sariling  budhi.  Oo,  hindi  ako  militar,  at  pinapatay 
ng  kagulangan  ang  kaunting  sulak  ng  aking  dugo;  nguni't 
gaya  rin  naman  ng  pangyayari  na  ipagugutay  ko  ang  aking 


—  300  — 

katawan  sa  pagtatangg61  sa  katibayan  ng  Espana  na  laban 
sa  isang  mananalakay  na  taga  ibang  lupa  6  laban  sa  mg& 
walang  katwirang  paggalaw  ng  kaniy&ng  mga  lalawigan,  gayon 
din  namang  pinatutunayan  ko  sa  inyo  na  makikipiling 
ako  sa  mga  pilipinong  sinisiil,  sapagka't  nasa  ko  pa  ang 
mamatay  nang  dahil  sa  mga  niyuyurakang  karapatan,  ng 
sangkatauhan,  kay  sa  magtagumpay  sa  piling  ng  mga  hangaring 
ikagagaling  ng  isang  bansa,  kahi't  na  ang  bansang  it6'y  may 
pangalang  kagaya  ng  pangalan  ng  Espana? 

—  ^Alam  baga  niny6  kung  kallan  aalis  ang  eorreo? — ang 
malamig  na  tan6ng  ng  General  ng  matapos  nang  makapag- 
salita  ang  mataas  na  kawani. 

Tinitigan  siyang  mabuti  ng  mataas  na  kawani,  pagka- 
tapos  ay  ibinaba  ang  ulo  at  iniwang  walang  irnik  ang  pa- 
lasyo. 

Sa  halamanan  natagpiian  ang  kaniyang  sasakyang  nag- 
aantay  sa  kaniya. 

—  Kapag  balang  araw  ay  nakapagsariH  na  kayo, — ang 
sabing  natutubigan  sa  indiong  loeayo  na  nagbukas  ng  pintuan 
ng  sasakyan, — ay  alalahanin  ninyo  na  sa  Espana  ay  hind* 
nagkulang  ng  mga  pusdng  tumib6k  ng  dahil  sa  inyo  at. 
nakitunggali  ng  dahil  sa  inyong  mga  karapatan! 

—  ^Saan  po? — ang  sagot  ng  laeayo  na  hindi  siya  napa- 
kinggang  mabuti  at  itinatanong  kung  saan  sila  paparoon. 

Makaraan  ang  dalawang  oras,  ay  inihnrap  ng  mataas  na 
kawani  ang  kaniyang  pagbibitiw  sa  katungkulan  at  ipinaba- 
batid  ang  kaniyang  pagbalik  sa  Espana  sa  unang  korreong 
aah's. 

XXXII 

MGA  IBINUNGA  ng  mga  paskin 

Dahil  sa  mga  pangyayaring  isinayeay,  maraming  ina  ang 
tumawag  sa  kanil&ng  mga  anak  na  lalaki  upang  iwan  kaagad 
agad  ang  pag-aaral  at  atupagin  na  lamang  ang  pagbubulagbul 
6  ang  pagtatanim, 

Nang  dumating  ang  mga  paglilitis,  ay  marami  ang  mga 
hindi  nakaraan  at  bihira  ang  nangakalampas  sa  taon  ng 
kanilang  pag-aaral  sa  mga  naging  kasapi  sa  nabantog  na 
kapisanan  na  hindi  na  muli  pang  nabangit  ng  ^kahi't  sino. 


—  301  — 


Si  Peeson,  si  Tadeo  at  si  Juanito  Pelaez  ay  pawa  ring  na- 
ngapigil:  tinanggap  ng  una  ang  mga  kalabasa  na  taglay  ang 
kaniyang  tawang  hangal  at  nangakong  papasok  na  opisial  sa 
alin  mang  hukuman;  si  Tadeo,  na  natagpuan  din  ang  walang 
katapusang  euaeha,  ay  nagdaos  ng  isang  pag-iilaw  na  ang 
ginagawa'y  sinigan  ang  kaniyang  mga  aklat:  ang  iba'y  hindi 
rin  nangakaligtas  na  mabuti,  kaya't  nangapilitang  iwan  ang 
kanilang  mga  pag-aaral,  sa  gitna  ng  kasiyahang  loob  ng  mga 
ina,  na  kailan  pa  ma'v  nangakakinikinitang  ang  kanilang  mga 
anak  ay  bitay  pag  nangakaalam  ng  sinasabi  ng  mga  aklat. 
Si  Juanito  Pelaez  lamang  ang  tanging  hindi  nasiyahang  loob 
sa  bayong  iyon  ng  kapalaran,  na  iniwan  na  ang  paaralan 
dahil  sa  tindahan  ng  kaniyang  ama,  na  mtila  noo'y  isinama, 
na  siya  sa  kalakal:  ang  tindahan  ay  hindi  nagiliwan  ng 
alisaga^  nguni't  nang  makaraan  ang  kaunting  panahon  ay 
nakita  siyang  muli  ng  kaniyang  mga  kaibigan  na  bilog  ang 
kakubaan,  bagay  na  nagpapakilalang  bumabalik  ang  kaniyang 
masayang  ugali.  Sa  harap  ng  gayong  pagkadiwara,  ang  ma- 
yamang  si  Makaraig  ay  nagingat  na  mabuti  upang  huwag 
siyang  mapanganib  at  nang  makakuha  ng  pasaporte  sa  tulong 
ng"  lakas  ng  salapi  ay  matuling  sumakay  na  tungo  sa  Europa: 
nabalitang  ang  marilag  na  Oapitan  General,  sa  kaniyang  ha- 
ngad  na  gumawa  ng  kabutihan  nang  alang-alang  sa  kabu- 
tihan  at  sa  pagiingat  sa  ikaluluwag  ng  mga  pilipino,  ay  bi- 
nigyang  salabid  ang  pag-alis  ng  sinomang  hindi  makapagpa- 
kilalang  tunay  na  tunay  na  mangyayaring  makapaggugol  at 
makapamumuhay  ng  maluwag  sa  mga  siyudad  sa  Europa.  Sa 
ating  mga  kilala,  ang  mga  nakalusot  na  mabutibuti  ng  kaunti 
ay  si  Isagani  at  si  Sandoval:ang  una  ay  nakalampas  sa  asignatura 
na  pinag-aaralan  sa  ilalim  ng  pagtuturo  ni  P.  Fernandez  at 
napigil  sa  iba,  at  ang  pangalawa'y  nagawang  mahilo  ang 
mga  lumilitis  sa  tulong  ng  mga  talumpati.  Si  Basilio  ang 
tanging  hindi  nakalampas  sa  mga  asignatura,  ni  hindi  napi- 
gil,  ni  hindi  nakapatungo  sa  Europa:  nagpatuloy  siya  sa 
pagkakakulong  sa  Bilibid,  na  sa  bawa't  ikatlong  araw  ay 
isinasailalim  siya  ng  isang  pagtatanong,  yaon  ding  ka- 
gaya  nang  sa  simula't  simula  pa,  na  walang  ibang  kabaguhan 
kungdi  ang  pagpapalit  ng  mga  "instruetor",  sapagka't  wa- 
ring  sa  harap  ng  gayong  kalaking  pagkakasala  ay  napipipi- 
lang  lahat  6  nangagsisitakas  na  nangingilabat. 


—  302  — 


At  samantalang  nangakakatulog  at  nauusad  ang  mga  ka- 
sulatan,  samantalang  ang  mga  papel  sellado  ay  dumadami  na 
waii  mga  tapal  ng  mga  mangmang  na  manggagamot  sa  ka- 
tawan  ng  isang  may  sakit  na  pagkalungkot,  si  Basilio  ay 
tumatanggap  naman  ng  balita  ng  boong  nangyari  sa  Tiani, 
ang  pagkamatay  ni  Huli  at  pagkawala  ni  tandang  Selo.  Si 
Sinong,  ang  kotserong  nabugbog  na  naghatid  sa  kaniya-  sa 
S.  Diego,  ay  nasa  sa  Maynila  noon,  dumadalaw  sa  kaniya 
at  sinasabi  sa  kaniya  ang  lahat  ng  pangyayari. 

Samantala  nama'y  gumallng  na  si  Simoun,  gavon  ang 
sabi  ng  mga  pahayagan,  si  Ben-Zayb  ay  nagpasalamat  sa 
"Nakapangyayari  sa  lah&t  na  nag-ingat  sa  gayong  mahala- 
gang  buhay"  at  ipinahayag  ang  pag-asa  na  gagawin  ng  Lu- 
mikha  na  makilala  sa  balang  araw  ang  nagkasalang  ang  ka- 
gagawan  ay  hindi  pa  napaparusahan  dahil  sa  kaawaan  ng 
nilapastangan,  na  Iubos  na  nagpapalakad  noong  mga  wika 
ng  Dakilang  Pinagpala  na:  Ama,  patawarin  mo  sild,  at  hindi 
nalalaman  ang  gindgawa!  Ito  at  iba  pang  bagay  ang  sina- 
sabi  sa  limbag  ni  Ben-Zayb,  samantalang  sa  salita'y  inuu- 
sisa  kung  tunay  ang  alingawngaw  na  ang  mayamang  mag- 
aalahas  ay  magdaraos  ng  isang  malaking  pista,  isang  piging 
na  hindi  pa  nakikita  magpakailan  man,  sa  isang  dako'y  bilang 
pasasalamat  sa  kaniyang  paggaling  at  sa  isa'y  bilang  pagpapaalam 
sa  bayang  nagdagdag  sa  kaniyang  kayamanan.  Nababalita,  at 
siyang  totoo,  na  si  Simoun  ay  nagsusumakit,  dahil  sa  ang  Capi- 
tang  General  ay  dapat  nang  umalis  sapagka't  matatapos  sa  buwan 
ng  Mayo  ang  pagganap  sa  katungkulan,  upang  malakad  sa 
Madrid  ang  isang  palugit  pa  at  inuudyukan  ang  General  na 
gumawa  ng  isang  pagsalakay  upang  magkaroon  ng  kadahi- 
lanan  ang  di  pag-alis,  nguni't  nababalita  rin  naman  na 
noon  lamang  hindi  diningig  ng  General  ang  payo  ng  kani- 
yang  itinatangi,  at  inaaring  bagay  na  kapit  sa  karangalan 
niya  ang  huwag  binbinm  ng  isang  araw  man  lamang  sa 
kaniyang  kamay  ang  kapangyarihang  ipinagkaloob  sa  kaniya, 
alingawngaw  itong  nakapagpapaniwala  na  ang  nababalitang 
pista  ay  gagawin  sa  lodb  ng  madaling  panahon.  Sa  isang 
dako  naman,  si  Simoun,  ay  hindi  mapakimatyagan;  lalo  pang 
nagfng  matahimik,  bibihirang  pakita,  at  bumibigkas  ng  ngi- 
ting  mahiwaga  kapag  kinakausap  siya  ng  ukol  sa  sinasabing 
pista. 


—  303  — 


— Ano,  ginoong  Simbad — ang  sabi  sa  kaniyang  minsan 
ni  Ben-Zayb: — silawin  ninyo  karinng  minsan  sa  isang  bagay 
na  ayos  yankee!    Isang  pinakaganti'  sa  bayang  ito. 

— Mangyari  nga  ba! — ang  sagot  sa  pamagitan  ng  kani- 
yang  ngiting  matigas. 

—  Ihahagis  ninyo  marahil  ang  bahay  sa  bintana,  ano? 
— Marahil,  nguni't  sa  dahilang  wala  akong  bahay.... 

—  Binili  sana  ninyo  ang  kay  kapitang  Tiago,  na  murang 
murang  nakuha  ni  ginoong  Pelaez! 

Si  Simoun  ay  hindi  umimik  at  mula  na  noon  ay  bi- 
hira  na  siyang  nakita  sa  tindahan  ni  D.  Timoteo  Pelaez, 
na  nabalitang  nakipagkasama  sa  kaniya.  Makaraan  ang  ilang 
linggo,  ng  buwan  ng  Abril,  ay  kumalat  ang  sabisabihan  na 
si  Juanito  Pelaez,  ang  anak  ni  D.  Timoteo,  ay  mag-aasawa 
kay  Paulita  Gomez,  ang  dalagang  ninanasa  ng  mga  taga 
rito't  ng  mga  dayuhan. 

— May  mga  taong  mapapalad! — anang  mga  naiinggit  na 
mangangalakal; — makabili  ng  bahay  na  murang-mura,  mag- 
bili  ng  kaniyang  tindang  zinc,  makisama  kay  Simoun  at 
maipakasal  ang  kaniyang  anak  sa  isang  mayamang  binibini, 
ang  wikain  ninyo'y  mga  kakanm  iyang  hindi  natitikman  ng 
lahat  ng  mga  taong  may  puri. 

— Kung  nalalaman  lamang  ninyo  kung  sa  anong  paraan 
natamo  ni  G.  Pelaez  ang  kakaning  iyan! 

At  sa  tunog   ng  tingi'g  ay  ipinahihiwatig  ang  sarili  niya. 

— At  mapatitibayan  ko  rin  sa  inyo  na  magkakaroon  ng 
pist&  at  malaki, — ang  dugtong  na  may  hiwaga. 

Tunay  nga  na  si  Paulita  ay  mag-aasawa  kay  Juanito 
Pelaez.  Ang  kaniyang  pag-ibig  kay  Isagani  ay  napawi  na 
gaya  ng  alin  mang  mga  unang  pag-ibig,  na  nananangan  sa 
magagandang  pangarap,  sa  damdamin,  Ang  mga  pangyaya- 
ring  dahil  sa  mga  paskin  at  ang  pagkakabilanggo  ay  nag-alis 
sa  binata  ng  lahat  ng  taglay  na  pang-akit.  ^Kangino  baga 
mangyayari  ang  hanapin  ang  kasawian,  nasain  ang  makiisa 
sa  kapalaran  ng  kaniyang  mga  kasama,  humarap  na  kusa, 
gayong  ang  lahat  ay  nagtatago  at  umiiwas  sa  lahat  ng  ka- 
panagutan?  Iyon  ay  isang  kabangawan,  isang  kaululan,  na 
hindi  maipatatawad  sa  kaniya  ng  sino  mang  taong  matino 
sa  Maynila  at  may  lubos  ngang  katwiran  si  Juanito  Pelaez 
sa  pagkutya  sa  kaniya,  na  ginagayahan    ang  sandaling  pag- 


—  304  — 


tungo  niya  sa  Gobierno  Civil.  Gaya  ng  maaantay,  ang  ma- 
mngning  na  si  Paulita  ay  hindi  na  mangyayaring  umibig  sa 
isang  binatang  lubhang  maling  mali  sa  pagkaunawa  sa  ka- 
lipunan  at  sinisisi  ng  lahat.  Si  Paulita  ay  nagsimula  na  ng 
pagkukuro  kurd.  Si  Juanito  ay  matalas,  maliksi,  masaya, 
malikot,  anak  ng  isang  mayamang  mangangalakal  sa  Maynila, 
at  may  dugong  kastila  pa,  at  kung  paniniwalaan  si  D.  Ti- 
moteo,  ay  tunay  na  tunay  na  dugong  kastila;  samantalang 
si  Isagani  ay  indiong  taga  lalawigan  na  nangangarap  sa  kani- 
yang  mga  kagubatan  na  puno  ng  linta,  ang  kaanak  ay  malabo, 
may  isang  amaing  klerigo  na  marahil  ay  kalaban  ng  pagmama- 
gara  at  ng  mga  sayawan,  na  kaniyang  kinalulugdan.  Isang 
maganda  ngang  umaga  ay  napaghulohulo  niya  na  malaking 
kahangalan  ang  nagawa  niyang  napili  pa  si  Isagani  kay  sa 
kaniyang  kaagaw  at  mula  na  noon  ay  napuna  ang  pagda- 
ragdag  ng  kakubaan  ni  Pelaez.  Ang  batas  na  natuklas  ni 
Darwin  ay  ginaganap  ni  Paulita  ng  walang  kamalaymalay, 
nguni't  buongbuo;  ang  babai'y  napaaari  sa  lalaking  lalong 
may  kasanayan,  sa  marunong  makibagay  sa  kalagayang  ki- 
nabubuhayan,  at  upang  mamuhay  sa  Maynila  ay  walang  ma- 
kapapantay  kay  Pelaez,  na  sapol  pagkabata  ay  nakatatalos 
na  ng  gawang  palikawlikaw. 

Ang  kurisma  ay  nakaraang  kasama  ang  kaniyang  mahal 
na  araw,  kasama  ang  kaakbay  niyang  mga  prusisyon  at 
mga  eeremonias,  na  walang  ibang  kabaguhang  nangyari  kundi 
isang  mahiwagang  pagkakagulo  ng  mga  artillero,  na  ang  sanhi 
ay  hindi  sumapit  na  makalat.  Iginiba  na  ang  mga  bahay 
na  pawid,  sa  tulong  ng  isang  pulutong  na  "eaballeria"  upang 
dumumog  sa  mga  may  ari,  sakaling  mangagsilaban :  nagkaroon 
ng  maraming  iyakan  at  maraming  paghihinagpis,  nguni't  hindi 
na  naman  lumald  pa  roon.  Ang  mga  mapag-usisa,  na  isa 
na  sa  kanila'y  si  Simoun,  ay  nangagsiparoong  lalakadlakad 
na  di  pinahahalagahan  ang  nangyayari,  na  pinanonood  ang 
mga  nawalan  ng  tahanan  at  anila  sa  sarili'y  makatutulog  na 
nang  payapa. 

Nang  magtatapos  ang  Abril,  nang  nalimot  na  ang  lahat 
ng  pangamba,  ay  walang  pinaghuhunhunan  sa  Maynila  kundi 
iisang  bagay.  Ang  pistang  gagawfn  ni  D.  Timoteo  Pelaez, 
dahil  sa  pag-aasawa  ng  kaniyang  anak  na  ang  humandog  na 
mag-aanak,    malugod    at   mapagbigay  loob,   ay  ang  General. 


—  305  — 


Sinasabing  si  Simoun  ang  may  kagagawan  noon.  Ang  kasal  ay 
idadaos  nang  dalawang  araw  muna  bago  umalis  ang  General;  pa- 
pupurihan  nitong  dumalo  sa  bahay  at  maghahandog  sa  novio.  Ku- 
makalat  ang  alingawngaw  na  ang  mag-aalahas  ay  magpapabaha 
ng  brillante,  magtatapon  ng  dakotdakot  na  perlas,  alang-alang 
sa  anak  ng  kaniyang  kasama,  at  sa  dahilang  hindi  siya 
makapagpista  dahil  sa  wala  siyang  bahay  na  sarili  at  dahil  sa 
siya'y  matandang  bagong-tao,  ay  sasamantalahm  ang  pag- 
kakataon  upang  biglain  ang  bayang  pilipino  ng  isang  da- 
ramdaming  pagpapaalam.  Ang  boong  Maynila  ay  humahanda 
nang  mapapaanyayahan :  Kailan  ma'y  hindi  pumasok  ang 
pagkagulumihanan  sa  mga  budhi  ng  gayon  kabagsik  na  gaya 
ng  hinalang  baka  di  maanyayahan.  Nangag-uunahan  sa 
pakikipag-ibigang  mabuti  kay  Simoun,  at  maraming  lalaki, 
ang  sa  piiit  ng  kanilang  mga  asawa,  ang  bumili  ng  mga 
tanak  at  mga  zinc  upang  maging  kaibigan  ni  D.  Timoteo 
Pelaez. 

XXXIII 
ANG  HULING  MATUWID 
Sumapit  din  ang  araw. 

Si  Simoun,  magmula  sa  umaga,  ay  hindi  umalis  sa  ka- 

niyang  bahay,   dahil  sa  pag-aayos  ng  kaniyang  mga  sandata 

at  mga  hiyas.    Ang  kaniyang  malaking  kayamanan,  ay  nasa 

sa  loob  na  ng  malaklng  takbang  patalim  na  may  sapot  na 

lona.    Kakaunting  sisidlan    na  lamang  na  may  mga  galang  at 

mga    panusok  ang  nalalabi,    marahil    ay    mga  panghand6g 

na    kaniyang  ipamimigay.    Aalis  na  nga  siyang  kasama  ng 

Gapitan    General,   na  ayaw  na  ayaw  palawigin  ang  pangha- 

hawak  sa  katungkulan,  dahil  sa  pangingilag  sa  sasabihin  ng 

tao.    Ibiniibulong  ng   mga  malabiga  na  si  Simoun  ay  ayaw 

mangahas  na  maiwang  mag-isa,  na,  kung  mawalan  ng  pina- 

nananganan,  ay  ayaw  na  mapaghigantihan  ng  maraming  pi- 

nagtubuan  at  mga  nasawi,   at  ang  lalo  pa  mandlng  malaking 

sanhi    ay   ang   paugyayaring   ang    General    na    darating,  ay 

kilala  sa  pagka  may  matuwid  na  hilig,  at  marahil-dahil  ay 

ipasauli  sa  kaniya  ang  lahat  ng  kinita.    Sa  isang  dako  na- 

man    ay    sinasapantaha    ng   mga    mapamahiing   indio  na  si 

Simoun  ay  isang  diablo  na  ayaw  malayo  sa  kaniyang  huli. 
20 


—  306  — 


Ang  mga  mapaghaka  ng  masama  ay  kumikindat  ng  may 
pakahulugan  at  nagsasabing: 

— Kung  pudpod  na  ang  parang  ay  lilipat  na  sa  ibang 
dako  ang  balang. 

Ang  ilan  lamang,  kakaunti,  ang  nangagsisingiti't  hindi 
umiimik. 

Nang  kinabapunan  ay  iniutos  ni  Simoun  sa  kaniyang 
alila  na  kung  darating  ang  isang  binatang  nagngangalang 
Basilio,  ay  papasuking  agad.  Pagkatapos  ay  nagkulong  sa  ka- 
niyang  silid  at  waring  nasadlak  sa  isang  malalim  na  pag- 
kukurdkuro.  Mula't  sapul  noong  magka.^akit,  ang  mukha  ng 
mag-aalahas  ay  lald  pa  manding  tumigas  at  lalong  pu- 
manglaw,  lumalim  na  mabuti  ang  guhit  niya  sa  pag-itan  ng 
dalawang  kilay.  Waring  nahukot  ng  kaunti;  ang  ulo'y 
hindi  na  tayongtayo,  nayuyuko.  Lubhang  nalululong  sa  ka- 
niyang  pag-iisi'p  na  hindi  tuloy  nadingig  na  may  tumatawag 
sa  pintiian.  Kinailangang  ulitin  ang  katog.  Si  Simoun  ay 
nangilabot: 

—  iTuloy! — aniya. 

Ang  dumating  ay  si  Basilio,  nguni't  quantum  mutatusl 
Kung  ang  pa'gkakabago  ng  anyo  ni  Simoun  sa  lodb  ng  dala- 
wang  buwan  ay  malaki,  ang  sa  binata'y  kakilakilabot.  Ang  ka- 
niyang  mga  pisngi'y  hukay,  walang  ayos  ang  bihis,  gusdt 
ang  buhok.  Nawala  ang  matamis  na  kalamlaman  sa  kaniyang 
mga  paningin  at  ang  nagniningning  ay  ang  madilim  na  lagablab; 
masasabing  siya'y  namatay  at  ang  kaniyang  bangkay  ay 
muling  nabuhay  sa  pagkasindak  sa  mga  bagay  na  nakita  sa 
kabilang  buhay.  Kundi  man  ang  gawang  linsil,  ay  ang  ka- 
kilakilabot  na  anino  noon  ang  nakakalat  sa  boo  niyang  tikas. 
Si  Simoun  na  ay  nagulat  pa  at  nagdamdam  habag  sa  sawing 
palad  na  iyon. 

Si  Basilio  ay  lumapit  na  dahandahan,  na  hindi  na  bumati, 
at  nagwikang  ang  tingig  ay  nakapagpakilabot  sa  mag-aala- 
has,  na: 

— Ginoong  Simoun,  ako'y  naglng  masamang  anak  at 
masamang  kapatid;  linimot  ko  ang  pagkakapatay  sa  huli 
at  ang  pagpapaliirap  sa  una,  at  pinarusahan  ako  ng  Dios! 
Ngayo'y  wala  na  ako  kungdi  isang  nasa  upang  gantihin 
ng  sama  ang  sama,  ng  linsil  ang  linsil,  ng  dagok  ang  dagok. 

Tahimik  siyaag  pinakikinggan  ni  Simoun. 


—  307  — 


— May  apat  na  buwan  na, — ang  dugtong  ni  Basilio — na 
kinausap  ninyo  ako  nang  ukol  sa  inyong  mga  balak ;  tumanggi 
akong  makilahok,  at  masama  ang  nagawa  ko;  may  katwiran 
kayo.  May  tatlong  buwan  na  at  kalahating  kamunti'k  nang 
bumuga  ang  panghihimagsik ;  hindi  ko  rin  inibig  ang  maki- 
lahok,  at  ang  galawan  ay  nabako.  Ang  kapalit  ng  aking 
inasal-  ay  ang  mabilanggo  at  utang  ko  sa  inyong  pagsusu- 
makit  ang  aking  paglaya.  May  katwiran  kayo,  at  naparito 
ako  ngayon  upang  sabihin  sa  inyo,  na:  bigyan  ng  sandata 
ang  aking  kamay  at  bumuga  na  ang  h"magsik?n!  Laan 
akong  paglinkjran  kayong  kasama  ang  tanang  sawi! 

Ang  ulap  na  nagpapadilim  sa  noo  ni  Simoun  ay  biglang 
napawi,  isang  sinag  ng  pagtatagumpay  ang  kuminang  sa  ka- 
niyang  paningin,  at  waring  natagpuan  ang  hinahanap,  ay 
bumulalas  nang: 

—  iMay  katwiran  ako,  oo,  may  katwiran  ako!  ang  ka- 
rapatan  ay  taglay  ko,  ang  matuwid  ay  nasa  sa  aking  piling, 
sapagka't  ang  itinatanggol  ko'y  ang  mga  sawi....  ISalamat, 
binata,  salamat!  Dumating  kayo  upang  pawiin  ang  aking 
mga  pagaalinlangan,  upang  bakahin  ang  aking  pag-uurong- 
sulong .... 

Si  Simoun  ay  tumindi'g  at  ang  kaniyang  mukha'y  galak 
na  galak:  ang  silakbong  nag-uudyok  sa  kaniya  nang,  may 
apat  na  buwan  na,  ipinahahayag  kay  Basilio  ang  kaniyang 
mga  balak  sa  gubat  ng  kaniyang  mga  ninuno,  ay  muling 
namakas  sa  kaniyang  mukha  na  wari'y  ipang  mapulang  pag- 
tatakipsilim,  matapos  ang  isang  maghapong  malamlam. 

—  Oo, — ang  patuloy, — ang  kilusan  ay  nabako  at  marami 
ang  lumayo  sa  akin  sapagka't  nakita  ak6ng  lupaypay  na 
uurongsuldng  nang  san]aling  kikilos  na:  may  itinago  pa  ako 
sa  aking  pus6,  hindi  ko  supil  ang  lahat  ng  aking  damdamin  at 
umiibig  pa  ako  noon!....  Patay  na  ang  lahat  sa  akin, 
at  wala  ng  bangkay  na  dapat  kong  igalang  ang  kaniyang  pag- 
himlay!  Hindi  na  magkakaroon  ng  pag-uurongsulong;  ka- 
yong  kayo  na,  binatang  huwaran,  kalapating  walang  apdo, 
ay  nakakakilala  ng  pangangailangan,  pumarito  sa  akin  at 
inuudyukan  ako  sa  pagkilos!  May  kagabihan  na  nang  buksan 
ninyo  ang  inyong  mga  mata!  Tayong  dalawa  sana'y  naka- 
pagbalangkas  at  nakagawa  ng  mga  kahangahangang  balak: 
ako'y  sa  itaas,  sa  mata^s  na   lipunan,  magsasabog  ako  ng 


—  308  — 


kamatayan  sa  gitna  ng  mga  bango  at  ginto,  gawmg  asnl 
hayop  ang  may  masasamang  hilig,  at  pasamain  6  huwag  pa- 
kilusin  ang  ilang  mabuti,  at  kayo  naman  ay  sa  dakong  ibaba, 
sa  bayan,  sa  gitna  ng  kabinataan,  na  gisingin  ang  buhay  sa 
gitna,  ng  dugo  at  mga  luha!  Ang  ating  gawa,  sa  lugal  na 
maging  madugo  at  ganid,  ay  naging  kahabagan  sana,  ayos, 
anyong  anyo,  at  ang  tagumpay  sana  ay  siyang  naging  dulo 
ng  ating  pagsusumikap!  Nguni't  walang  katalinuhang  tumu- 
long  sa  akin;  takot  at  kahinaang  loob  ang  natagpuan  ko  sa 
mga  may  kabihasn^n,  pagkamapagsarili  sa  mayayaman,  pag- 
kamapaniwala  sa  kabataan,  at  sa  mga  bundok  lamang,  sa 
mga  kaparangan,  sa  mga  may  mahihirap  na  kabuhayan  lamang 
natagpuan  ko  ang  aking  mga  tao!  Datapwa'y  walang  kaila- 
ngan!  kung  hindi  tayo  makatapos  ng  isang  ayos  na  lara- 
wan,  na  makinis  ang  lahat  ng  kaniyang  anyo,  sa  batong  ma- 
gaspang  na  ating  tatapyasln,  ay  ang  mga  susunod  na  ang 
siyang  magsisiganap. 

At  pinigilan  sa  bisig  si  Basilio,  na  nakikingig  nang  hindi 
nawawatasan  ang  kaniyang  sinasabi,  at  dinala  siya  sa  gawaan 
na  pinagtataguan  ng  kaniyang  mga  yaiing  ukol  sa  kimika. 

Sa  ibabaw  ng  isang  mesa  ay  may  isang  kahang  maitim 
na  ehagrin,  na  nahahawig  sa  mga  pinagsisidlan  ng  mga  ka- 
sangkapang  pilak  na  inihahandog  sa  kapwa  ng  mga  ma- 
yayaman  at  mga  hari.  Binuksan  ni  Simoun  at  inilan- 
tad,  sa  ibabaw  ng  rasong  pula,  ang  isang  lampara  na 
katangitangi  ang  ayos.  Ang  sisidlan  ay  anyong  isang  gra- 
nada,  kasinglaki  ng  ulo  ng  tao,  may  kaunting  bitak,  na 
kinakakikitaan  ng  mga  butil  sa  loob,  na  ginayahan  ng  ma- 
lalaking  eornalina.  Ang  balat  ay  gintong  nangitlm  at  kuhang 
kuha  sampii  ang  mga  kilabot  ng  bungang  kahoy. 

Dahandahang  kinuha  ni  Simoun,  at  matapos  na  maalis 
ang  ilawan,  ay  inilantad  ang  loob  ng  sisidlan:  ang  bao  ay 
patalim,  na  ang  kapal  ay  mga  dalawang  dali,  at  maaaring 
maglaman  ng  higit  sa  dalawang  litro.  Tinatanong  siya  sa 
tingin  ni  Basilio:   walang  mawawaan   sa  bagay  na  iyon. 

Hindi  na  nagsalisalita  ay  maingat  na  kinuha  sa  isang 
tinggalan  ang  isang  prasko  at  ipinakita  sa  binata  ang  nasu- 
sulat   sa  ibabaw. 

—  iNitro-glieerina! — ang  bulong  ni  Basilio  na  napaurong 
at  inilayong    bigla    ang  kamay. — i Nitro-glieerina!  DinamUa! 


—  309  — 


At  nang  maunawa  na  mandin  ay  nangalisag  ang  kani- 
yang  mga  buhok. 

— Oo,  nitro-glieerina! — ang  dahandahang  ulit  ni  Simoun 
na  taglay  ang  kaniyang  malamlam  na  ngiti  at  malug6d  na 
tinitingnan  ang  prasko; — ito'y  higit  pa  kay  sa  nitro-glieerina! 
Ito'y  mga  luhang  naipon,  mga  pagtatanim  na  tinimpi,  mga 
kagagawang  wala  sa  katwiran,  at  mga  pag-api'!  Ito  ang  da- 
kilang  katwiran  ng  mahina,  lakas  laban  sa  lakas,  bayong 
laban  sa  bayo....  Di  pa  nalalaong  ako'y  nag-aalinlangan, 
nguni't  kayo'y  dumating  at  ako'y  napapanibulos!  Sa  gabi'ng 
ito'y  mangagsisiilandang  ang  mga  lalong  mapanganib  na  ma- 
niniil,  ang  mga  maniniil  na  walang  muwang,  ang  mga  nag- 
kakanlong  sa  likod  ng  Dios  at  ng  Pamahalaan,  na  ang  ka- 
nilang  mga  pamamaslang  ay  hindi  napaparusahan  sapagka  t 
walang  makausig  sa  kanila!  Sa  gabing  ito  madidingig  ng 
Pilipinas  ang  putok  na  dudurog  sa  walang  wastong  monu- 
mento  na  pinadali  ko  ang  pagkabulok! 

Si  Basilio  ay  uulig-ulig:  ang  kaniyang  mga  labi'y  gu- 
magalaw  nang  walang  mapalaMs  na  tunog,  nararamdaman  ni- 
yang  hindi  maikilos  ang  kaniyang  dila,  nanunuyo  ang  kani- 
yang  ngalangala.  Noon  lamang  niya  nakita  ang  marahas  na 
tubig  na  napagdidingig  niyang  sinasabi,  na  wari'y  tinigis  sa 
dilim  ng  mga  mapapanglaw  na  tao,  na  lantad  na  kalaban 
ng  kalipunan.  Ngayo'y  nasa  sa  harap  niya,  malinaw  at 
naninilawnilaw,  na  ibinubuhos  ng  boong  pag-iingat  sa  loob 
ng  mapanutong  granada.  Sa  ganang  malas  niya,  waring  si 
Simoun  ay  yaong  genio  sa  Sanglibo't  isdng  gabi  na  lumalabas 
sa  gitna  ng  dagat:  nag-aanyong  malakingmalaki,  ang  ulo'y 
abot  sa  langit,  pinasabog  ang  bahay  at  niyanig  ang  boong 
siyudad  sa  isang  galaw  ng  kaniyang  likod,  Ang  granada  ay 
nag-aanyong  isang  malaking  esfera,  at  ang  bitak  ay  isang 
kakilakilabot  na  ngisi,  na  nilalabasan  ng  apoy  at  lagablab, 
Noon  lamang  napadala  si  Basilio  sa  katakutan  at  nawalang 
iubos  ang  kaniyang  kalamigang  loob. 

Samantala  nama'y  itinotornilyo  ni  Simoun  ang  isang 
katangitangi  at  pasalisalimuot  na  kasangkapan,  inilagay  ang  tu- 
bong  bubog,  ang  bomba,  at  ang  lahat  ng  iyon  ay  pinutungan  ng 
isang  magarang  pantalya.  Pagkatapos  ay  lumayo  nang  kaunti 
upang  tanawin  ang  anyo,  pinakilingkiiing  ang  ulo  sa  magkabika- 
bilang  tagiliran  upang  lalong  mataya  ang  ayos  at  kainaman. 


—  310  — 


At  nang  makitang  tinititigan  siya  ni  Basilio  ng  tinging 
nagtatanong  at  nanganganib,   ay  nagsabing: 

— Mamayang  gabi'y  magkakaroon  ng  isang  pista  at  ang 
lamparang  ito'y  ilalagay  sa  gitna  ng  isang  kioskong  kakainan 
na  sadya  kong  ipinagawa.  Ang  lampara  ay  magbibigay  ng  isang 
maningnlng  na  ilaw  na  sukat  na  siyang  mag-isa  upang  magpali- 
wanag  sa  lahat:  nguni't  pagkaraan  ng  dalawang  pung  minuto  ay 
lalamlam  ang  ilaw,  at  sa  gayon,  kapag  tinangkang  itaas  ang  lam- 
bal  ay  puputok  ang  isang  kapsulang  /ulminato  de  mereurio,  ang 
granada  ay  sasabog  at  kasabay  niya  ang  kakainan  na  sa 
bubong  at  sahig  ay  kinanlungan  ko  ng  mga  bayong  ng  pul- 
bura  upang  walang  makaligtas  na  sino  man  

NagkarOon  ng  sandaling  pananahimik:  pinagmamasdan 
ni  Simoun  ang  kaniyang  aparato  at  si  Basilio  ay  bahagya 
nang  humihinga. 

— Kung  gayon  ay  hindi  na  kailangan  ang  aking  tu- 
long, — ang  pakli  ng  binata. 

— Hindi,  kayo'y  may  ibang  katungkulang  gaganapin, — 
ang  sagot  ni  Simoung  nagkukurokuro, — sa  ika  siyam  ay  na- 
kaputok  na  marahil  ang  makina  at  ang  tunog  ay  nadingi'g  na 
sa  mga  kanugnog  na  bayan,  sa  mga  bundukin,  sa  mga  yu- 
ngib.  Ang  kilusang  aking  minunakala  na  kasabwat  ang  mga 
artillero  ay  hindi  nangyari  sa  kakulangan  ng  pamamahala 
at  p2gsasabaysabay.  Sa  ngayo'y  hindi  na  magkakagayon. 
Pagkadingig  ng  putok,  ang  mga  mahihirap,  ang  mga  sini- 
siil,  ang  mga  naglalagalag  na  inuusig  ng  kapangyarihan,  ay 
mangagsisilabas  na  may  sandata  at  makikisama  kny  kabisang 
Tales  sa  Santamesa  upang  lusubin  ang  siyudad;  sa  isang 
dako  naman,  ang  mga  militar  na  pinaniwala  kong  ang  Ge- 
neral  ay  nagpakana  ng  isang  wari'y  panghihimagsik  upang 
huwag  umalis,  ay  lalabas  sa  kanilang  mga  kuartel  upang  pa- 
putukan  ang  sino  mang  ituro  ko.  Samantala  namang  ang 
bayan,  sindak,  at  sa  pag-aakalang  dumating  na  ang  oras  na 
sila'y  pagpupupugutan,  ay  magbabangong  handa  sa  pagpa- 
pakamatay,  at  sa  dahilang  walilng  sandata  at  hindi  sila 
ayos,  kayo,  na  kasama  ang  ilan  pa,  ay  siyang  mangulo  sa 
kaniya  at  itungo  ninyo  sa  tindahan  ni  insik  Quiroga  na 
pinagtaguan  ko  ng  aking  mga  banl.  Kami  ni  kabisang 
Tales  ay  magtatagpo  sa  siyudad  at  ito'y  aming  kukunin, 
at  kay6  sa  mga  arabal  ay  tatayo  kayo  sa  mga  tulay,  mag- 


—  311  — 


mumuog  kayo  roon,  hahandang  sumaklolo  sa  amin  at  pataym 
ninyo,  hindi  lamang  ang  laban  sa  panghihimagsik,  kungdi 
ang  lahat  ng  lalaking  ayaw  sumamang  manandata! 

— iAng  lahat? — ang  bulong  ni  Basilio  na  ang  boses  ay 
mahina. 

—  iAng  lahat! — ang  ulit  ni  Simoun  na  ang  boses  ay  ka- 
sindaksindak, — ang  lahat,  indio,  mestiso,  insik,  kastila,  ang 
lahat  ng  matagpuang  walang  tapang  al  lakas  ng  loob.... 
kailangang  baguhin  ang  lipi!  Ang  mga  amang  duwag  ay 
walang  iaanak  kundi  mga  alipin,  at  walang  kabuluhan  ang 
maggiba  kung  magtatayo  rin,  na,  ang  gagamitin  ay  mga  bulok 
na  sangkap!  iAno?  nangingilabot  kayo?  iNangingim'g,  na- 
tatakot  kayong  magsabog  ng  kamatayan?  iAno  ang  kama- 
tayan?  lAno  ang  kabuluhan  ng  pagkamatay  ng  dalawang 
pung  libong  sawi?  iDalawangpung  libong  paghihirap  n&  ma- 
babawas  at  mga  angawangaw  na  dahop  ang  maililigtas  sapol 
sa  pinanggalingan !  Ang  lalong  matatakuting  namamahala  ay 
hindi  nag-aalinlangan  sa  paglalagda  ng  isang  kautusan,  na  na- 
giging  sanhi  ng  pagdadahop  at  ng  untiunting  paghihingalo 
ng  libo  at  libong  nasasakop,  na  masasagwa,  masisipag,  ma- 
rahil  ay  maliligaya,  upang  masunod  lamang  ang  isang 
nasa,  ang  isang  naiisip,  ang  pagmamataas:  at  dkayo'y  na- 
ngingilabot  sapagka't  sa  iisang  gabi  ay  matatapos  na 
ang  paghihirap  ng  budhi  ng  maraming  duwag,  sapag- 
ka't  ang  isang  bayang  hindi  kumikilos  at  nahilig  sa  masama 
ay  mamamatay  upang  paraanin  ang  isang  bago,  bata,  ma- 
sipag,  puno  ng  lakas?  iAno  ang  kamatayan?  Isang  bagay 
na  walang  kabuluhan  6  isang  paghimbing!  ^Ang  kaniyang 
mga  panagimpan  baga  ay  maipapantay  sa  katunayan  ng 
paghihirap  ng  lahat  ng  dustang  anak  sa  isang  kapana- 
hunan?  Kailangang  lipulin  ang  kasamaan,  patayin  ang  dra- 
gon  upang  ipaligo  ang  kaniyang  dugo  sa  bayang  bago  upang 
gawin  itong  malusog  at  di  madadaig!  <£An6  pa  ang  di  ma- 
babaling  batas  ng  kalikasan,  batas  ng  pagtutunggali  na  ang 
mahina'y  sapilitang  madadaig  upang  huwag  mamalagi  ang 
liping  masama  at  ang  mga  lumikha  ay  pumaurong?  ilwaksi  nga 
ang  mga  pagninilay  babai!  Maganap  ang  mga  batas  na  walang 
paglipas,  tulungan  natin  siya,  at  yayamang  ang  lupa  ay  lalo  pang 
tumataba  kapag  siya'y  dinldih'g  ng  dugo,  at  ang  mga  trono  ay  la- 
long  nagtitibay  kapag  pinatitibayan  ng  mga  pagkakasala  at  ng 


—  312  — 


mga  bangkay,  ay  hindi  dapat  mag-urong  sulong,  hindi  dapatmag- 
alinlangan!  lAno  ang  sakit  ng  kamatayan?  Ang  sandaling  pag- 
kakaramdam,  marahil  ay  walang  linaw,  marahil  ay  masarap  gaya 
ng  sandaling  pag-itan  ng  pag-aant6k  at  nang  paghimbing . .  . . 
lAno  ang  mapapawi?  Isang  kasamaan,  isang  pagtitiis,  mga  da- 
mong  unsiyami  upang  sa  kanila'y  ipalit  na  itamm  ang  ibang 
sariwa!  ^Tatawagin  baga  ninyong  pag-utas  ang  gaydn?  Sa  ganang 
akin  ay  tatawagin  kong  paglikha,  pagyari,  pagpapaunlad, 
pagbibigay  buhay.... 

Ang  gayong  mga  marurugong  paghuhuldhuld  na  sinabi 
sa  loob  ng  boong  pananalig  at  kalamigang  loob,  ay  naka- 
panglupaypay  sa  binata,  na  ang  pag-iisip  ay  ngalay  na  dahil 
sa  mahigit  na  tatlong  buwang  pagkakabilanggo  at  bulag  sa 
hangad  na  makapaghiganti,  ay  hindi  na  laan  sa  pagsuri  nang 
tinutungo  ng  mga  bagaybagay.  Sa  lugal  na  isagot  na  ang 
taong  lalong  masama  6  matatakutin  ay  mahigit  magpakailan 
man  sa  damo,  sapagka't  may  isang  kaluluwa  at  isang  pag- 
lisip,  na,  kahi't  mapakasama-sama  at  magpakaasal  hayop, 
ay  mangyayaring  mapabuti;  sa  lugal  na  itugong  ang  tao 
ay  walang  karapatang  mamahala  sa  buhay  ng  sino  man  sa 
kapakinabangan  ng  kahi't  sino,  at  na  ang  karapatan  sa  buhay 
ay  taglay  ng  bawa't  isa,  gaya  rin  naman  ng  karapatan  sa 
kalayaan  at  sa  kaliwanagan;  sa  lugal  na  ipinakling  kung 
kapaslangan  man  ng  mga  pamahalaan  ang  pagpaparusa  sa 
mga  pagkukulang  6  kasamaanggawa,  na  kanilang  pinag- 
abuyan  dahil  sa  kakulangan  sa  pag-iingat  6  kamalian,  gaano 
pa  kaya  ang  isang  tao,  kahi't  na  napakalaki  at  napaka- 
sawi,  na  magpaparusa  sa  kaawaawang  bayan  ng  pagku- 
kulang  ng  kaniyang  mga  pamahalaan  at  mga  ninuno;  sa 
lugal  na  sabihing  ang  Dios  lamang  ang  tanging  makagaga- 
wa  ng  mga  gayong  paraan,  na,  ang  Dios  ay  maaaring  lumikha, 
ang  Dios  ang  may  hawak  ng  gantingpala,  ng  walang  katapusan 
at  ng  kinabukasan  upang  mabigyang  katwiran  ang  kaniyang 
mga  gawa,  nguni't  ang  tao'y  hindi,  magpakailan  man!  Sa  lugal 
ng  mga  pangangatwirang  ito,  ay  walang  inilaban  si  Basilio 
kundi  isang  karaniwang  puna: 

—  iAno  ang  sasabihin  ng  boong  mundo  sa  harap  ng  ga- 
yong  pagpapapatay ! 

— Gaya  ng  karaniwan,  ang  mundo'y  papagakp&k,  at  bi- 
bigyang  katuwiran   ang  lalong  malak^s,  ang  lalong  mabangis! 


—  313  — 


— ang  pangiting  S3g6t  ni  Simoun. — Ang  Europa  ay  pumagak- 
pak  nang  ang  mga  bansa  sa  kanluran  ay  pumatay  ng  angaw 
angaw  na  indio  sa  Amerika,  at  hindi  pa  upang  makapagta- 
tag  ng  mga  bansang  lalong  may  mabubuting  hilig  ni  lalong 
matahimik;  nariyan  ang  Hilaga,  na  may  taglay  na  kalayaang 
sinasarili,  may  batas  ni  Lyneh,  may  mga  daya  sapohtika;  naiyan 
ang  Timog  na  may  mga  walang  katahimikang  republika,  may 
mga  himagsikan  ng  magkababayan,  mga  pagbabangon,  gaya 
ng  nangyari  sa  kaniyang  inang  Espana!  Ang  Europa  ay  pu- 
magakpak  ng  hubaran  ng  Portugal  ang  mga  pulong  Molukas, 
pumagakpak  ng  pugnawin  ng  makapangyarihang  Inglaterra 
ang  mga  liping  likas  sa  Pasipiko  upang  ilagay  ang  sa  kani- 
yang  mga  taong  naglilipat  bayan.  Ang  Europa  ay  papagak- 
pak  nang  gaya  ng  pagakpak  sa  pagtatapos  ng  isang  drama,  sa 
pagkatapos  ng  isang  tragedia:  hindi  lubhang  pinapansin  ng 
madla  ang  pinakalayon,  ang  tinitignan  lamang  ay  ang  ipina- 
mamalas  na  mainam  sa  mata!  Gawing  maayos  ang  kabuk- 
tutan  at  hahangaan  at  magkakaroon  pa  nang  higit  na  kampi 
kay  sa  mga  gawang  kabutihan,  na  ginanap  sa  paraa*ng  ma- 
banayad  at  kimi. 

— Siya  nga, — ang  pakli  ng  binata, — iat  saka  anong  may- 
roon  sa  akin  ang  purnagakpak  man  6  pumula,  kung  ang 
mundong  iyan  ay  hindi  nababalino  ng  dahil  sa  mga  sini- 
siil,  sa  mga  maralita't  sa  mga  babai?  ^Anong  ipagpipitagan 
ko  sa  kalipunan  sa  siya'y  hindi  nagtataglay  ng  gayon  sa 
akin? 

— Ganiyan  ang  ibig  ko, — ang  sabing  matagumpay  ng  nag- 
uudyok. 

At  kumuha  ng  isang  rebolber  sa  isang  kahon,  at  iniabot 
sa  kaniyang  ang  sabi'y: 

—  Sa  ika  sampu  ay  antabayanan  ninyo  ako  sa  tapat  ng. 
simbahan  ng  S.  Sebastian  upang  tanggapin  ang  aking  mga 
hullng  bilin  na  dapat  gawm.  iAh!  Sa  ika  siyam  ay  nara- 
rapat  kayong  malayo,  lubhang  malayo,  sa  daang  Anloague! 

Siniyasat  ni  Basilio  ang  armas,  linagyan  ng  punglo  at 
itinago  sa  kaniyang  bulsang  pangloob  ng  amerikana.  Nag- 
paalam  sa  pamagitan  ng  isang  putol  na :— i  Hanggang  ma- 
maya! 


—  314  — 


XXXIV 

ANG  KASAL 

Nang  nasa  sa  daan  na  si  Basilio  ay  iniisip  kung  ano 
ang  kaniyang  magagawa  hanggang  sa  sumapit  ang  kalagim 
lagim  na  sandali;  mag-iika  pito  pa  lamang.  Panahon  niyon  nang 
pamamahinga  sa  pag-aaral  at  ang  mga  nag-aaral  ay  nasa  sa 
kanikanilang  bayan.  Si  Isagani  ang  tanging  hindi  umuuwi, 
nguni't  nawala  mula  ng  umagang  iyon  at  hindi  maalaman 
kung  saan  naroroon.  Ito  ang  sinabi  kay  Basilio,  ng  maka- 
panggaling  sa  bilangguan  at  dinalaw  ang  kaniyang  kaibigan 
upang  makituloy.  Hindi  maalaman  ui  Basilio  kung  saan  siya 
paparoon,  wala  siyang  kualta,  wala  siyang  anoman,  liban 
na  lamang  sa  robolber.  Ang  pagkaalaala  sa  lampara  ang 
siyang  gumiit  sa  kaniyang  png-iisip:  sa  loob  ng  dalawang  oras 
mangyayari  ang  malaking  sakuna  at,  kung  maalaala  ang  gayon, 
sa  wari  niya'y  pawang  walang  ulo  ang  mga  lalaking  nag- 
dadaan  sa  kaniyang  harapan :  nagdamdam  siya  ng  isang 
rnabangis  na  katuwaan  sa  pagsasabi  sa  sarili,  na  kahi't  gayong 
dayukdok  sa  gabing  iyon  ay  magigin  siyang  kakilakilabot, 
na  kahi't  galing  sa  pagka  nag-aaral  at  alila  marahil  ay 
makita  siya  ng  araw  na  kasindaksindak  at  kalagi'mlagim,  na 
nakatayo  sa  ibabaw  ng  bunton  ng  mga  bangkay,  nagla- 
lagda  ng  mga  kautusan  doon  sa  mga  nagdadaang  nakalulan 
sa  kanilang  maiinam  na  sasakyan.  Humalakhak  na  wari'y 
isang  napakasama,  at  kinapa  ang  puluhan  ng  rebolber:  ang 
mga  kaha  ng  punglo  ay  nasa  sa  kaniyang  mga  bulsa. 

Bumuko  sa  kaniyang  loob  ang  isang  katanungan  isaan  mag- 
sisimula  ang  patayan?  Sa  kaniyang  kalituhan  ay  hindi  niya 
naisip  ang  itandng  kay  Simoun,  nguni't  sinabi  sa  kaniya 
ni  Simoun  na  lumayo  sa  daang  Anloague 

Nang  magkagayo'y  nagkaroon  siya  ng  isang  hinala;  nang 
kinahapunang  iyon,  ng  siya'y  lumabas  sa  bilangguan,  ay  tu- 
mungo  siya  sa  dating  bahay  ni  kapitang  Tiago,  upang  hana- 
pin  ang  kaniyang  kaunting  kasangkapan,  at  natagptian  niyang 
iba  ang  anyo  at  laan  sa  isang  pista;  yaon  ang  kasal  ni 
Juanito  Pelaez! 

May  sinabing  isang  pista  si  Simoun. 

Nakitang  nagdaan  sa  harapan  niya  ang  isang  mahabang 


—  315  — 


hanay  ng  mga  sasakyan  na  puno  ng  babai't  lalaking  kagi- 
noohan  na  nangagsasalitaan :  waring  nakakita  siya  sa  loob 
ng  malalaking  kumpol  ng  bulaklak,  nguni't  hindi  niya  pi- 
nuna  ang  bagay  na  iyon-  Ang  mga  karuahe  ay  patungo  sa 
daang  Rosario,  at  sa  dahilang  nasagupa  sa  mga  nanggagaling 
naman  sa  tulay  ng  Espana,  ay  nangahihintong  madalas  at 
dahandahan  ang  lakad.  Sa  isang  sasakyan  ay  nakita  si  Jua- 
nito  Pelaez  sa  piling  ng  isang  babai  na  puti  ang  bihis  at  may 
talukbong  na  madalang:  nakilala  niyang  iyon  ay  si  Paulita 
Gomez . 

—  iSi  Paulita! — ang  bulalas  na  pamangha. 

At  nang  makitang  tunay  ngang  siya,  gayak  ikinasal,  na 
kasama  si  Juanito  Pelaez,  na  waring  nangagsipanggaling  sa 
simbahan. 

—  iKaawaawang  Isagani! — ang  bulong — iano  kaya  ang 
nangyari  sa  kaniya? 

Inalalang  ilang  sumandali  ang  kaniyang  kaibigan,  ka- 
luluwang  dakila,  mahabagin,  at  itinanong  sa  sarili  niya  kung 
hindi  kaya  mabuting  balitaan  ng  balak,  nguni't  sinagot  din 
niya  ang  sarili,  na  si  Isagani  ay  hindi  makikialam  magpakailan 
man  sa  gayong  patayan . .  . .  Hindi  inasal  kay  Isagani  ang 
ginawa  sa  kaniya. 

Pagkatapos  ay  naisip  na  kung  hindi  sa  pagkakabilanggo, 
sa  mga  oras  na  iyon,  siya'y  ikinakasal  6  may  asawa  na, 
lieeneiado  sa  Medieina,  namumuhay  at  nanggagamot  sa  isang 
sulok  ng  kaniyang  lalawigan.  Ang  larawan  ni  Huli,  na  lu- 
rayluray  dahil  sa  pagkakalagpak,  ay  nagdaan  sa  kaniyang 
pag-iisip:  mga  maitim  na  lagablab  ng  pagtatanim  ang  nag- 
apoy  sa  kaniyang  balintataw.  at  muling  hinimas  ang  puluhan 
ng  rebolber  na  dinaramdam  ang  hindi  pa  pagsapit  ng  kaki- 
lakilabot  na  sandali.  Sa  gayo'y  nakita  si  Simoun  na  lu- 
mabas  sa  pinto  ng  kaniyang  bahay  na  taglay  ang  sisidlan 
ng  lampara,  na  nababalot  nang  boong  ingat,  lumulan  sa 
isang  sasakyang  nakisunod  sa  hanay  ng  mga  umaabay  sa 
mga  bagong  kasal.  Upang  huwag  raaligtaan  ni  Basilio  si 
Simoun  ay  kinilala  ang  kotsero,  at  naruangha  siya  ng  ma- 
kilala  na  iyon  ay  ang  kaawaawang  naghatid  sa  kaniya  sa 
S.  Diego,  si  Sinong,  ang  binugbog  ng  Guardia  Civil,  iyon 
ding  nagbabalita  sa  kaniya  sa  bilangguan  ng  lahat  ng  nang- 
yayari  sa  Tiani.    Sa  pagkukurokuro  niya  na  ang  daang  An- 


—  316  — 


loague  ay  siyang  pangyayarihan,  ay  doon  tumungo  ang  bi- 
nata,  na  nagmadali't  nagpauna  sa  mga  karuahe.  Tunay  nga, 
ang  lahat  ay  tungo  sa  dating  bahay  ni  kapitang  Tiago:  doon 
nagkakatipong  ang  hanap  ay  isang  sayawan  upang  magsiikot 
sa  hangin!  Natawa  si  Basilio  nang  makita  ang  mga  Guardia 
Veterana  na  nangag-aayos  doon.  Dahil  sa  kanilang  dami  ay 
mahubulaan  ang  kahalagahan  ng  pista  at  ng  mga  panaohin. 
Siksikan  ang  tao  sa  bahay,  ang  liwanag  ay  tumatapon  sa 
kaniyang  mga  darungawan;  ang  silong  ay  nakakalatan  ng 
alpombra  at  puno  ng  bulaklak  :  sa  itaas,  marahil  ay  sa  ka- 
niyang  ulila  at  dating  silid,  tumutugtog  ang  orkesta  ng  ma- 
sasayang  tugtugin,  na  hindi  naman  nakatatakip  na  lubos  sa 
magusot  na  alingawngaw  ng  tawanan,  salitaan  at  halakha- 
kan. 

Si  D.  Timoteo  Pelaez  ay  umaabot  sa  tugatog  ng  kapa- 
laran,  nguni't  ang  mga  nakikitang  iyon  ay  higit  sa  kaniyang 
mga  pinangarap.  Naipakasal  din  ang  kaniyang  anak  sa  isang 
binibining  magmamana  sa  mga  G6mez,  at  salamat  sa  salaping 
ipinautang  sa  kaniya  ni  Simoun,  ay  nabili  niya  ang  bahay  na 
iyon  sa  kalahati  ng  halaga,  doon  niya  ginawa  ang  pista,  at  ang 
mga  pinakamalalaking  diosdiosan  ng  Olimpo  sa  Maynila  ay 
kaniyang  magiging  panaohin,  upang  sapuhin  siya  sa  kinang 
ng  kanilang  mga  karangalan.  Sapol  sa  um&ga  ay  masidhing 
pumapasok  sa  kaniy&ng  kalooban,  na  wari'y  isang  karaniwang 
awit,  ang  isang  malabong  sarabit  na  nabasa  sa  kaniyang  mga 
pakikinabang:  "iSumapit  na  ang  oras  na  mapalad!  Luma- 
pit  na  ang  sandaling  maligaya!  Matutupad  nang  madali  sa 
iyo  ang  mga  kahangahangang  salitd  ni  Simoun:  Buhay  ako, 
nguni't  hindi  ako  kundi  ang  Oapitan  General  ang  nabubuhay 
sa  akin,  at  ibp."  Ang  Capitan  General  ay  inaama  ng  kani- 
yang  anak!  Tunay  nga't  hindi  kaharap  sa  kasal,  kinatawan 
siya  ni  D.  Oustodio,  nguni't  paparoong  hahapon,  at  magdadala 
ng  isang  handog  sa  ikinasal,  isang  lampara  na  kahi  t  ang 
kay  Aladin  ay  hindi  makapapantay  . .  . . — sa  lihim — si  Simoun 
ang  nagbigay  ng  lampara.    Timoteo  dano  pa  ang  ibig  mo? 

Ang  pagkakabago  ng  bahay  ni  kapitang  Tiago  ay  lubhang 
malaki;  diniktan  ng  mga  bagong  papel  na  maiinam;  ang  usok  at 
amoy  ng  apian  ay  nawala.  Ang  malaklng  salas  na  lalong  pinalu- 
luwang  ng  malalakmg  salamin  na  nakapagpaparami  pa  sa  mga 
ilaw  ng  mga  arana,  ay  nalalatagan  ng  alpombra:  may  alpombra 


—  317  — 


ang  mga  salon  sa  Europa,  at  kahi't  ang  daling  ay  makintab  na 
makintab  at  malalapad  ang  tabla,  ay  dapat  ding  magkaroon 
ng  alpombra  ang  kaniyang  salas,  sapagka't  ihindi  mangyayaring 
hindi  magkagayon!  Ang  maiinam  na  silleria  ni  kapitang  Tiago 
ay  nawala,  siya'y  napalitan  ng  ayos  Luis  XV,  malalaklng 
tabing  na  tersiopelong  pula  na  may  burdang  ginto,  may 
letra  ng  pangalan  ng  mga  ikinasal,  at  napipiglan  ng  tinuhog  na 
bulaklak  ng  suhang  huwad,  ang  nangakasabit  sa  mga  portiers  at 
nagwawasiwas  sa  sahig  ng  kanilang  malapad  na  laylayang  ginto 
rin.  Sa  mga  sulok  ay  may  malalaking  pasong  yari  sa  Jap6n  na 
nasasalit  sa  mga  gawa  sa  Sevres,  na  kulay  bughaw  na  malinis,  na 
nangalalagay  sa  mga  pedestal  na  kahoy  na  may  lilok.  Ang 
tanging  wala  sa  ayos  ay  ang  mga  matitingkad  na  eromo  na 
ipinalit  ni  D.  Timoteo  sa  mga  dating  grabado  at  mga  ]a- 
rawan  ng  santo  ni  kapitang  Tiago.  Hindi  siya  nahikayat 
ni  Simoun;  ayaw  ng  m ga  euadrong  oleo  ang  mangangalakal, 
baka  may  maghinalang  gawa  ng  mga  artistang  pilipino.... 
isiya  ay  magbigay  buhay  sa  mga  artistang  pilipino,  iyan  ang 
hindi  mangyayari  kailan  man!  sa  gayo'y  mahahalo  ang  ka- 
niyang  katiwasayan  at  marahil  ay  sampu  ng  buhay,  at  alam 
niya  kung  papano  ang  pamamangka  sa  Pilipinas!  Tunay 
nga't  nakadingig  siya  ng  pag-uusap  na  ukol  sa  mga  artis- 
tang  taga  ibang  lupa  na  gaya  nina  Rafael,  Murillo,  Velaz- 
quez,  nguni't  hindi  niya  maisip  kung  papano  'ang  gagawlng 
pakikipagalam    sa  mga  taong    yaon,    at    saka  ang  isa  pa'y 

baka    mangagsilabas    na     may    laban    sa  pamahalaan  

Sa  eromo  ay  wala  siyang  inaalaalang  anoman,  hindi  gawang 
pilipino,  mura  pa,  gayon  din  ang  anyo,  kundi  lalong  ma- 
buti,  ang  mga  kulay  ay  lalong  makikinang  at  mabuti  ang 
pagkakayari!  Alam  ni  D.  Timoteo  kung  papano  ang  dapat 
ugaliin  sa  Pilipina»! 

Ang  malaking  eaida,  na  nahiyasan  ng  mga  bulaklak,  ay 
siyang  naging  kakainan,  isang  malaking  dulang  na  sukat  sa 
tatlong  pu  katao  ang  nasa  gitna,  at  sa  mga  paligid,  nata- 
tabi  sa  mga  pader,  ay  may  ilang  maliliit  na  sukat  sa  da- 
lawa  6  tatl6  katao.  Mga  kumpol  na  bulaklak,  mga  bunton 
ng  bungang  kahoy  na  kahalo  ng  mga  sintas  at  ilaw  ang 
siyang  namumuno  sa  gitna  ng  mga  dulang.  Ang  pinggan 
ng  ikinasal  na  lalaki  ay  may  tandang  isang  kumpol  na  ale- 
handria,  ang  sa  babai  ay  isa  namang  kumpol  na  bulaklak 


—  318  — 


ng  suha  at  asusena.  Sa  harap  nang  gayong  karingalan  at 
karaming  bulaklak  ay  papasok  sa  gunigum'  ng  kahi't  sino, 
na  mga  ninfa  na  madalang  ang  damit  at  mga  kupidong 
maliliit,  na  ang  pakpak  ay  makulay,  ang  siyang  magdudulot 
ng  mga  alak  at  pagkain  ng .  mga  dioses  sa  mga  panaohing 
taga  alapaap,  na  sinasaliwan  ng  mga  kudyapi  at  alpa  ng 
mga  taga  Eolia. 

Gayon  man,  ang  dulang  na  ukol  sa  malalaking  dioses, 
ay  wala  roon,  nalalagay  sa  gitna  ng  malapad  na  asotea, 
sa  isang  magand^ng  kiosko,  na  sadyang  niyaring  ukol  doon. 
Isang  persianang  kahoy  na  ginintuan,  na  kinakapitan  ng  mga 
pundng  gumagapang,  ang  nagkakanlong  ng  pinakaloob  sa  ma- 
las  ng  madla,  nguni't  hindi  nakapipigil  sa  paglalabas  puma- 
sok  ng  hangin,  upang  mapalagi  ang  masarap  na  simoy  na 
kailangan.  Isang  mataas  na  tuntungan  ang  pinagpatungan  ng 
mesa  upang  tumaas  kay  sa  ibang  dulang  na  kakanan  ng  mga  tao 
lamang,  at  isang  bubong,  na  pinalamutihan  ng  laldng  mabubu- 
ting  artista,  ang  magsasanggalang  sa  mga  tuktok  hari  sa 
mga  may  inggit  na  tanaw  ng  mga  bitiiin, 

Doo'y  wala  kun  di  pipitong  eubiertos;  ang  mga  kagami- 
tan  ay  pawang  pilak,  ang  mga  mantel  at  serbilyeta  ay  ma- 
nipis  na  lino,  ang  mga  alak  ay  yaong  lalong  pinakamahal 
at  masarap.  Hinanap  ni  D.  Timoteo  ang  lalong  bibihira  at 
mahalaga  at  hindi  siya  marahil  nag-alinlangang  gumawa  ng 
i^ang  kabuktutan  kung  nasabi  sa  kaniyang  ang  General  ay 
maibigi'ng  kumain  ng  laman  ng  tao. 

XXXV. 

ANG  PISTA 

"Danzar  sobre  un  volcan." 

Nang  ika  pito  ng  gabi'y  nagdatingdatingan  na  ang  mga 
inangyayahan :  una,  ang  mga  mumunting  diosdiosan,  mga 
kawaning  may  mababang  katungkulan,  mga  pangulo  sa  ka- 
gawaran,  mga  mangangalakal ,  at  ibp.,  na  taglay  ang  mga 
pagbating  lub6s  na  magalang  at  ang  mga  kilos  na  tuwid  na 
tuwid,  sa  mga  unang  sandali,  na  waring  noon  lamang  na- 
tutuhan:  ang  gayong  karaming  ilaw,  tabing  at  mga  kristal 
ay  nakapagpapanganingani  ng   kaunti.    Pakatapos  ay  nawa- 


-  319  — 


wala  na  ang  gay6ng  ayos  at  palihim  na  nagtutumbukan, 
tampalan  sa  tiyan  at  ang  ilan  ay  umabot  sa  pagkuku- 
tusan.  Tunay  ngang  ang  ilan  ay  umaayos  ng  anyong 
pagwawalang  bahala  upang  ipakilala  na  sila'y  dagi  sa  mga 
bagay  na  higit  pa  sa  roon,  iat  sadya  ngang  gay6n! 
May  diosa  na  naghikab  dahil  sa  ang  lahat  nan£  iyon, 
sa  palagay  niya,  ay  tiwali  at  sinabing  may  gazuza;  isa  pa'y 
nagalit  sa  kaniyang  dios,  ikinumpay  ang  kamay  upang  tam- 
palin.  Si  D.  Timoteo  ay  payukoyuko  sa  lahat  ng  pook;  nag^ 
tatapon  ng  isang  ngiti,  igagalaw  ang  baywang,  uurong,  bi- 
bigay  ng  kalahating  ikit,  boong  ikit,  ibp.,  kaya't  ang  isa 
pang  diosa  ay  nakapagsabi  tuloy  sa  kaniyang  kalapit,  sa  tu- 
iong   ng   pagkakanlong  sa  pamaypay,  na: 

— iChica,  que  jiladelfio  estd  el  Uo!  Mta  que  paese  un 
fantoche. 

Pagkatapos  ay  dumating  ang  mga  bagong  kasal,  na 
kaakbay  si  aling  Victorina  at  ang  lahat  ng  kaangay.  Mga 
maligayang  bati,  kamayan,  mga  tapik  na  waring  pag-aam- 
p6n  sa  lalaking  bagong  kasal,  mga  tinging  patitig,  malansa, 
masuri  ng  mga  lalaki  sa  binibining  bagong  kasal;  sa  dako 
ng  mga  babai  ay  pagsisiyasat  ng  kagayakan,  ng  hiyas,  pag 
taya  ng  lakas,  ng  buti  ng  katawan,  ibp. 

— iSi  Psiquis  at  si  Cupido  na  dumating  sa  Olimpo! — ang 
binuko  sa  sarili  ni  Ben-Zayb  at  itinala  niyang  mabuti  sa 
pag-iisip  ang  pag-aanyo  upang  bitiwan  sa  ladng  katampatang 
sandali. 

Ang  ialaking  bagong  kasal  nga'y  may  taglay  ng  muk- 
hang  palabiro  ng  dios  ng  pag-ibig,  at  kung  ipagpapauman- 
hin  ng  kaunti  ay  mapagkakamalang  lalagyan  ng  pana  ang 
kaniyang  kakubaang  napakaumbok,  na  hindi  maikanlong  sa 
suot  niyang  frac. 

Si  D.  Timoteo  ay  nagdaramdam  na  ng  pananakit  ng 
baywang,  ang  mga  kalyo  ng  kaniyang  paa  ay  untiunting 
nananakit,  ang  kaniyang  liig  ay  nangangawit  at  iwala  pa  ang 
Oapitan  General!  Ang  mga  malalaking  dioses,  na  sa  kanila'y 
kabilang  si  P.  Irene  at  si  P.  Salvi,  ay  nangagsidating  na  nga 
nguni't  wala  pa  ang  malaking  kulog.  Hindi  siya  mapalagay, 
nanganganib,  ang  kaniyang  puso'y  tumitibok  nang  malakas,  sinu- 
sump6ng  siya  ng  isang  kailangan,  nguni't  dapat  munang  unahin 
ang  pagbati,  pagngiti,  at  pagkatapos  ay  paparoon,  nguni't  hindi 


—  320  — 


mangyari,  uupo't  titindig,  hindi  nadidingi'g  ang  sa  kaniya'y 
sinasabi,  hindi  masabi  ang  ibig  sabihin.  At  samantala'y  isang 
malulugding  dios  ang  nagsabi  sa  kaniya  ng  ilang  punang  ukol 
sa  mga  eromo,  na  tinutuligsa't  sinasabing  nakadudungis  sa 
mga  dingding. 

—  iNakadudungis  sa  mga  dingdlng! — ang  ulit  ni  D.  Ti' 
moteo  na  nakangiti  nguni't  ngalingaling  labnutra  ang  nag- 
sasalita: — datapuwa'y  yari  iyan  sa  Europa  at  siyang  mga 
pinakamahal  na  natagpuan  ko  sa  Maynila!  iNakadudungis 
sa  mga  dingdrag! 

At  isinusumpa  sa  sarili  ni  D.  .Timoteo  na  kinabukasan 
ay  ipasisingi'l  ang  lahat  ng  utang  ng  manunuligsa  sa  tinda- 
han  niya, 

Nakadingig  ng  mga  pasuwi't,  takbuhan  ng  mga  kabayo, 
dumating  din! 

—  iAng  General! — iAng  Capitan  General! 
Namumutla  sa  pagkagulumihanan,  ay  tumindig  si  D.  Timo- 

teo  na  di  ipinahahalata  ang  sakit  ng  kaniyang  mga  kalyo,  at  ka- 
sama  ng  kaniyang  anak  at  ilang  malalaking  dios,  ay  pumanaog 
upang  salubungin  ang  Magnum  Joven.  Nawala  ang  sakit  ng  ka- 
niyang  baywang  dahil  sa  pag-aalinlangang  puraasok  sa  kani- 
yang  kalooban  ^dapat  siyang  ngumiti  6  magpakita  ng  muk- 
hang  walang  katawatawa?  idapat  niyang  iabot  ang  kaniyang 
kamay  6  antabayanang  iabot  sa  kaniya  ang  sa  General? 
iPutris!  ^bakit  kaya  hindi  niya  naalaala  ang  ukol  sa  bagay 
na  iyon  at  nang  naitanong  sana  sa  kaibigan  niyang  si 
Simoun?  Upang  huwag  mapuna  ang  kaniyang  pagkagulumi- 
hanan  ay  itinanong  nang  marahan  at  sira  ang  boses  sa  ka- 
niyang  anak: 

— ^Naghanda  ka  ba  ng  talumpati? 

— Hindi  na  ginagamit  ang  mga  talumpati,  tatay,  at  dito 
ay  lalo  pa! 

Dumating  si  Jupiter  na  kasama  si  Juno,  na  wari'y  isang 
kastilyong  sususuhan:  may  brillante  sa  ulo,  may  brillante 
sa  liig,  sa  mga  bisig,  mga  balikat.  sa  boong  katawan!  Ang 
suot  ay  isang  mainam  na  kagayakang  sutla;  mahaba  ang  eola,  na 
may  burdang  bulaklak  na  namumukod  sa  ibabaw. 

Tunay  ngang  inari  ng  General  ang  kaniyang  bahay,  gaya 
ng  ipinamanhik  na  biibulongbulong  ni  D.  Timoteo.  Ang 
orkesta   ay    tumugtog   ng   mareha   real   at  ang  mag-asawang 


-  321  — 


Dios  ay  tuwid  na  tuwid  na  umakyat  sa  hagdanang  may 
saping  alpombra. 

Ang  katigasan  ng  anyo  ng  General  ay  hindi  gawa-gawa 
lamang;  marahil  noon  lamang  siya  nagdamdam  lungkot,  sa- 
pdl  nang  dumating  sa  Pilipinas;  munting  pighati  ang  nama- 
mahay  sa  kaniyang  dilidili.  Yaon  ang  huling  tagumpay,  sa 
kaniyang  tatlong  taong  paghahari,  at  sa  loob  ng  dalawang 
araw,  ay  iiwan  na  niya  ang  gayong  kataas  na  kalagayan. 
lAno  ang  iiwan  sa  kaniyang  likuran?  Hindi  ibinabaling  ng 
General  ang  kaniyang  ulo  at  ibig  pa  niya  ang  tumanaw  sa 
hinaharap,  sa  darating!  Dadalhm  niya  ang  isang  kayama- 
nan,  malalaking  halagang  nalalagay  sa  mga  Banko  sa  Eu- 
ropa  ang  nag-aantay  sa  kaniya,  mayroon  siya*ng  rnga  hotel, 
nguni't  marami  siyang  sinaktan,  marami  siyang  kalaban  sa 
Corte,  inaantay  siya  roon  ng  mataas  na  kawani!  Ang  ibang 
general  ay  yumamang  madali  na  gaya  niya  at  ngayo'y  mga 
hirap  na  hirap.  ^Bakit  hindi  siya  magpalumagak  ng  kaunti 
pang  panahdn  na  gaya  ng  payo  ni  Simoun?  Hindi,  bago 
ang  lahat  ay  ang  kahihiyan  mnna.  Sa  isang  dako'y  hind 
na  lubhang  payuko  ang  mga  bati  sa  kaniya  na  gaya  ng  dati; 
nakapupuna  siya  ng  mga  tinging  patitig,  at  pagkainip;  at 
sinasagot  niyang  magiliw  at  tinatangka  niyang  ngumiti. 

—  iNapagklkilalang  papalubog  na  ang  araw! — ang  bulong 
ni  P.  Irene,  sa  tainga  ni  Ben-Zayb, — imarami  na  ang  tumi- 
titig  sa  kaniya  ng  harap  harapan! 

iPutris  na  kura!  yaon  pa  naman  sana  ang  kaniyang 
sasabihin, 

— Ineng — ang  bulong  sa  tainga  ng  kalapit  ng  babaing 
nagpanganlang  /antoehe  kay  D.  Timoteo — iNakita  mo  ba  kung 
ano  ang  saya? 

— Uy!  ang  mga  tabing  sa  palasyo! 

— iHantay!  at  siya  nga  pala!  Dadalhing  lahat  kung 
gayon.  Tingnan  rao't  pag  hindi  ginawang  abrigo  ang  mga  al- 
pombra ! 

—  'lAng  gay6'y  walang  ibang  ipinakikilala  kundi  may 
katalinuhan  at  mabuting  mamili! — ang  pakli  ng  asawa  na 
kinagalitan  ang  kabiyak  niya  sa  pamag-itan  ng  isang  tingin, — 
ang  mga  babai'y  dapat  maglng  masinop! 

Dindramdaai    pa   ng    kaawaawang  dios    ang  siningil  ng 

modista. 
21 


—  322  — 


— iAnak  ko!  di  bigyan  mo  ako  ng  rnga  panabing  na  tig 
lalablng  dalawang  piso  ang  isang  bara  at  tingnan  mo  kung 
isusuot  ko  ang  mga  basahang  ito! — ang  pakli  ng  namuhing 
diosa;  —  Uesiis!  saka  ka  na  magsalita  kapag  nagkaroon  ka 
nang  magarang  sinundan! 

Samantala'y  si  Basilio,  na  nasa  tapat  ng  bahay,  ay  kaha- 
lobilo  ng  mga  nanonood,  at  binibilang  ang  mga  taong  puma- 
panaog  sa  mga  karuahe.  Nang  makita  ang  gayong  karaming 
taong  masasaya  at  tiwala,  nang  makita  ang  dalawang  bagong 
kasal,  na  sinusundan  ng  niga  kaangay  niyang  mga  dala- 
ginding  na  mga  walang  malay  at  walang  agam-agam,  at 
naisip  na  matatagpuan  doon  ang  kakilakilabot  na  kamatayan,  ay 
naawa  siya  at  naramdamang  nagbawa  ang  kaniyang  galit. 

Nagtaglay  siya  ng  nasang  iligtas  ang  gayong  karaming 
mga  walang  sala,  ini^ip  na  sumulat  at  magbigay  alam  sa 
mga  may  kapangyarihan ;  nguni't  dumating  ang  isang  karuahe 
at  nagsibaba  si  P.  Salvi  at  si  P.  Irene,  na  kapuwa  may  kasiya- 
hang  loob,  at  waring  ulap  na  dumaan,  ay  napawi  ang  kani- 
yang  mabubuting  hangad. 

—  Ano  ang  mayroon  sa  akin? — aniya  sa  sarili — Imagbayad 
ang  mabubuti  na  kasama  ng  masasama! 

At  idinagdag  pagkatapos  upang  panahimikin  ang  kaniyang 
mga  pagkabalisa: 

-  Hindi  ako  manunuplong,  hindi  ko  dapat  pangahasan 
ang  pagtitiwala  sa  akin.  Ang  utang  ko  sa  kaniyd  ay  higit 
kay  sa  lahat  nang  iyan;  siya  ang  humukay  ng  pinaglibi- 
ngan  sa  aking  ina;  ang  mga  taong  iyan  ang  pumatay!  <iAno 
ang  mayroon  nila  sa  akin?  Ginawa  ko  ang  lahat  upang 
maging  mabuti,  magkaroon  ng  halaga;  pinagsikapan  ko  ang 
lumimot  at  magpatawad;  tiniis  ko  ang  lahat  ng  pataw  at 
wala  akong  hiningi  kundi  ang  bayaan  lamang  akong  mati- 
wasay!  Ako'y  hindi  nakasasagabal  sa  kanino  man  . .  . .  <j,Ano 
ang  ginawa  sa  akin?  iUmilandang  sa  hangin  ang  kanilang 
luray    na  katawan!    Labis  na  ang  tiniis  namin! 

Pagkatapos  ay  nakitang  pumasok  si  Simoun  na  dala  sa  ka- 
may  ang  kakilakilabot  na  lampara,  nakitang  binagtas  na  dahan- 
dahan  ang  silong,  ang  ulo'y  nakatungo  at  waring  nag-iisip. 
Naramdaman  ni  Basilio  na  ang  kaniyang  puso'y  tumitibok  ng 
mahinangmahina,  na  ang  kaniyang  mga  paa't  kamay  ay 
nanglalamig    at    ang    maitim    na    anino   ng   mag-aalahas  ay 


—  323  — 


nagkakaroon  ng  anyong  nakapangingilabot  na  nalilibid  ng 
lagablab.  Sa  tabi  ng  hagdan  ay  tumigil  si  Simoun  na  wa- 
ri'y  nag-aalinlangan ;  si  Basilio'y  hindi  humihinga.  Ang  pag- 
aalinlangan  ay  hindi  nagluwat:  itinaas  ni  Simoun  ang  ka- 
niyang  ulo,   patuloy  na  umakyat  sa  hagdanan  at  nawala. 

Sa  wari  ng  nag-aaral  ay  sasabog  na  ang  bahay  at  ang 
mga  dingding,  mga  lampara,  mga  panaohin,  bubungan,  mga 
durungawan,  orkesta,  ay  umiilandang  sa  hangin  na  waring 
isang  dakot  na  baga  sa  gitna  ng  isang  kasindaksindak  na 
putok;  tumingin  sa  kaniyang  paligid  at  inakalang  ang  mga 
nanonood  na  naroon  ay  pawang  bangkay;  nakikita  niyang 
lurayluray,  sa  wari  niya'y  napupuno  ng  apoy  ang  hangin, 
nguni't  ang  kalamigang  loob  ng  kaniyang  pagkukuro  ay  na- 
nagumpay  sa  pag-uulap  na  iyong  dumaan  na  tinulungan  ng 
gutom,  at  aniya  sa  sarili: 

— Samantalang  hindi  pumapanaog,  ay  walang  panganib. 
Hindi  pa  dumarating  ang  Capitan  General! 

At  pinilit  na  mag-anyo  siyang  panatag  at  pinipigil  ang 
pangangaykay  ng  kaniyang  mga  paa,  at  tinangkang  mali- 
bang  sa  pag-iisip  ng  ukol  sa  ibang  bagay.  Mayroong  wari'y 
kumukutya  sa  kaniya  sa  sariling  kalooban  at  sinasabi  sa 
kaniyang: 

—  Kung  nangingim'g  ka  ngayong  hindt  pa  sumasapit  ang 
sandaling  takda  ^ano  ang  aasalin  mo  ^apag  iyong  nakitang 
bumabaha  ang  dugo,  nag-aalab  ang  mga  bahay  at  sumasa- 
gitsit  ang  mga  punlo! 

Dumating  ang  General,  nguni't  hindi  siya  napuna  ng 
binata;  minamataan  ang  mukha  ni  Simoun  na  isa  sa  mga 
pumanaog  upang  sumalubong,  at  nakilala  niya  sa  walang 
awang  anyong  iyon  ang  hatol  na  kamatayan  sa  lahat  ng 
taong  naroon,  at  sa  gayon  ay  pumasok  sa  kaniya  ang  muling  pag- 
kasindak.  Siya'y  nanglamig,  sumandig  sa  pader  ng  bahay, 
at  nakatitig  sa  mga  durungawan  at  tinalasan  ang  mga  pang- 
dingig,  tinangkang  hulaan  ang  mangyayari.  Nakita  sa  sa- 
las  ang  maraming  taong  nakaligid  kay  Simoun  at  pinag- 
mamasdan  ang  lampara;  nakadingig  ng  mga  maliligayang  bati, 
mga  bulalas  na  paghanga;  ang  mga  salitang  "eomedor  extreno" 
ay  naulit-ulit:  nakitang  ngumiti  ang  General  at  kinurokuro 
niyang  sa  gabing  iyon  gagawm  ang  unang  paggamit,  alinsu- 
nod  sa  itinakda  ng  mag-aalahas,  at  tunay  ngang  sa  dulang 


—  324  — 


na  hahapunan  ng  General.  Si  Simoun  ay  nawalang  sinu- 
sundan  ng  maraming  humahanga. 

Nang  mga  katangitanging  sandaling  iyon  ay  nagtagumpay 
ang  kaniyang  magandang  puso,  linimot  ang  lahat  ng  kani- 
yang  pagtatanim,  linimot  si  Huli,  tinangkang  iligtas  ang 
mga  walang  sala,  at  humanda,  mangyari  na  ang  mangyayari, 
tinawid  ang  daan  at  nagtangkang  pumasok  •  Nguni't  nalimot 
ni  Basilio  na  napakadukha  ang  kaniyang  suot;  pinigil  siya 
ng  bantay-pinto,  at  nang  makita  ang  kaniyang  pagpupumilit 
ay  binantaan  siyang  tatawag  ng  dalawang  Veterana. 

Nang  mga  sandaling  iyon  ay  putnapanaog  si  Simoun  na 
namumutla  nang  kaunti.  Binayaan  ng  bantay  si  Basilio 
upang  yumuko  sa  mag-aalahas  na  wari'y  nagdaan  ang  isang 
santo.  Nahalata  ni  Basilio  sa  anyo  ng  mukha  na  lilisa- 
nin  nang  patuluyan  ang  sawing  bahay  na  iyon  at  ang  lam- 
para  ay  may  ilaw  na,  Alea  jacta  est.  Dala  ng  pag-iingat 
sa  sarili,  ay  naisip  ang  lumigtas.  Maaaring  masumpungan 
ng  kahi't  sino  na  galawin  ang  ilawan,  alisin  ang  timtim  at 
sa  gayon  ay  puputok  at  ang  lahat  ay  matatabunan.  Nadi- 
ngig  pa  si  Simoun  na  nagsabi  sa  kotsero  na: 

—  iSa  Eseolta,  tulinan  mo!  , 

Gulila't  at  sa  takot  na  madingi'g  ang  kakilakilabot  na 
putok,  ay  lumayo  si  Basilio  nang  boong  tulin  sa  sawing  po6k 
na  iyon:  sa  wari  niya'y  wala  ang  liksmg  kailangan  ng  ka- 
niyang  mga  hita,  ang  kaniyang  mga  paa'y  nadudulas  sa  mga 
bangketa  na  waring  lumalakad  at  hindi  kumikilos,  ang  mga 
taong  nakakasalubong  ay  humahadlang  sa  kaniyang  lakad. 
at  bago  makadalawang  pung  hakbang  ay  waring  hindi  lamang 
limang  minuto  na  ang  nakaraan.  Sa  malayo  layo'y  natagpuan 
ang  isang  binatang  nakatayo,  na  ang  ulo'y  nakataas,  nakatitig 
sa  bahay.    Nakilala  ni  Basilio  si  Isagani. 

— ^Ano  ang  ginagawa  mo   rito? — ang    tanong.  —  IHalika! 

Tiningnan  siya  ng  malamlam  na  tingin  ni  Isagani,  ngumiti 
nang  malungkot  at  muling  tumingin  sa  mga  bukas  na  duru- 
ngawan,  na  sa  puwang  nila'y  natatanaw  ang  maputing  anyo 
ng  binibining  ikinasal,  na  nakapigil  sa  bisig  ng  naging  asawa, 
na  dahandahang  lumalayo. 

—  Halika,  Isagani!  Lumayo  tayo  sa  bahay  na  iyan,  ha- 
lika! — ang  sabi  ni  Basilio  na  ang  boses  ay  paos  at  piniglan 
sa  bisig  ang  kausap. 


—  325  — 


Inilalayo  siyang  banayad  ni  Isagani  at  patuloy  ding  na- 
katanaw  na  taglay  sa  labi  ang  malungkot  na  ngiti. 

—  iAlang-alang  sa  Dios  lumayo  tayo! 

— iBakit  ako  lalayo?    Bukas  ay  hindi  na  siya! 

Napakalaking  lungkot  ang  taglay  ng  mga  pangungusap 
na  iyon,  na,  nalimot  sandali  ni  Basilio  ang  kaniyang  sindak. 

— ilbig  mo  bang  mamatay? — ang  tanong. 

Ikiniblt  ni  Isagani  ang  balikat  at  nagpatuloy  sa  pag- 
tingin. 

Muling  tinangka  ni  Basilio  ang  siya'y  kaladkann. 

—  ilsagani,  Isagani,  pakingan  mo  ako,  huwag  tayong 
mag-aksaya  ng  panahon!  Ang  bahay  na  iyan  ay  puno 
ng  pulbura,    sasabog  na,  dahil  sa    isang    kapangahasan,  sa 

isang  pagsisiyasat   Isagani   ang  lahat  ay  mamamatay 

sa  ilalim  ng  kaniyang  durog  na  labl. 

— <£Sa  kaniyang  labi? — ang  ulit  ni  Isagani  na  inuunawa 
mandin  ang  ibig  turan,  nguni't  hindi  rin  inilalayo  sa  duru- 
ngawan  ang  tingin. 

— Oo,  sa  ilalim  ng  kaniyang  labi,  oo,  Isagani!  alang- 
alang  sa  Dios,  halika!  saka  ko  na  isasalaysay  sa  iyo,  ha- 
lika!  isang  lalo  pang  sawi  kay  sa  ating  dalawa  ang  huma- 
tol  sa  kanila....  dNakikita  mo  ang  ilaw  na  puting  iyan, 
maliwanag,  na  waring  ilaw  elektriko,  na  nanggagaling  sa  azotea? 
Iyan  ang  ilaw  ng  kamatayan!  Isang  lampara  na  may  la- 
mang  dinamita,  sa  isang  kakainang  may  baong  pulbura.... 
puputok  at  walang  makaliligtas  na  buhay  ni  isang  daga 
man  lamang,  halika! 

—  iHuwag! — ang  sagot  ni  Isagani  na  iniiling  na  malung- 
kot  ang  ulo — ibig  kong  lumagi  rito,  ibig  ko  siyang  makita 
pang  muli  na  bilang  pahimakas .  .  . .   bukas  ay  iba  na! 

— iMasunod  ang  natatakda! — ang  bulalas  ni  Basilio  nang 
makita  ang  gayon  at  matuling  lumayo. 

Nakita  ni  Isagani  na  ang  kaniyang  kaibigan  ay  matu- 
ling  lumalayo  na  taglay  ang  pagmamadaling  nagpapakilala 
ng  tunay  na  takot  at  nagpatuloy  din  nang  pagtingm  sa  naka- 
aakit  na  mga  bintana,  gaya  ng  eaballero  de  Toggenburg  na 
nag-aantay  na  dumungaw  ang  iniibig,  na  sinabi  ni  Sehiller. 
Nang  mga  sandaling  yadn  ay  walang  tao  sa  salas;  ang 
lahat  ay  tumungo  sa  mga  kakainan.  Naisip  ni  Isagani  na 
mangyayaring   may  katunayan   ang  ikinatatakot    ni  Basilio. 


—  326  — 

Naalaala  ang  mukha  niyang  gulilat,  siya  na  hindi  napapa- 
wian  ng  kalamigang  loob,  at  nagsimula  na  sa  paghuhuld- 
hulo.  Isang  bagay  ang  maliwanag  na  bumabakas  sa  kani- 
yang  pag-iisip:  ang  bahay  ay  sasabog  at  si  Paulita  ay  na- 
roroon,  si  Paulita'y  mamamatay  sa  isang  kakilakilabot  na 
pagkamatay .... 

Sa  harap  ng  pagkabatid  na  ito  ay  nalimot  ang  lahat: 
panibugho,  pagtitris,  mga  sama  ng  loob;  ang  maawaing  bi- 
nata'y  walang  naalaala  kun  di  ang  kaniyang  pag-ibig.  Hindi 
na  inalala  ang  sarili,  walang  kagatol-gatol,  tinungo  ang  ba- 
hay,  at  salamat  sa  kaniyang  makisig  na  kagayakan  at  ka- 
niyang  anyong  walang  alinlangan,  ay  madaling  nakaraan  sa 
pintuan. 

Samantalang  ang  mga  bagay  na  ito'y  nangyayari  sa 
daan,  sa  kakainan  ng  mga  malalaking  dios,  ay  nagpatawid- 
tawid  sa  mga  kamay  ang  isang  pergamino  na  kinababasahan 
ng  mga  salitang  ito,  na  tintang  pula  ang  ipinangsulat: 

Mane   Theeel  Phares. 

Juan  Cris6stomo  Ibarra. 

— £Juan  Oisostomo  Ibarra?  <iSino  iyan? — ang  tanong  ng 
General  na  iniabot  sa  kalapit  ang  papel. 

— ilsang  masamang  biro! — ang  tugon  ni  D.  Oustodio;  — 
lagdaan  ang  papel  ng  pangalan  ng  isang  fiiibusterillo ,  na  may 
sampung  taon  nang  patay. 

—  iFilibusterillo! 

— ilya'y  isang  birong  magigiging  sanhi  ng  kaguluhan! 
— May  mga  babai  pa  naman .... 

Hinahanap  ni  P.  Irene  ang  nagbiro  at  ang  nakita  ay 
si  P.  Salvi,  na  nakaupo  sa  kanan  ng  kondesa,  na  namutla 
nang  kasingputi  ng  kaniyang  servilleta  samantalang  minamas- 
dang  nangdididilat  ang  mata  ang  mga  mahiwagang  pangu- 
ngusap.    Ang   nangyari  sa  espinghe  ay  kaniyang  naalaala! 

— ^Ano,  P.  Salvi? — ang  tanong — inakikilala  baga  ninyo 
ang  lagda  ng  inyong  kaibigan? 

Si  P.  Salvi  ay  hindi  sumagot;  umanyong  mangungusap, 
at  hindi  alumana  ang  ginagawa/y  ipinahid  sa  noo  ang  serbilyeta. 

— iAno  ang  nangyari  sa  inyo? 

— ilyan  ang  kaniyang  sulat! — ang    mahinang    sagot,  na 
halos  hindi  madingig: — iyan  ang  tunay  na  sulat  ni  Ibarra! 
At  matapos  makasandig  sa  sandalan  ng  luklukan  ay  bi- 


—  327  — 


nayaang  mabitin  ang  kaniyang  mga  kamay  na  waring  kinu- 
lang  ng  lakas. 

Ang  di  kapalagayang  loob  ay  naging  sindak;  nangag- 
katinginan  silasila  nang  walang  kahumahuma.  Tinangka  ng 
General  ang  tumindi'g,  nguni't  sa  pangingilag  na  baka  ipa- 
lagay  na  pagkatakot  ang  gayon,  ay  nagpigil  at  lumingap  sa 
kaniyang  paligid.  Walang  mga  sundalo:  ang  mga  alilaug  nag- 
lilinkod  ay  hindi  niya  nakikilala. 

— Magpatuloy  tayo  ng  pagkain,  mga  ginoo, — aniya — at 
huwag  natin  bigyang  halaga  ang  isang  biro! 

Nguni't  ang  kaniyang  boses  ay  hindt  nakapagbigay  ka- 
tiwasayan  kundi  bagkus  pa  ngang  nagpalalo  nang  di  kapalagayang 
loob.    Ang  boses  ay  nanginginig- 

— Ipinalalagay  kong  hindi  ib>g  sabihin  ng  Mame  theeel 
phares  na  iyan,  na  tayo'y  papatayin  ngayong  gabi? — ani 
D.  Oustodio. 

Ang  lahat  ay  napahinto. 

— Nguni't  mangyayaring  tayo'y  malason.... 

Binitiwan  ang  kanilang  m^a  eubiertos. 

Samantala'y  untiunti  nang  nagkukulimlim  ang  ilaw- 

— Ang  lampara  ay  nangungulimlim, — ang  sabi  ng  General 
na  hindi  mapalagay; — ibig  baga  ninyong  itaas  ang  timtim, 
P.  Irene? 

Nang  sandaling  yaon,  matuling  wari'y  lintik,  ay  puma- 
sok  ang  isang  anino  na  nagbuwal  ng  isang  uupan  at  sinagasa 
ang  isang  alila,  at  sa  gitna  ng  pagkakagitla  ng  lahat,  ay 
sinunggaban  ang  lampara,  tumakbo  sa  asotea  at  inihagis  sa 
ilog.  Ang  lahat  nang  ito'y  nangyari  sa  isang  kisap-mata, 
ang  kakainan  ay  nagdilim. 

Ang  lampara  ay  lumagpak  na  sa  ilog  nang  ang  mga 
utusan  ay  nakasigaw  nang:  —  imagnanakaw,  magnanakaw!  at 
patakbo  ring  tumungo   sa  asotea. 

—  ilsang  rebolber! — ang  sigaw  ng  isa;  —  imadali  ang  isang 
rebolber!    Habulin  ang  magnanakaw! 

Nguni't  ang  anino,  lalo  pang  maliksi  ay  nakapangibabaw 
na  sa  babahang  ladrilyo,  at  bago  dumating  ang  isang  ilaw  ay 
nakalundag  na  sa  ilog  at  nagpadingig  ng  isang  alaguwak  sa 
sa  pagbagsak  sa  tubig. 


—  328  — 


XXXVI 

MGA  KAGIPITAN  NI  BEN-ZAYB 

Agad-agad  na  mabatid  ang  pangyayari,  nang  makakuha 
ng  mga  ilaw,  at  makita  ang  di  ayos  na  anyo  ng  mga  na- 
biglang  mga  dios,  si  Ben-Zayb,  lipus  kamuhian  at  taglay 
na  ang  pagsang-ayon  ng  sumisiyasat  ng  mga  inililimbag, 
ay  nagtatakbong  tungo  sa  kaniyang  bahay  (isang  entre- 
suelo  na  tinitirahan  niyang  may  ibang  kasama),  upang  sulatin 
ang  laldng  malamang  salaysay  na  nabasa  sa  silong  ng  langit 
ng  Pilipinas;  ang  General  ay  aalis  na  masama  ang  loob  kung 
hindi  mababasa  muna  ang  kaniyang  mga  pasaring,  at  ang 
gayo'y  hindi  mapahihintulutang  mangyari  ni  Ben-Zayb,  na 
may  magandang  puso.  Nagtiis  na  ngang  iwan  ang  hapunan 
at  ang  sayawan  at  hindi  natulog  ng  gabing  yaon. 

IManugong  na  bulalas  sa  pagkagulat,  pagkamuhi,  ipalagay 
na  wari'y  gumuho  ang  mundo  at  ang  mga  bituin,  ang  mga 
walang  lipas  na  bituin  ay  nangagkakaumpugan!  Pagkatapos 
ay  isang  mahiwagang  pangbungad,  puno  ng  mga  banggit, 
mga  .  pasaring . .  . .  makaraan  ito'y  ang  salaysay  ng  pangya- 
yari  at  ang  panghuling  pati.  Dinamihan  ang  mga  paligoy, 
inubos  ang  mga  pasapyaw  na  salita  sa  pag-lalarawan  ng 
pagkakatiwangwang  at  nang  napakahuling  pagkakabinyag  ng 
sabaw  na  tinanggap  ng  General  sa  kaniyang  noong  tagalangit; 
pinuri  ang  kaliksihang  ginamit  sa  pagtayo,  na  inilagay  ang 
ulo  sa  dating  kinalagyan  ng  paa  at  tiwarik;  bumigkas  ng 
isang  pagpupuri  sa  Lumikha  dahil  sa  mairog  na  pagka- 
kalinga  sa  mga  kabanalbanalang  mga  butong  yaon,  at  ang 
pagkakasalaysay  ay  lumabas  na  napakainam,  na  ang  General 
ay  lumabas  na  wari'y  isang  magiting  at  lalo  pang  mataas 
ang  kinahulugan,  gaya  ng  sabi  ni  Victor  Hugo.  Nagsulat, 
kumatkat,  nagdagdag  at  nagbanhay  upang  lumabas  na  dakila 
ang  salaysay  nang  walang  pagkakalisya  sa  katotohanan — ito 
ang  kaniyang  tanging  karapatan  sa  pagkamamamahayag, — 
maging  kalakhan  ang  ukol  sa  pitong  dioses  at  karuagan  at 
aba  sa  hindi  kilalang  magnanakaw,  "na  nagparusa  sa  sarili, 
sindak  at  nakakilala  sa  kalakhan  ng  kaniyang  pagkakasala 
nang  sandali  ring  iyon."  Ipinalagay  ang  ginawa  ni  P.  Irene 
na  pagpasok  sa  ilalim  ng  dulang  na  "biglang  udyok  ng 
likas  na  katapangan,  na  hindi  napaglubag  ng  habito  ng  isang 


—  329  — 


Dios  ng  kapayapaan  na  isimiot  boong  buhay",  tinangka  ni 
P.  Irene  na  habulin  ang  nagkasala  at  sa  pagbagtas  niya  nang 
patuwid  ay  dumaan  sa  silong  ng  dulang.  Sa  pagsasala^say 
noon  ay  bumangglt  ng  mga  lungga.  sa  ilalim  ng  dagat,  tinukoy 
ang  isang  balak  ni  D.  Oustodio,  inalala  ang  katalinuhan  at  mga, 
mahahabang  paglalakbay  ng  pari.  Ang  pagkawala  ng  diwa 
ni  P.  Salvi  ay  isang  malaking  dalamhati  na  dinamdam  ng 
mabait  na  pransiskano,  sa  pagkakitang  kakaunti  ang  napa- 
pala  ng  mga  indio  sa  kaniyang  mga  banal  na  pangaral;  ang 
pagkakatigagal  at  sindak  ng  ibang  kasalo,  na  ang  isa  sa 
kanila'y  ang  kondesa  na  "pumigil"  (nangunyapit)  kay 
P.  Salvi,  ay  dili  iba  kundi  katiwasayan  at  kalamigang  loob 
ng  mga  magigiting,  na  sanay  sa  mga  panganib  sa  gitna  nang 
pagtupad  sa  kanilang  mga  kautangan,  na,  sa  piling  nila,  ang 
mga  senador  romano,  na  nabigla  ng  mga  dumagsang  galo, 
ay  pawang  mga  binibining  masindakin  lamang  na  nangagu- 
gulat  sa  harap  ng  larawan  ng  mga  ipis.  Pagkatapos  at 
upang  magfng  kaibayo,  ay  ang  larawan  ng  magnanakaw: 
takot,  kabaliwan,  di  pagkakangtututo,  tinging  mabalasik,  an- 
yong  gulat  at  ilakas  ng  kataasan  ng  uri  sa  kabaitan  ng  lipi! 
ang  kaniyang  paggalang  nang  makita  roong  nangakalimpi 
ang  gayong  katataas  na  tao!  At  kapit  na  kapit  ngang  isu- 
nod  doon  ang  isang  mahabang  parirala,  isa  ng  paghikayat, 
isang  talumpating  laban  sa  pagkasira  ng  mga  mabubuting 
kaugalian,  at  ya6n  ang  sanhi  ng  pangangailangan  ng  isang  la- 
ging  hukumang  kawal,  "ang  pagtatatag  ng  estado  de 
ilsitio  sa  loob  ng  tatag  nang  estado  de  sitio,  isang  tanging 
''kautusan,  na  makapipigil,  matindi,  sapagka't  lubhang  kai- 
'langang  dalidaliin  ang  pagpapakita  sa  mga  masasama  at  mga 
"salarin,  na  kung  sakali  mang  ang  puso'y  mahabagin  at 
"malingap  sa  mga  mapangayupapa't  masunurin  sa  kautusan, 
"ay  malakas  naman  ang  kamay,  matatag,  walang  pagmama- 
"liw,  matuwid  at  matindi  sa  mga  lumalabag  sa  kaniya  ng 
"walang  kakatuwikatuwiran  at  humahalay  sa  mga  banal  na  ka- 
"palakaran  ng  Inangbayan!  Oo,  mga  ginoo,  ito'y  kailangan 
' 'nang  di  lamang  ng  ikabubuti  ng  kapuluang  ito,  hindi  lamang  ng 
"ikabubuti  ng  boong  sangkatauhan,  kundi  ikabuti  ng  pangalan 
"ng  Espana,  ng  karangalan  ng  pangalang  kastila,  ng  karangalan 
"ng  bayang  ibero,  sapagka't  sa  ibabaw  ng  lahat  ng  bagay  ay- 
"mga  kastila  tayo  at  ang  bandila  ng  Espana"  ibp. 


—  330  — 


At    dinuluhan  ang  sulatin  "sa  ganitong  pangtapos: 

"Matahimik    na   yumao    ang    niatapang    na  bayani,  na 
"humawak  sa  kapalaran  ng  bayang  ito  sa  kapanahunang  lub- 
"hang  maligalig!    Matahimik  na  yumao  upang  lumangap  ng 
"malunas  na  simuy  ng  Manzanares!    Kami  rito'y  maiiwan  na 
'wari'y    matatapat  na  taliba  upang  dalanginan  ang  kaniyang 
"ala-ala,  hangaan  ang  kaniyang  matatalinong  kapasiyahan,  at 
"iganti  ang  kataksilang  ginawa  sa  kaniyang  mainam  na  handog, 
'na  makukuha  rin  namin  sukdang  kailanganing  patuymn  ang 
mga  dagat!  Ang  gayong  maalindog  na  relikia  ay  magiging  isang 
"walang  pagkapawing  tanda  sa  bayang  ito  ng  kaniyang  kari- 
"lagan,  kalamigang  loob  at  katapangan." 

Ganiyan  niya  tinapos  ang  sinulat  na  may  kaunting  ka- 
diliman,  at  bago  rnag-umaga  ay  ipinadala  sa  pasulatan,  na 
may  taglay  nang  kapahintulutan  ng  tagasuri.  At  natulog  na 
waii'y  -  si  Napoleon  nang  matapos  maitakda  ang  paraan  ng 
labanan  sa  Jena, 

Ginising  siya  nang  nag-uumaga,  na  ang  mga  euartilla  ay 
ibinabalik  at  may  isang  sulat  ng  namamahala,  na  sinasabing 
ipinagbawal  na  mahigpit  ng  General  na  pag-usapan  ang  nang- 
yari  at  ipinagbilin  na  pabulaanan  ang  kahi't  anong  sabi- 
sabihan  at  usap-usapang  kumalat,  na,  ang  lahat  ay  ipalagay 
na  salisalita  lamang,  mga  palangha  at  mga  pakapakana. 

Sa  ganang  kay  Ben-Zayb,  ang  gayon,  ay  pagpatay  sa  isa 
niyang  anak  na  napakaganda't  napakatapang.  na  inianak  at 
inalagaan  nang  lubhang  malaki  ang  paghihirap  at  pagpapagal  at 
^saan  niya  iuukol  ngayon  ang  mainam  na  pagtatatakap,  ang 
magandang  paghahayag  ng  mga  paghahandang  may  katapangan 
at  pagpaparusa?  At  alalahanin,  na  sa  loob  ng  isa  6  dalawang 
buwan  ay  iiwan  niya  ang  Pilipinas,  at  ang  sinulat  na 
iyon  ay  hindi  mangyayaring  lumabas  sa  Espana,  sapag- 
Jka't  <ipapano  ang  pagsasabi  noon  sa  mga  salann  sa  Madrid, 
sa  ang  naghahari  doon  ay  ibang  pagkukuro,  humahanap  ng 
mga  pangyayaring  nakapagpapagaan  ng  sala,  tinitimbang  ang 
mga  pangyayari,  may  mga  juradot  ibp.?  Ang  mga  sulat  na  gaya 
ng  kaniya  ay  kawangis  ng  ilang  aguardienteng  may  lason 
na  ginagawa  sa  Europa,  na  mabuting  ipagbili  lamang  sa 
mga  taong  itim,  good  for  negroes,  na  ang  kaibhan  lamang 
ay  ang  kung  hindi  mainom  ng  mga  maiitim  ay  hindi 
nangasisira,  samantalang    ang   mga  sulat    ni   Ben-Zayb,  ba- 


—  331  — 


sahin  man  6  hindi  ng  mga  pilipino,  ay  nagkakaroon  din 
ng  bisa. 

—  IKung  bukas  6  makalawa  man  lamang  sana  ay  may 
mangyayaring  ibang  pagkakasala! — aniya. 

At  sa  harap  ng  pag-aalala  doon  sa  anak  niyang  nama- 
tay  bago  malimbag,  mga  bukong  nababad  sa  lamlg,  at  sa 
pagkakaramdam  na  ang  kaniyang  mga  rnata'y  nababasa  ng 
hiha,  ay  nagbihis  upang  makipagkita  sa  namamahala.  Ki- 
nibit  ng  namamahala  ang  balikat:  ipinagbawal  ng  General, 
sapagka't  kung  mapag-alaman  na  pitong  malalaking  mga 
dioses  ay  nagpabayang  mapagnakawan  ng  isang  bala  na,  saman- 
talang  ikiniikumpay  ang  mga  tenedor  at  euehillo,  ay  mapapanga- 
nibang  tibay  ng  Inang-bayan!  At  gayon  ding  ipin&gbiling  huwag 
paghanapin  ni  ang  larnpara  ni  ang  magnanakaw  at  ipinagbibilin 
sa  mga  susunod  sa  kaniya  na  huwag  mangahas  na  kumain 
sa  alin  mang  bahay  ng  ibang  tao  nang  hindi  nalilibid  ng 
mga  alabardero  at  mga  bantay.  At  sa  dahilang  ang  mga 
nakaalam  ng  kaunti,  sa  mga  nangyari  sa  bahay  ni  D.  Ti- 
moteo  ng  gabing  iyon,  ay  mga  kawani  at  mga  kawal  ay  hindi 
maliwag  ang  pabulaanan  ang  pangyayari  sa  harap  ng  madla:  na- 
tutukoy  sa  katibayan  ng  inang-bayan.  Sa  harap  ng  pangalang 
ito'y  itinungo  na  puno  ng  kagitingan  ni  Ben-Zayb  ang  kani- 
yang  ulo,  na  iniisip  si  Abraham,  si  Guzman  el  Bueno  6, 
si  Brutu3  man  lamang  at  ang  iba  pang  matatandang  ma- 
gitlng  na  nasa  kasaysayan. 

Ang  gayong  karaming  paghihirap  ay  hindi  mangyaya- 
ring  hindi  magkakaroon  ng  gantlng  pala.  Ang  Dios  ng  mga 
mamamahayag  ay  nasiyahan  kay  Abraham-Ben-Zayb. 

Halos  kasabay  noon  ay  dumating  ang  anghel  na  taga- 
balita  na  taglay  ang  tupa,  na,  anyong  isang  pangloloob  sa 
isang  bahay  liwaliwan  sa  baybay  ng  ilog  Pasig,  bahay  na 
tinitirahan  ng  ilang  prayle  kung  tag-init!  iYaon  ang  pa- 
nahon,  at  si  Abraham-Ben-Zayb  ay  nagpuri  sa  kaniyang 
dios ! 

— Ang  mga  tulisan  ay  nakakuha  ng  mahigit  sa  dalawang 
libong  piso,  sinugatan  nang  malubha  ang  isang  paii  at  dala- 
wang  alila . .  . .  Ang  kura  ay  nagtanggol  sa  likurdn  ng  isang 
silla,  na  nagkasirasira  sa  kaniyang  mga  kamay  

—  iHintay,  hintay!  — ani  Ben-Zayb  na  nagtatala; — apat 
6    limangpung  tulisang    sa   paraang  taksil ....   mga  rebolber, 


—  332  — 


itak,  eseopeta,  pistola . .  . .  leong  nananandata,  silla....  putol- 
putol....  sinugatan  nang  walang  kaawa-awa .  . .  sampung  li- 
bong  piso  

At  sa  kagalakan,  at  dahil  sa  hindi  pa  lubos  na  nasisi- 
yahan  sa  mga  balita,  ay  tumungo  sa  pook  na  pinangyari- 
han,  na,  sa  daan  ay  binabalak  ang  salaysay  ng  paglalaban 
^lsang  munting  bigkas  na  tinuran  ng  namumuno?  ilsang 
salitang  paalipustang  galing  sa  bibig  ng  pari?  Lahat  ng 
pagpaparis  at  talinghaga,  na  iniukol  sa  General,  kay  P.  Irene 
at  kay  P.  Salvi  ay  makakapit  sa  paring  nasugatan,  at  ang 
salaysay  na  ukoi  sa  magnanakaw  ay  sa  bawa't  isang  tulisan. 
Sa  pagmumura  ay  maaaring  lumawig  pa,  maaaring  banggitin 
ang  pananampalataya,  ang  pananalig,  ang  kaawaan,  ang 
tugtog  ng  mga  kampana,  ang  utang  ng  mga  indio  sa  mga 
prayle,  malungkot  sa  sarili  at  guraamit  ng  maraming  banggit 
at  mga  himig  na  ayos  Oastelar.  Babasin  yaon  ng  mga  dalaga 
sa  siyudad  at  sasabihing: 

— Si  Ben-Zayb  ay  mabangis  na  gaya  ng  leon  at  masuyo 
na  gaya  ng  isang  tupa! 

Nang  dumating  sa  pook  na  pinangyarihan,  ay  napamangha 
siya  nang  makita  na  ang  nasugatan,  ay  dili  iba't  si  P.  Ca- 
morra,  na  tinakdaan  ng  kaniyang  provincial  na  magdusa  sa 
bahay  liwaliwan,  sa  baybay  ng  ilog  Pasig,  dahil  sa  kaniyang 
pinaggagawa  sa  Tiani.  May  isang  munting  sugat  sa  kamay, 
isang  bukol  sa  ulo  dahil  sa  kaniyang  pagkakatiwangwangr 
ang  mga  tulisan  ay  tatlo  at  ang  mga  sandata'y  pawang  itak; 
ang  halagang  nanakaw  ay  limang  pung  piso. 

—  iHindi  mangyayari ! --ani  Ben-Zayb;  — magtigil  kayo.... 
hindi  ninyo  alam  ang  inyong  sinasabi! 

—  IHindi  ko  malalaman,  punales! 

—  iHuwag  kay6ng  hangal!....   ang  mga  tulisan  ay  ma- 
higit  kay  sa  sinabi  ninyo.... 

—  iAba!  ang  manghihitit  na  ito  ng  tinta  . .  . . 
Nagkaroon  sila  ng   isang   malaking  pagtatalo.    Ang    ma-  ■ 

halaga  kay  Ben-Zayb  ay  ang  huwag  masira  ang  isinulat, 
palakihin  ang  mga  pangyayari  upang  kumapit  ang  kaniyang 
mga  pinagturan. 

Isang  alingawngaw  ang  pumutol  sa  pagtatalo.  Ang  mga 
tulisang  nangahuli  ay  nangagpahayag  ng  malalaking  bagay. 
Isa  sa  mga    tulisan  ni  Matanglawin    (si  kabisang  Tales)  ay 


—  333  — 


tinipan  sila  sa  Santamesa  upang  makisama  sa  kaniyang  pu- 
lutong  at  looban  ang  mga  kombento  at  ang  mga  bahay  ng 
mga  mayayaman . .  . .  Ang  mangungulo  sa  kanila'y  isang 
kastilang  mataas,  kayumanggi,  maputi  ang  buhok,  na  ang 
sabi'y  gagawa  nang  gayon  sa  utos  ng  General  na  matalik 
niyang  kaibigan,  pinatibayan  pa  rin  sa  kanila  na  ang  artille- 
ria  at  ilang  regimiento  ay  makikisarna  sa  kanila,  kaya't  wala 
silang  dapat  ikatakot.  Ang  mga  tulisan  ay  patatawarin  at  ang 
isang  katlong  bahagi  ng  masamsam  ay  ibibigay  sa  karrila.  Ang 
palatandaan  ay  isang  putok  ng  kanyon,  at  sa  dahilang  hindi 
dumatingdating  ang  kanilang  inaantay  na  hudyat,  ay  inakala  ng 
mga  tulisan  na  sila'y  biniro,  ang  ila'y  nangagsiuwi,  ang  ilan  ay 
nangagsiballk  sa  kanikanilang  bundok  at  nangakong  paghi- 
gantihan  ang  kastila,  na  makalawa  nang  nagkulang  sa  kani- 
yang  salita.  Sa  gayon,  silang  mga  nahuli  ay  nagnasang  gu- 
mawa,  kahi't  sa  kanilang  sarili,  at  linooban  ang  isang  bahay  li- 
waliwan  na  nasumpungan,  at  ipinangangakong  ibigay  na  walang 
kakulangkulang  ang  dalawang  katlong  bahagi  ng  nasamsam 
kung  paghahabulin  ng  kastilang  maputi  ang  buhok. 

Sa  pagkakawangki  sa  anyo  ni  Simoun  ng  mga  tinurang 
ayos  ay  ipinalagay  na  hindi  katotohanan  ang  mga  pahayag 
na  iyon,  kaya't  binigyan  ng  katakottakot  na  pahirap  ang 
magnanakaw,  sampii  ng  makina  eleetriea,  dahil  sa  gayong  ka- 
halayhalay  na  tungayaw.  Datapwa't  ang  balitang  pagkawaia, 
ng  mag-aalahas  na  napuna  ng  lahat  ng  taga  Eseolta,  at  dahil 
sa  pagkakatagpo  ng  mga  bayong  ng  pulbura  at  maraming 
punlo  sa  kaniyang  bahay,  ay  nagkaroon  ng  wari'y  katoto- 
hanan  ang  pahayag  ng  tulisan  at  untiunting  kumalat  ang 
lihim,  na  nababalot  ng  ulap,  nangagbulong-bulungan,  umu* 
ubo,  na  ang  tingi'y  nanganganib,  mga  puntot  suspensivos  at 
maraming  salitang  pinalalaki  na  ukol  sa  mga  gayong  mga 
pangyayari.  Ang  mga  nakabatld  ng  lihim  ay  hindi  matapos 
tapos  sa  pagkakamangha,  inihahaba  ang  mga  mukha,  nanga- 
mumutla  at  kunti  nang  nasiraan  ng  isip  ang  marami  nang 
mapag-alaman  ang  ilang  bagaybagay  na  hindi  napuna. 

— MabutL't  nakaligtas  tayo!    ^Sino  ang  makapagsasabi . .  . . 

Nang  kinahapunan,  si  Ben-Zayb,  na  punong  puno  ng  mga 
rebolber  at  bala  ang  mga  bulsa,  ay  dumalaw  kay  D.  Cus- 
todio,  na  natagpuang  masigasig  na  gumagawa  ng  isang  pa- 
nukala    na    laban    sa  mga  mag-aalahas  na  amerikano.  Bu- 


—  334  — 


mulong  na  marahang  marahan  sa  tainga  ng  mamamahayag 
ng  mga  rnahiwagang  salita  sa  pag-itan  ng  dalawang  palad 
na  pinagtaklop. 

— iTunay  ba? — ang  tanong  ni  Ben-Zayb  na  idinukot  ang 
kamay  sa  bulsa,  samantalang  namumutla  ng  bahagya. 

— At  kahi't  saan  matagpuan  . .  . . 

Tinapos  ang  salita  sa  isang  galaw  na  makahulugan.  Iti- 
naas  ang  dalawang  kamay  hanggang  pantay  mukha,  na  ang 
kanan  ay  lalo  pang  baluktot  kay  sa  kaliwa,  ang  mga  palad 
ay  tungo  sa  ibaba,  ipinikit  ang  isang  mata  at  makalawang 
gumalaw  ng  papasulong. 

—  iPsst,  psst! — ang  kaniyang  sipol. 

—  £At  ang  mga  brillante? — ang  tanong  ni  Ben-Zayb. 
— Kung  matatagpuan  . .  . . 

At  gumawa  ng  isa  pang  kilos  sa  pamagitan  ng  mga  da- 
liri  ng  kanang  kamay,  na  pinaikit-ikit  mula  sa  harap  hang- 
gang  sa  likod  at  mula  sa  labas  na  papaloob,  na  wari  kilos 
ng  pamaypay  na  natitiklop,  waring  may  iniipon,  mga  laba- 
yang  umiikit  na  pumapalis  nang  patungo  sa  kaniya,  na  mali- 
nis  ang  pagkakapangdukot.  Sinagot  ni  Ben-Zayb  ng  isa  ring 
kilos,  na  pinapangdilat  na  mabuti  ang  mga  mata,  binalan- 
tok  ang  mga  kilay  at  malakas  na  lumangap  ng  hangin,  na 
waiing  ang  hanging  nakabubusog  ay  natuklasan  na. 

-Jhs!!  ! 

XXXVII 
ANG  HIWAGA 

Todo  se  sabe. 

Kahi't  na  pinagkaingatan  ng  labis  ay  nakarating  din  sa 
kabatiran  ng  madla  ang  alingawngaw,  subali't  malaki  na 
ang  kaibhan  at  marami  na  ang  kulang.  Yadn  ang  sanhi 
ng  mga  sang-usapan  ng  sumunod  na  kagabihan  sa  bahay  ng 
isang  mayamang  mag-aanak  na  sina  Orenda,  na  nangangalakal 
ng  hiyas  sa  masipag  na  bayang  Sta.  Cruz.  Siya  na  lamang 
naaatupag  ng  marami  nilang  kaibigan.  Hindi  nangaglalaro  ng 
tres-siete,  ni  nagtutugtugan  ng  piano,  at  ang  munting  si  Tinay,  ang 
pinakabata,  sa  lahat  ng  dalaga,  ay  nayayamot  sa  paglalarong 
mag-isa  ngsim^M,  na  hindi  mapag-unawa  kung  ano't  pinag-uusa- 
pan  ang  mga  pangloloob,  panghihimagsik,  ang  mga  bayong  ng 


-  335  - 


pulbura,  gayong  may  maraming  magagandang  sigay  sa  pitong 
bahay,  na  waring  kimkindatan  siya  at  nginingitian  ng  kani- 
lang  mga  mumunting  bibig,  na  nakabuka,  upang  isubi  sa  ina. 
Si  Isagani,  na  kung  pumaparoon,  ay  laging  nakikipaglaro 
sa  kaniy&  at  napadadayang  matikabo,  ay  ayaw  makingig  sa 
kaniyang  katatawag;  pinaki'kinggang  tahimik  at  malamlam 
ni  Isagani  ang  isinasaysay  ng  platerong  si  Chichoy.  Si  Mo- 
moy,  ang  katipan  ni  Sensia,  ang  pinakamatanda  sa  mga 
Orenda,  maliksi  at  magandang  dalaga  kahi't  may  kaunting 
pagka  mapalabiro,  ay  umalls  sa  durungawang  sa  gabi'gabi'y 
laging  pook  ng  pag-uusap  nilang  magsing-ibig,  Ang  bagay 
na  ito'y  nakamumuhi  sa  loro  na  ang  kulungan  ay  nakasabit 
sa  pairap  ng  bahay,  lorong  minamahal  ng  lahat  ng  taga 
bahay  sapagka't  marunong  bumati  3a  lahat  kung  umaga  sa 
pamagitan  ng  maiinam  na  salitang  ukol  sa  pag-ibig.  Si 
kapitana  Loleng,  ang  masipag  at  matalinong  si  kapitarm  Lo- 
leng,  ay  pigil  na  nakabukas  ang  kaniyang  aklat  talaan,  ngu- 
ni't  hindi  makuhang  basahin  ni  masulatan;  hindi  minamas. 
dan  ang  mga  pinggan,  na  puno  ng  mga  perlas  na  lagas, 
ni  ang  mga  brillaDte;  noon  ay  nakakalimot  at  ang  paki- 
kingig  lamang  ang  ginagawa.  Ang  kaniya  nang  asawa,  ang 
dakilang  si  kapitang  Toringoy,  galing  sa  pangalang  Domingo, 
ang  lalong  maligaya  sa  boong  arabal,  na  walang  gawa  liban 
sa  magbihis  ng  mainam,  kumain,  dumaldal,  samantalang  ang 
lahat  ng  kaanak  ay  gumagawa  at  nagsusumakit,  ay  hindi 
tumungo  sa  dati  niyang  pinaparoonang  pinakikipaglipunan, 
at  pinakikinggang  natatakottakdt  at  nangangamba  ang  mga 
kakilakilabot   na   ibinabalita  ng  payagot  na  si  Chichoy. 

At  hindi  mangyayaring  hindi  magkagayon.  Si  Chichoy  ay 
naghatid  ng  ilang  gawa  kay  D.  Timoteo  Pelaez,  isang  pares 
na  hikaw  ng  bagong  kasal,  nang  iginigiba  pa  naman  ang- 
kiosko  na  ginamit  na  kakainan  ng  mga  may  lalong  mataas 
na  kapangyarihan.  Sa  dakong  ito'y  namumutla  si  Chichoy 
at  nanlnindig  ang  buhok. 

— Naku! — aniya, — mga  baydng  ng  pulbura  sa  ilalim  ng 
tungtungan,  sa  bubungan,  sa  ilalim  ng  dulang,  sa  loob  ng 
mga  uupan,  sa  lahat  ng  sulok !  Mabuti  na  lamang  at  wala 
is&  mang  manggagawang  humihitit! 

— At  isino  ang  naglagay  ng  mga  bayong  na  iyon  ng 
pulbura? — ang  tanong  ni  kapitana  Choleng,  na  may  katapa- 


—  336  — 


ngan  at  hindi  namumutla  na  gaya  ng  mangingibig  na  si 
Momoy. 

Si  Momoy  ay  dumalo  sa  kasalan,  kaya't  may  katuwiran 
ang  kaniyang  nahuling  pangingilabot.  Si  Momoy  ay  napa- 
laplt  sa  kiosko. 

— Iyan  ang  walang  makapagsabi, — ang  sagot  ni  Chichoy:  — 
isino  ang  dapat  magkaroon  ng  hangad  na  guluhin  ang  ka- 
pistahan?  Wala  kundi  lisa  lamang,  ang  sabi  ng  bantog  na 
abogadong  si  G.  Pasta  na  naroong  dumalaw,  6  isang  kaga- 
llt  ni  D.  Timoteo  6  isang  kaagaw  ni  Juanito.... 

Ang  mga  dalagang  Orenda  ay  biglang  napalingon  kay 
Isagani:   si  Isagani'y  tahimik  na  ngumiti. 

— Magtagd  kayo, — ang  sabi  sa  kaniya  ni  kapitana  Lo- 
leng; — baka  kayo  pagbintangan  . .  . .  magtago  kayo! 

Muling  ngumiti  si  Isagani  at  hindi  sumagot  nang  anoman, 

—  Hindi  maalaman  ni  D.  Timoteo — ang  patuloy  ni  Chi 
ehoy, — kung  sino  ang  may  kagagawan;  siya  ang  namahala 
sa  pagpapagawa,  siya  at  ang  kaibigan  niyang  si  Simoun,  at 
wala  na.  Sa  bahay  ay  nagkagulo,  dumating  ang  teniente  ng 
Veterana,  at  matapos  na  ipagbilin  sa  lahat  ang  paglilihim 
ay  pinaalis  ako.  Nguni't.... 

— Nguni't....  nguni't.... — ang  bulong  na  nanginginlg  ni 
Momoy. 

— Naku! — ang  sabi  ni  Seneia  na  tiningnan  ang  kaniyang 
nobio  at  nanginginig  din  dahil  sa  pagka-alaalang  naparoon  sa 
pista: — ang  senoritorig  ito . .  . .    kung  sakaling  pumutok.... 

At  tiningnan  ng  matang  galit  ang  kaniyang  iniibig  at 
hinahangaan  ang  kaniyang  katapangan. 

— Kung  sakaling  pumutok  .... 

— Walang  matitirang  buhay  sa  daang  Anloague! — ang 
dagdag  ni  kapitang  Toringoy  na  nagpatanaw  ng  katapangan 
at  pagwawalang  bahala  sa  kaniyang  anak. 

— Ako'y  umuuwing  iitong  lito, — ang  patuloy  ni  Chichoy, — 
na  iniisip  na  kahi't  isang  titis  lamang,  i^ang  sigarilyo,  ay 
nagkataong  nahulog  6  may  sumabog  na  isang  lampara,  sa 
mga  sandaling  ito'y  wala  tayong  General,  ni  Arsobispo,  ni 
anoman,  ni  mga  kawanl  man  lamang!  Abo  ang  lahat  ng 
napatungo  sa  pista  kagabi! 

—  IVirgen  Santisima!   ang  maginoong  ito.... 

—  iSusmariosep! — ang    bulalas    ni    kapitana  Loleng;  ang 


—  337  — 


lahat  ng  may  utang  sa  atin  ay  naroroon;  susmariosep!  At 
mayroon  kaming  isang  bahay  na  malapit  doon.  <iSino  kaya 
ang  

— Ngayon  ninyo  malalaman, — ang  patuloy  ni  Chichoy  na 
mahina  ang  boses, — nguni't  kailangan  ninydng  ipaglihim.  Nga- 
yong  hapon  ay  aking  natagpuan  ang  isa  kong  kaibigang  ma- 
nunulat  sa  isang  kawanihan,  at  sa  pag-uusap  namin  ng  ukoi 
sa  bagay  na  iyan  ay  sinabi  sa  akin  ang  lihim:  nabatid 
niya  sa  ilang  kawam....  iSino  sa  akala  ninyo  ang  naglagay 
ng  mga  bayong  ng  pulbura. 

Ikinibit  ng  marami  ang  kanilang  balikat;  si  kapitang 
Toringoy   lamang  ang  tumingin  nang  pasulydp  kay  Isagani. 

— iAng  mga  praple? 

— iAng  insik  na  si  Quroga? 

—  ^lsang  nag-aaral? 
— ^Si  Makaraig? 

Si  kapitang  Toringoy  ay  umuubo  at  tinitingnan  si 
Isagani. 

Si  Chichoy  ay  nakangiting  umiling. 

—  'lAng  mag-aalahas  na  si  Simoun! 
— Si  Simoun!!! 

Isang  katahimikang  anak  ng  pagkakamangha  ang  sumunod 
sa  mga  salitang  iyon.  Si  Simoun,  ang  nag-uudyok  ng  kasamaan 
sa  General,  ang  mayamang  m&ngangalakal  na  pinaparoonan  nila 
sa  kaniyang  bahay  upang  bilhan  ng  mga  batong  kalas,  si  Si- 
moun  na  tumatangg&p  sa  mga  Orenda  nang  lubhang  maga- 
lang  at  pinagsasabihan  sila  ng  mga  maiinam  na  pangungusap! 
Dahil  nga  sa  ang  balita'y  waring  hindi  mangyayari,  kung 
kaya't  pinaniwalaan.  Credo  quia  absurdum,  ang  sabi  ni  San 
Agustin. 

— Nguni't  <iwala  ba  si  Simoun  sa  pista  kagabi? — ang 
tanong  ni  Sensia. 

—  Naroroon, — ang  sabi  ni  Momoy, — nguni't  naalaala  ko 
nga  pala!  Umalis  nang  kami'y  maghahapunan.  Umalis  upang 
kunin  ang  kaniyang  handog  sa  kasal. 

— iNguni't  hindi  ba  kaibigan  ng  General?  <ihindi  ba  ka- 
sama  ni  D-  Timoteo? 

— Opo,  nakipagsama  upang  magawa  ang  pakay  at  nang 
mapat&y  ang  lah&t  ng  kastila. 

— iAh! — ani  Sensia, — ngayon  ko  nalinawan! 

22 


—  338  — 


—  iAng  alin? 

—  Ayaw  ninyong  paniwalaan  si  tia  Tentay.  Si  Simoun 
ay  siyang  diablo  na  nakabili  sa  kaluluwa  ng  lahat  ng  kas- 
tila....  sinasabi  na  ni  tia  Tentay! 

Si  kapitana  Loleng  ay  nag-antanda,  hindi  mapalagay  na 
tiningnan  ang  mga  bat6  na  nanganganib  siyang  makitang 
maging  baga;  hinubad  ni  kapitang  Toringoy  ang  sinslng  na 
galing  kay  Simoun. 

— Si  Simoun  ay  nawala  nang  hindi  nag-iwan  ng  bakas, 
— ang  dagdag  ni  Ohiehoy; — hinahanap  siya  ng  guardia  sibil. 

— Oo! — ang  sabi  ni  Sensia, — hanapin  nila   ang  demoniot 

At  nag-antanda.  Ngayon  nila  nalinawan  ang  maraming 
bagay,  ang  malaking  kayamanan  ni  Simoun,  ang  katangita- 
nging  amdy  ng  kaniyang  bahay,  amoy  asupre.  Si  Binday, 
isa  sa  mga  dalagang  Orenda,  mapaniwalam  at  kaiga- 
igayang  binibini,  ay  nakaalaalang  nakakita  ng  mga  apoy 
na  bughaw  sa  bahay  ng  mag-aalahas,  nang  isang  hapon  na 
kasama  ang  ina'y  naparoon  sila  upang  mamili  ng  bato. 

Si  Isagani'y  taimtim  na  naklkingig,  na  walang  kaimik- 
imik. 

—  iKaya  pala,  kagabi . .  . . !  —  ang  pabulong  ni  Momoy. 
— iKagabi? — ang  ulit  ni  Sensia  na  may   panibugho't  na- 

sang  makaalam. 

Hindi  makapangahas  na  makapagpatuloy  si  Momoy,  ngu- 
ni't  nawala  ang  kaniyang  takot  dahil  sa  mukhang  ipinata- 
naw  sa  kaniya  ni  Sensia. 

— Kagabi,  samantalang  kami'y  humahapon,  ay  nagkaroon 
ng  isang  gul6;  ang  ilaw  sa  kinakainan  ng  General  ay  na- 
matay.  Sinasabing  ninakaw  ng  isang  hindi  nakilala  kung 
sino  ang  lamparang  handog  ni  Simoun. 

— dlsang  magnanakaw?    ilsa  sa  mga  Mano  Negra? 

Si  Isagani  ay  tumindig  at  nagpalakadlakad. 

—  iAt  hindi  nahuli? 

— Lumundag  sa  ilog;  walang  nakakita  sa  kaniya.  May 
nagsasabing  kastila  raw;  anang  iba'y  insik;  ang  iba'y  indio..  .. 

— Inaakalang  sa  pamagitan  ng  lamparang  iyon, — ang  tu- 
gon  ni  Chichoy  ; — ay  pag-aalabin  ang  boong  bahay,  ang  pul- 
bura .... 

Muling  nanginig  si  Momoy,  nguni't  nang  makitang  naram- 
daman  ni  Sensia  ang  kaniyang  katakutan,  ay  tinangkang  iayos. 


—  339  — 


— iSayang! — ang  bulalas  na  nilakasan  ang  loob, — ima- 
sama  ang  nagawa  ng  magnanakaw!  Nangamatay  sanang 
lahat  

Tiningnan  siyang  gulilat  ni  Sensia;  ang  mga  babai'y 
nangag-angtanda.  Si  kapitang  Toringoy  na  natatakot  sa  po- 
Htika  ay  umanyong  lalayo.  Si  Isagani  ang  tinungo  ni  Mo- 
moy. 

— Kailan  ma'y  hindi  mabuti  ang  kumuha  ng  hindi  sariling 
ari, — ang  sagot  ni  Isagani  na  may  matalinghagang  ngiti; — kung 
nalalaman  lamang  ng  magnanakaw  na  iyon  kung  an6  ang 
pinapakay  at  nakapag-isip  sana,  ay  tunay  na  hindi  gagawi'n 
ang  gayon! 

At  idinagdag  matapos  ang  munting  hinto: 

— Pantayan  man  ng  kahi't  gaano'y  hindi  ako  lalagay 
sa  kalagayan  niya. 

At  nagpatuloy  sila  sa  pagkukurokuro  at  pagpapala- 
palagay. 

Makaraan  ang  isang  oras,  ay  nagpaalam  na  si  Isagani  sa 
mag-aanak  upang  manirahan  na  sa  habang  buhay  sa  piling  ng 
kaniyang  amain. 

XXXVIII 
KASAWIAN 

Si  Matangluvrin  ay  siyang  kilabot  sa  Luson.  Ang  ka- 
niyang  pangkat  ay  sisipot  kung  minsan  sa  isang  lalawigang 
hindi  inaakalang  kaniyang  lulusubin  at  kung  minsan  ay 
biglang  susulpot  sa  isang  lalawigang  humahandang  maglaban 
sa  kaniya.  Susunugin  ang  isang  kabyawan  sa  Batangan, 
sisirain  ang  mga  pananim;  kinabukasan  ay  papatayi'n  ang 
hukom  pamayapa  sa  Tiani,  sa  isa  pa'y  lolooban  ang  isang 
bayan  sa  Kabite  at  kukunin  ang  lahat  ng  armas  sa  tribunal. 
Ang  mga  lalawigang  panggitna,  mula  sa  Tayabas  hanggang 
Pangasinan,  ay  inaabot  ng  kaniyang  mga  kabangisan  at  ang 
kaniyang  madugong  pangalan  ay  uraaabot  hanggang  Albay, 
sa  timog,  at  sa  hilaga'y  hanggang  Kagayan.  Sapagka't  inalisan 
ng  sandata  ang  mga  bayanbayan  dahil  sa  pagkukulang  ng 
tiwala  ng  isang  mahinang  pamahalaan  ay  nahuhulog  sa  ka- 
niyang  mga  kamay  na  waring  walang  kabuluhang  bihag; 
paglapit  niya,  ay  iniiwan  ng  mga  manananim  ang  kanilang 


—  340  — 


mga  bukid,  ang  mga  hayop  ay  napupuksa  at  isang  bakas 
na  dugo  at  apoy  ang  nagiging  tanda  ng  kaniyang  pagdaraan. 
Hinahalay  ni  Matanglawin  ang  lahat  ng  mga  ma^hihigpit  na 
kautusang  laban  sa  mga  tulisan:  walang  napapahirapan  sa 
mga  kautusang  yaon  kundi  ang  mga  naninirahan  sa  mga 
nayon,  na  kaniyang  binibihag  6  sinasalanta  kung  naglalaban, 
6  kung  nakikipagkasundo  sa  kaniya  ay  ipinalalamog  6  ipi- 
natatapon  ng  pamahalaan,  kung  sakaling  dumaratmg  sa  pag- 
tatapunan  at  hindi  abutin  ng  malubhang  sakuna  sa  pagla- 
lakbay.  Dahil  sa  gayong  kalagayan  ay  marami  sa  mga 
taga  bukid  ang  sumasailalim  sa  kaniyang  kapangyarihan. 

Sanhi  sa  kakilakilabot  na  kaparaanang  ito,  ang  naghi- 
hingalo  nang  pangangalakal  ng  mga  bayan  ay  nagpatuloy  na 
namatay  ng  lubusan,  Ang  mayaman  ay  hindt  makapangahas 
na  makapaglakbay,  at  ang  mahihirap  ay  natatakot  na  ma- 
huli  ng  guardia  sibil,  na,  dahil  sa  nauutusang  umusig  sa 
mga  tulisan  ay  madalas  na  hinuhuli  ang  unang  masumpungan 
at  pinahihirapan  ng  katakot-takot.  Sa  kaniyang  di  karapa- 
tan,  ang  pamahalaan  ay  nagpapakita  ng  kalak^san  sa  mga 
taong  kaniyang  pinaghihinalaan,  upang,  sa  kapapahirap,  ay 
huwag  mahalata  ng  mga  bayan  ang  kaniyang  kahinaan,  ang 
takot  na  nagtatakda  ng  mga  gayong  kautusan. 

Isang  hanay  ng  mga  kaawaawang  ito  na  pinaghihinalaan, 
mga  anim  6  pit6,  na  nangakabaliti  ng  abot  siko  at  nangata- 
taling  wari'y  piling  nang  tao,  ay  nangaglalakad  isang  tang- 
haling  tapat  sa  isang  daang  namamaybay  sa  isang  bundok, 
na  dala  ng  sampu  6  labing  dalawang  guardia  na  nangaka- 
baril.  Lubhang  matindi  ang  init.  Ang  mga  bayoneta  ay  nag- 
kikintaban  sa  araw,  ang  kanyon  ng  mga  barll  ay  nag-iinit, 
at  ang  mga  dahon  ng  sambong  na  nalalagay  sa  mga  kapa- 
sete  ay  halos  hindi  makapagpahina  sa  tindi  ng  nakasusunog 
na  araw  sa  buwan  ng  Mayo. 

Dahil  sa  hindi  maikilos  ang  mga  bisig  at  nangagkaka- 
dikitan,  upang  huwag  gumamit  ng  maraming  lubid,  ay  luma- 
lakad  ang  mga  huli  na  halos  lahat  ay  walang  takip  sa  ulo 
at  mga  walang  sapm  ang  paa :  mabuti  na  ang  may  isang 
panyong  nakatali  sa  ulo.  Hingal  na  hingal,  hirap,  punong 
puno  ng  alikabok  na  nagiging  putik  dahil  sa  pawis,  ay  na- 
raramdamang  natutunaw  ang  kanilang  utak,  may  lumilipanang 
ilaw  sa  kaitaasan,  mga  badhang  pula  sa  himpapawid.  Ang  kapa- 


—  341  — 


taan  at  ang  panghihina  ay  nalalarawan  sa  kanilang  pagmu- 
mukhA,  ang  paghihinagpi's,  ang  pagkagalit,  isang  bagay  na  hindi 
mawari,  tinging  mamamatay  na  sumusumpa,  taong  naiinip  sa 
buhay,  sa  sarili,  na  nagtutungayaw  sa  Dios....  Ang  mga 
lalong  nakapagtatagal  ay  itinutungo  ang  ulo,  ikinukuskos  ang 
mukha  sa  maruming  likuran  ng  sinusundan  upang  mapahid 
ang  pawis  na  tumatakip  sa  kanilang  mga  mata;  ang  mara? 
mi'y  pipilay-pilay.  Kapag  may  nakaabala  sa  lakad  dahil 
sa  pagkadapa  ay  madidingig  ang  isang  tungayaw  at  lalapit 
ang  isang  sundalo  na  iniwawasiwas  ang  isang  sanga,  na  ki- 
nuha  sa  isang  puuo,  at  pinipilit  na  pinatitindig  sa  palo  dito't 
palo  doon.  Sa  gayo'y  tumatakbo  ang  hanay,  na,  kaladkad 
ang  nadapa  na  nagugumon  sa  alabok  at  umuungal  na  hini- 
hinging  siya'y  patayin:  sa  isang  pagkakataon  ay  napapatindig, 
napapatayo,  at  saka  ipinatutuloy  ang  kaniyang  paglakad  na 
umiiyak  na  wari'y  bata  at  isinusumpa  ang  oras  na  siya'y 
naging  tao. 

Ang  pillng  na  tao  ay  maminsan  minsang  humihinto  sa- 
mantalang  nangagsisiinom  ang  mga  may  dala  sa  kanila,  at 
pagkatapos  ay  ipatutuloy  ang  lakad  na  ang  bibig  ay  tuyo, 
ang  pag-iisip  ay  madilim  at  ang  puso'y  puno  ng  paglait.  Ang 
uhaw  ay  siyang  pinakamunting  bagay  na  inaalintana  ng  mga 
kaawaawang  taong  iyon. 

— iLakad,  mga  anak  ng  p....! — ang  sigaw  ng  sundalo, 
na  nakapagpanibagong  lakas,  na  ibinigkas  ang  karaniwang 
lait  ng  mga  pilipinong  pinakadukha. 

At  sumasagitsit  ang  sanga  at  tumatama,  sa  likuran  ng 
kahi't  sino,  ng  lalong  nalalapit,  kung  minsan  ay  tumatama 
sa  isang  mukha,  nag-iiwan  muna  ng  isang  bakas,  pagkatapos 
ay  mapula,  at  mayamaya/y  marumi  dahil  sa  alikabok  ng 
lasangan. 

—  iLakad  mga  duwag — ang  sigaw  sa  wikang  kastila  na 
pinalalaking  mabuti  ang  boses. 

—  iManga  duwag! — ang  ulit  ng  alingawngaw  ng  bundok. 
At   tinutulinan    ang  lakad  ng  mga  duwag,  sa  silong  ng 

langit  na  wari'y  nagbabagang  bakal,  sa  isang  daang  nakapapaso 
na    iniaab6y   ng   mabukong  sanga  na  naluluray  sa  malatay 
na  balat.    Ang  lamig  sa  Siberia  ay  mabuti  pa  kay  sa  araw  sa 
buwan  ng  Mayo  sa  Pilipinas!    Gayon  man,  sa  mga  sundalo  ay 
may  isang  namiimuhi  sa  gayong  mga  kabangisang  walang  kapa- 


-  342  — 

rarakan:  lumalakad  ng  walang  imlk  at  kun6t  ang  kilay  na 
waring  masama  ang  loob.  Sa  kahulihulihan,  nang  makita 
na  ang  guardia  ay  hindi  na  nasisiyahan  sa  sanga  kundi 
pinagsisipa  pa  ang  mga  huli  na  napaparapa,  ay  hindi  na 
nakapagpigil  at  bugn6t  na  sumigaw  nang: 

— Hoy,  Mautang,  bayaan  mo  na  sildng  lumakad  na 
mapayapa! 

Si  Mautang  ay  lumingong  napamangha. 

—  At  ano  ang  mayroon  sa  iyo,  Oarolino? — ang  tanong. 

—  Sa  ganang  akin  ay  wala,  nguni't  naaawa  ak6! — ang 
sagot  ni  Oarolino; — mga  tao  rin  iyang  kagaya  natin! 

—  Napagkikilalang  baguhan  ka  pa! — ang  pakli  ni  Mau- 
tang  na  tumawang  may  habag, —  ikung  gay6'y  ano  ang  ina- 
asal  ninyo  sa  mga  mahuli  sa  labanan? 

— Mabuting  di  sapala  kay  sa  ganiyan! — ang  sagot  ni  Ca- 
rolino. 

Napahintong  sandali  si  Mautang,  at  pagkatapos,  waring 
nakatagpo  ng  isasagot  ay  panatag  na  tumugon,  na: 

— A,  ang  mga  huli  doon  ay  mga  kaaway  at  lumalaban, 
samantalang  ang  mga  ito  ay....  ito'y  mga  kababayan  natin! 

At  lumapit  na  ibinulong  kay  Oarolino: 

—  iNapakahangal  ka!  Ginagawa  sa  kanila  ang  ganiyan 
upang  magtangkang  lumaban  6  tumanan,  at  sa  gayon  ay.... 
pung! 

Ang  Oarolino  ay  hindi  sumag6t. 

Ang  isa  sa  mga  huli  ay  namanhik  na  pahintulutan 
siyang  tumigil  sapagka't  mayroon  lamang  gagawing  kailangan. 

—  iAng  pook  na  ito'y  mapanganib! — ang  sagot  ng  kabo, 
na  di  mapalagay  na  tinitingnan  ang  bundok: — sulong! 

— Sulong! — ang  ulit  ni  Mautang. 

At  humaging  ang  pamalo.  Ang  huli  ay  namilipit  at 
tiningnan  siya  ng  tinging  may  sumbat. 

— Mabangis  ka  pa  kay  sa  tunay  na  kastila — ang  sabi  ng 
baliti. 

Tinugon  siya  ni  Mautang  ng  ilang  palo.  Halos  sabay 
doo'y  humaging  ang  isang  punlo  na  sinundan  ng  isang  pu- 
tok:  nabitiwan  ni  Mautang  ang  baril,  bumitiw  ng  isang  tu- 
ngayaw  at  matapos  madala  sa  dibdib  ang  dalawang  kamay 
ay  umikit  at  bumagsak.  Nakita  siya  ng  huli  na  kumikisay 
sa  alikabok  at  linalabasan  ng  dugo  sa  bibig. 


—  343  — 

— Tigil! — ang  sigaw  ng  kabo  na  biglang  namutla. 

Ang  mga  sundalo'y  huminto  at  turningm  sa  kanilang 
paligid.  Isang  munting  buga  ng  aso  ang  lumalabas  sa  isang 
kasukalan  sa  dakong  ita&s.  Humaging  ang  isa  pang  punlo, 
nadingig  ang  isa  pang  putok  at  ang  kabo'y  namaluktot  na 
nagtutungayaw  at  may  sugat  sa  hita.  Ang  pulutong  ay  bi- 
nabaka  ng  mga  taong  nangagkakanlong  sa  mga  batong  nasa 
kaitaasan. 

Ang  kabo,  lipos  kagalitan,  ay  tumuro  sa  dako  ng  kum- 
pol  ng  mga  baliti,  at  sumigaw  nang: 
— Fuego! 

Ang  mga  huli  ay  nangapaluhod,  na  puno  ng  sindak. 
Sa  dahilang  hindi  maitaas  ang  mga  kamay,  ay  nangagma- 
makaawang  humahalik  sa  lupa  at  iniuuna  ang  ulo-'  may  tu- 
mutukoy  sa  kanilang  mga  anak,  may  sa  kaniyang  ina  na 
wala  nang  mag-aampon;  ang  isa'y  nangangako  ng  salapi, 
binabanggit  ng  isa  ang  ngalan  ng  Dios,  nguni't  ang  bunga- 
nga  ng  mga  baril  ay  nakababa  na  at  isang  kakilakilabot 
na  putok  ang  nagpapipi  sa  kanila. 

Sinimulan  na  ang  pakikipagputukan  sa  mga  nasa  sa 
itaas  na  untiunting  linaganapan  ng  aso.  Dahil  sa  asong  ito 
at  sa  kadalangan  ng  putok  ay  marahil  hindi  hihigft  sa 
tatlo  ang  baril  ng  mga  hindi  nakikitang  kalaban.  Samantala 
naman  ay  sumasagupa  at  nagpapaputok  ang  mga  sundalo, 
nangagkakanlong  sa  mga  puno  ng  kahoy,  humihiga  at  nag- 
pupumilit  na  makapaitaas.  Umiilandang  ang  mga  putol-pu- 
tol  na  bato,  nababakli  ang  sanga  ng  mga  puno,  natutuklap 
ang  lupa.  Ang  unang  guardia  na  nagtangkang  makapanhik 
ay  gumulong  na  may  tama  ng  punlo  sa  balikat. 

Ang  lihim  na  kalaban  ay  nakalalamang  dahil  sa  kina- 
lalagyan;  ang  mga  matatapang  na  guardia  na  hindi  maru- 
nong  tumakbo  ay  kaunti  nang  umurong,  sapagka't  nanga- 
hihinto  at  ayaw  mangagsisulong .  Ang  pakikipaglabang  iy6n 
sa  hindi  nakikita  ay  nakasindak  sa  kanila.  Wala  silang  na- 
kikita  kundi  pawang  aso  lamang  at  batuhan;  walang  bo- 
ses  ng  tao,  ni  anino  man  lainang;  mawiwikang  nakipagla- 
ban  sila  sa  bundok. 

— IHale,  Oarolino!  Nasaan  ang  katalasan  mong  tumudla, 
p....! — ang  sigaw  ng  kabo. 

Nang  mga  sandaling  iyon  ay  isang    lalaki  ang  sumipot 


—  344  — 


sa   ibabaw    ng    is&Dg   bato    at    ikioukumpay   ang   baril  na 
hawak. 

—  iPaputukan  iyan! — ang  sigaw  ng  kabo  na  bumitiw 
Dg  isang  malaswaog  tungayaw. 

Tatlong  guardia  ang  sumunod,  nguni't  ang  lalaki'y  na- 
katayo  rin;  sumisigaw,  nguni't  hindi  malinawan  ang  kani- 
yang  sinasabi. 

Ang  Oarolino  ay  napahinto,  na  waring  nakikilala  ang 
anyong  iyon  na  nababalot  ng  liwanag  ng  araw.  Nguni't 
binantaan  siya  ng  kabo  na  tatarakan  kung  hindi  magpapa- 
putok.  Tumudla  ang  Carolino  at  nadingi'g  ang  isang  putok. 
Ang  taong  nasa  bato  ay  umikit  at  nawalang  kasabay  ang 
sigaw  na  nakatullg  sa  Oarolino. 

Isang  kilusan  ang  nangyari  sa  kagubatan  na  waring  nag- 
panakbuhan  ang  mga  naroroon.  Sa  gayo'y  nangagsisalunga 
ang  mga  sundalo,  na  wala  nang  kalaban.  Isa  pang  lalaki 
na  ikinukumpay  ang  isang  sibat  ang  sumipot  sa  ibabaw  ng 
mga  bato;  pioaputuka*n  ng  mga  sundalo,  at  ang  lalaki'y  unti 
unting  napayuko,  pumigil  sa  isang  sanga,  isa  pang  putok  at 
lumagp^k  na  pasubasob   sa  bato. 

Matuling  nangagsipanguuyapit  ang  mga  sundalo,  na  ini- 
lagay  sa  dulo  ng  baril  ang  mga  bayoneta  at  laan  sa  isang 
labanaDg  subuan;  ang  Oarolino'y  siyang  tanging  dahandahan 
ang  lakad,  na  ang  tingin  ay  pasulingsuliDg,  malamlam,  na 
inaalala  ang  sigaw  ng  taong  nabuwal  dahil  sa  tama  ng 
punlo.  Ang  unang  dumating  sa  kaitaasan  ay  nakatagpo  ng 
isang  matandang  naghihingalo,  na  nakatimbuwang  sa  bato; 
sinaksak  sa  katawan  ng  bayoneta  nguni't  hindi  man  la- 
mang  kumisap  ang  matanda:  ang  mata'y  nakatitig  sa  Caro- 
lino,  isang  titig  na  hindi  mawari,  at  sa  tulong  ng  mabutong 
kamay  ay  may  itinuturo  sa  kaniyang  nasa  likod  ng  mga 
bato. 

Ang  mga  sundalo'y  nangapalingon  at  nakitang  si  Carolino 
ay  maputlang  maputla,  nakanganga  at  sa  paningin  ay  nag- 
lalarawan  ng  huling  kislap  ng  pag-iisip.  Nakilala  ng  Caro- 
lino,  na  dili  iba't  si  Tano,  ang  anak  ni  kabisangt  Tales,  na 
galing  sa  Carolinas,  na  ang  naghihingalo  ay  ang  kaniyang 
lelong,  si  matandang  Selo,  na,  dahil  sa  hindi  siya  makausap 
ay  naghahayag  sa  kaniya,  sa  tulong  ng  mga  naghihingalong 
mata,  ng  isang  kabuhayang  lipus  ng  sakit.  At  riang  bangkay 


—  345  — 


na  ay  patuloy  din  sa  pagtuturo  ng  isang  bagay  na  nasa 
likod  ng  mga  bato  

XXXIX 

Sa  kaniyang  ulilang  tahanan,  sa  baybay  ng  dagat,  na 
ang  magalaw  na  ibabaw  nito'y  nakikita  sa  mga  bukas  na 
durungawan,  na  umaabot  sa  malayd,  hanggang  sa  makiisa  sa. 
huling  dako  ng  natatanaw,  ay  nililibang  ni  P.  Florentino 
ang  kaniyang  pag-iisa  sa  pamag-itan  ng  pagtugtog  sa  armo- 
nium  ng  mga  malulungkot  at  di  masasayang  tugtugin,  na 
sinasaliwan  ng  maugong  na  alingawngaw  ng  mga  alon  at  ng 
bulong  ng  mga  sanga  ng  kagubatang  kalapit.  Manga  tunog 
na  mahahaba,  malalakas,  mahinagpis,  na  wari'y  mga  ple- 
gaiia,  kahi't  matitindi,  ang  lumalabas  sa  matandang  pa- 
nugtog;  si  P.  Florentino,  na  isang  tunay  na  musiko,  ay 
tumutugtog  ng  alinsunod  sa  biglang  udyok  ng  kalooban  at  sa 
dahilang  siya'y  nag-iisa,  ay  ibiiuibulalas  ang  mga  kalungku- 
tang  taglay  ng  kaniyang  puso. 

Sadya  ngang  ang  matanda'y  malungkot.  Ang  kaniyang 
mabuting  kaibigan  na  si  D.  Tibureio  de  Espadana  ay  kaa- 
alis  pa  lamang  na  umiilas  sa  pag-uusig  ng  asawa.  Nang 
umagang  iyon  ay  tumanggap  ng  isang  sulat  ng  isang  teniente 
ng  guardia  sibil,  na  ang  sabi  ay: 

"Minamahal  kong  Oapellan :  Katatanggap  ko  pa  lamang 
ng  isang  telegrama  ng  komandante  na  ang  sinasabi'y:  espa- 
nol  eseondido  easa  Padre  Florentino  cojera  remimitird  vivo  muerto.. 
Sa  dahilang  ang  telegrama  ay  lubhang  maliwanag  ay  pagsa- 
bihan  ninyo  ang  kaibigan  upang  huwag  siyang  matagpuan 
pagpariyan  kong  huhulihin  siya  sa  ika  walo  ng  gabi. 

Ang  inyong  tagisuyong, 

Perez. 

Sunugin  ninyo  ang  sulat. 

—  A...  a....  ang  Victorinang  it6,  ang  Victorinang  ito! 
— ang  pautal-utal  na  sabi  ni  D.  Tibureio; — a....  a....  ay 
mangyayaring  umabot  hangg£ng  sa  ako'y  ipabaril. 

Hindi  siya  napigil  ni  P.  Florentino:  walang  nahita,  sa 
pagpapaliwanag  sa  kaniya  na  ang  ibig  marahil  sabihin  ng 
salitang  cojera  ay  eogerd;  na  ang  kastilang  nagtatago  ay  hindi 


—  346  - 


mangyayaring  si  D.  Tibureio  kundi  si  Simoun,  na  may  da- 
lawang  araw  pa  lamang  na  kararating,  na  sugatan  at  wa- 
ring  pinag-uusig,  na  huminging  patuluyin.  Si  D.  Tibureio 
ay  hindi  napahinuhod;  ang  cojera  ay  ang  kaniya  ngang  pag- 
kapilay,  ang  tanda  niya  sa  katawan:  yaon  ay  pakana  ni 
Victorina  na  ibig  siyang  matagpuang  patay  6  buhay,  gaya 
ng  isinulat  ni  Isagani  buhat  sa  Maynila.  At  iniwan  ng  ka- 
awaawang  Uiises  ang  bahay  ng  pari  upang  magtagd  sa  ku- 
bo  ng  isang  mangangahoy. 

Walang  pag-aalinlangan  si  P.  Florentino  na  ang  kasti- 
lang  hinahanap  ay  ang  manghihiyas  na  si  Simoun.  Mahi- 
waga  ang  kaniyang  pagdati'ng,  dugoduguan,  mapanglaw  at 
patangpata,  na  siya  ang  may  pasan  sa  kaniyang  takba.  Sa 
tulong  ng  malaya't  masuyong  pagpapatuloy  ng  mga  pilipino 
ay  tinanggap  siya  ng  klerigo  ng  walang  kaan6anomang  ka- 
siyasiyasat,  at  sa  dahilang  hindi  pa  umaabot  sa  kaniyang  tainga 
ang  mga  nangyari  sa  Maynila  ay  hindi  niya  lubos  na  maisip  ang 
gayong  kalagayan.  Ang  tanging  paghuhulong  pumasok  sa  kani- 
yang  pag-iisip  ay  ang  pangyayari,  na  sa  dahilang  umalis  na  ang 
General,  ang  kaibigan  at  nag-aamp6n  sa  mag-aalahas,  ma- 
rahil  ang  mga  kagalit  nito,  ang  mga  pinaslang,  ang  mga 
napinsalaan,  ay  nangagsipagbangon  ngayon  na  sumisigaw  ng 
higanti,  at  siya'y  pinag-uusig  ng  samantalang  General  upang 
makuha  sa  kaniya  ang  kayamanang  naipon.  Iyan  ang  sanhi 
ng  pagtatanan!  Nguni't  ang  kaniyang  mga  sugat  ay  isaan 
nagbuhat?  &Nagtangka  kayang  magpakamatay?  ^yaon  kaya'y 
anak  ng  paghihiganti?  ^anak  kaya  ng  isang  kapusukan,  gaya 
ng  ibig  ipahiwatig  ni  Simoun?  dTinanggap  kaya  niya  yaon 
sa  pag-ilas  sa  mga  kawal  na  umuusig  sa  kaniya? 

Ang  huling  paghuhulong  ito  ang  siyang  inaakala  niyang 
siyang  lalong  nalalapit  marahil  sa  katotohanan.  Nakatulong 
pa  sa  pagpapatibay  sa  gayong  paghuhulo  ang  telegrama  na 
katatanggap  pa  lamang  niya  at  ang  pagmamatigas  ni  Simoun 
sa  mula't  mula  pa  na  ayaw  pagamot  sa  medikong  nasa 
pangulong  bayan  ng  lalawigan. 

Ang  tanging  tinatanggap  ng  mag-aalahas  ay  ang  panga- 
ngalaga  ni  D.  Tibureio  at  yaon  pa  man  ay  napaghahalatang 
wala  siyang  tiwala.  Sa  pangyayaring  ito'y  itinatanong  sa 
sarili  ni  P.  Florentino  iano  ang  dapat  niyang  gawin  pag- 
datlng  ng  guardia   sibil   na  huhuli  kay  Simoun?    Sa  kala- 


—  347  — 


gayan  ng  may  sakit  ay  hindi  mangyayari  ang  gumalaw 
at  lalo  pa  manding  hindi  mangyayari  ang  maglakbay  ng 
mahaba....  Nguni't  sinasabi  ng  telegrama  na  patay  6 
buhay  

Si  P.  Florentino  ay  huminto  sa  pagtugtog  at  lumapit 
sa  durungawan  upang  Unawin  ang  dagat.  Ang  patag  na 
ibabaw,  na  wala  ni  isa  mang  da6ng,  ni  isa  mang  layag,  ay 
walang  maiudyok  sa  kaniya.  Ang  pulong  maliit  na  nata- 
tanaw  na  nag-iisa"  sa  malayo,  ay  walang  sinasabi  sa  kaniya 
kundi  ang  taglay  na  pag-iisa  at  lalo  pa  manding  nagpapa- 
kilala  nang  pagkaulila  ng  tinatanaw  na  kalawakan.  Ang  walang 
hanggang  kalawakan  kung  minsan  ay  pipingpipi. 

Tinangka  ng  matandang  hulaan  ang  ngiting  malungkot 
at  pakutya  na  isinalubong  ni  Simoun  sa  balitang  siya'y  hu- 
hulihin.  ^ano  ang  kahulugan  ng  ngiting  iyon?  iAt  ang  isa 
pang  ngiti,  na  lalo  pang  malungkot  at  pakutya  nang  mabatid 
na  sa  ika  walo  pa  ng  gabi  magsisidating?  iAno  ang  ibig 
sabihin  ng  hiwag&ng  iyon?    iBakit  ayaw  magtago  si  Simoun? 

Sumaalaala  niya  yaong  bantog  na  tinuran  ni  San  Juan 
Cris6stomo  nang  ipinagtanggol  ang  eunueo  na  si  Eutropio: 
"iKailan  man  ay  hindi  naging  lalong  kapit  na  di  gaya  ngayon 
sabihing:  Kapalaluan  ng  mga  kapalaluan  at  ang  lahdt  ay 
kapalaluan! " 

—  Oo,  ang  Simoung  yaon  na  napakayaman,  makapang- 
yarihan,  kinatatakutan,  nang  wala  pang  iisang  linggo  ang 
nakararaan,  ngayon,  ay  sawing  kapalaran  pa  kay  Eutropio, 
humahanap  ng  matutuluyan,  at  hindi  sa  mga  dambana  ng 
isang  simbahan,  kundi  sa  dukhang  bahay  ng  isang  klerigong 
indio,  na  liblib  sa  kagubatan,  sa  ulilang  baybay  ng  dagat! 
Kapalaluan  ng  mga  kapalaluan  at  ang  lahat  ay  kapalaluan! 
At  ang  taong  yaon,  sa  loob  ng  ilang  oras,  ay  huhulihin, 
aalisi'n  sa  hihigang  kinahihiligan,  na  di  igagalang  ang 
kaniyang  kalagayan,  di  bibigyang  halaga  ang  kaniyang  mga 
sugat,  sa  patdy  6  buhdy  ay  hinihingi  siya  ng  kaniyang  mga 
kaaway!  ^Papano  ang  pagliligtas  sa  kaniya?  «iSaan  matatagpo 
ang  mga  bigkas  na  nakaaakit  ng  obispo  sa  Oonstantinopla? 
Ano  ang  kapangyarihan  ng  kaniyang  mga  dukhang  salita, 
ang  salita  ng  isang  klarigong  indio,  na  ang  kaniyang  kaapi- 
han  ay  waring  ikinagagalak  at  iniuudyok  pa  nga  ng  Simonng 
iyon  nang  panahong  siya'y  nagtatagumpay. 


—  348  — 


Hindi  na  naaalaala  ni  P.  Florentino  ang  pawalang  bahalang 
pagtanggap  sa  kaniya  ng  manghihiyas,  na  may  dalawang  buwan 
pa  lamang  ang  nakararaan,  nang  siya'y  pinakiusapan  tungkol 
kay  Isagani  na  nahuli  dahil  sa  isang-walang  hunos  diling  sigabo 
ng  kalooban;  nalimot  ang  pagsusumakit  ni  Simoun  upang  madali 
ang  pag-aasawa  ni  Paulita,  pag-aasawang  siyang  nag-aboy  kay 
Isagani  sa  isang  matinding  pag-ilag  sa  kapuwa  tao,  na  si- 
yang  ikinababalino  ng  amain:  nalimot  ni  P.  Florentino  ang 
lahat,  at  walang  naaalaala  kundi  ang  kalagayan  ng  may 
sakit,  ang  kaniyang  katungkulan  sa  pagka  may  bahay,  at 
sinasaliksik  ang  kaniyang  pag-iisip,  iDapat  niyang  itago  upang 
huwag  masunod  ang  nasa  ng  may  kapangyarihan?  Nguni't 
ang  may  katawan  ay  walang  kaligaligalig:   ngumingiti . .  . . 

Ito  ang  sumasaisip  ng  mabuting  matanda  nang  dumating 
ang  isang  alila  at  sinabi  sa  kaniyang  ibig  siyang  makausap 
ng  may  sakit.  Tumungo  sa  kanugnog  na  silid,  na  malinis 
at  maaliwalas  na  tahanan,  na  ang  pinakasahig  ay  malalapad 
na  tablang  makikintab  at  makikinis,  na  may  malalaki't  ma- 
bibigat  na  sillon,  na  may  matandang  ayos,  walang  barnis 
ni  mga  dibuho.  Sa  isang  dako  ay  may  isang  katreng  ka- 
magong  na  may  kaniyang  apat  na  haliging  pumipigil  sa 
lalagyan  ng  kulambo,  at  sa  siping  ay  may  isang  mesa  na 
puno  ng  mga  botella,  hilatsa  ng  mga  putol  putol  na  kayo. 
Ang  isang  luhuran  sa  dakong  ibaba  ng  isang  Cristo  at  isang 
munting  aklatan  ang  nagpapakilalang  yaon  ang  silid  ng  pari, 
na  ipinagamit  sa  tumuloy,  alinsunod  sa  ugaling  pagpapatuloy 
ng  mga  pilipino  na  ipagkaloob  sa  nanunuluyan  ang  lalong 
masarap  na  pagkain,  ang  lalong  mabuting  silid  at  ang  lalong 
mabuting  hihigan  sa  loob  ng  bahay.  Nang  makitang  bukas  na 
bukas  ang  lahat  ng  durungawan  upang  bayaang  makapasok  ang 
dalisay  na  hangin  sa  dagat  at  ang  alingawngaw  ng  kaniyang 
walang  patid  na  hinagpis,  ay  walang  makapagsasabi  sa  Pilipinas 
na  doo'y  may  isang  may  karamdaman,  sapagka't  nakaugaliang 
ilapat  ang  mga  bintana  at  sampu  ng  lalong  maliliit  na  puang 
kailan  pa  ma't  may  isang  sinisipon  6  kaya'y  nagdaramdam  ng 
munting  sakit  ng  ulo  na  walang  kakabukabuluhan. 

Tumingin  si  P.  Florentino  sa  dako  ng'hihigan  at  namangha 
siya  nang  makitang  wala  na  sa  mukha  ng  may  sakit  ang  anyong 
palagay  at  pakutya.  Isang  lihim  na  sakit  ang  wari'y  nag- 
papakun6t  sa  kaniyang  kilay,  sa  kaniyang  paningin  ay  na- 


—  349  — 


mamalas  ang  di  kapalagayang  loob  at  ang  kaniyang  bibi'g 
ay  napapangiwi  dahil  sa  isang  ngiting  lipos  ng  sakit. 

— ^Nahihirapan  baga  kayo,  ginoong  Simoun? — ang  ma- 
suydng  tanong  ng  paring  lumapit. 

— Kaunti,  nguni't  sa  loob  ng  ilang  sandali,  ay  mat?ta- 
pos  na  ang  paghihirap  ko — ang  tugon  na  iginalaw  ang  ulo. 

Sindak  na  pinapagduop  ni  P.  Florentino  ang  mga  ka- 
may,  dahil  sa  waring  nakilala  ang  kakilakilabot  na  kato. 
tohanan. 

— bAno  ang  ginawa  ninyo,  Dios  ko?  <£An6  ang  inyong 
ininom? — at  iniunat  ang  kamay  sa  dakong  kinalalagyan  ng 
mga,  botella. 

— Wala  nang  magagawa!  wala  ng  lunas! — ang  sagot  sa 
tulong  ng  kasakitsakit  na  ngiti — &ano  ang  ibig  ninyong  ga- 
wm  ko?  bago  tumugtdg  ang  ika  walo  .  .  .  Sa  patay  6  sa 
buhay....   patay  ay  oo,  nguni't  buhay  ay  hindi. 

— iDios  ko,  Dios  ko!   <jano  ang  ginawa  ninyo? 

— Huminahon  kayo — ang  putol  ng  may  sakit  sa  tulong 
ng  isang  galaw  ng  mukha — ang  nagawa'y  nagawa  na.  Hindi 
dapat  na  ako'y  mahulog  na  buhay  sa  kamay  ng  sino  man 
....maaaring  makuha  ang  aking  lihim.  Huwag  kayong  ma- 
gambala,  huwag  kayong  malito,  wala  nang  magagawa.... 
Pakinggan  ninyo  ako!  Sasapit  na  ang  gabi  at  kailangang 
huwag  mag-aksaya  ng  panahon ....  kailangan  kong  sabihin 
sa  inyo  ang  aking  lihim,  kailangan  kong  ipagkatiwala  sa 
inyo  ang  huli  kong  nasa....  kailangan  kong  makilala  ninyo 
ang  aking  kabuhayan .  .  . .  Sa  mga  sandaling  ito  na  katangi- 
tangi  ay  ibig  kong  iibis  sa  akin  ang  isang  pasanin,  ibig 
kong  paliwanagan  ninyo  sa  akin  ang  isang  pag-aa!inlangan 
....kayong  may  malaking  pananalig  sa  Dios....  ibig  kong 
sabih'n  ninyo  sa  akin  kung  may  isang  Dios! 

— Nguni't  isang  panglunas  sa  lason,  ginoong  Simoun.... 
mayroon  akong  apomorjina . .  . .  mayroon  akong  eter,  eloro- 
/orrno .... 

At  humahanap  ang  pari  ng  isang  botella  hanggang  si  Si- 
moun  ay  yamot  na  sumigaw. 

— Wala  nang  mangyayari . .  . .  wala  nang  mangyayari! 
Huwag  kayong  magaksaya  ng  panahon!  Yayaon  akong  dala 
ang  aking  lihim. 

Ang  klerigo'y  litong  nagpatiluhod  sa  kaniyang  .reeliaatorio , 


—  350  — 


nanalangin  sa  paanan  ng  Cristo,  isinubs6b  ang  mukha  sa  dala- 
wang  kamay  at  pagkatapos  ay  tumindi'g  na  walang  imik  at  ka- 
galanggalang  na  waring  tinanggap  sa  kaniyang  Dios  ang  boong 
bagsik,  ang  boong  sanghaya,  ang  boong  kapangyarihan  ng 
is£ng  Hukom  ng  mga  budhi.  Inilapit  ang  isang  sillon  sa 
dakong  ulunan  ng  may  sakit  at  humandang  makingig. 

Sa  mga  unang  salitang  ibinulong  sa  kaniya  ni  Si- 
moun,  nang  sabihin  sa  kaniya  ang  tunay  na  pangalan,  ay 
napaurong  ang  matangdang  paii  at  tiningnang  lipus  sindak 
ang  kaharap.  Ang  may  sakit  ay  malungkot  na  ngumiti. 
Dahil  sa  paakakabigla  ay  hindi  nasupil  ang  sarili,  nguni't 
madaling  nakapagpigil,  at  matapos  na  matakpan  ng  panyo 
ang  mukha  ay  muling  tumungo  upang  makingig. 

Isinalaysay  ni  Simoun  ang  kaniyang  kasakitsakit  na  ka- 
buhayan,  ang  pangyayaring  may  labing  tatlong  taon  na,  nang 
magbalik  siyang  galing  sa  Europa,  na  puno  ng  pag-asa  at 
magagandang  pangarap,  ay  umuwi  siya  upang  makasal  sa 
isang  binibining  inii'rog,  at  laan  sa  paggawa  ng  kabutihan  at 
magpatawad  sa  lahat  nang  gumagawd  sa  kaniya  ng  masama, 
bayaan  lamang  siyang  mabuhay  nang  mapayapa.  Hindi  nag- 
kagayon.  Isang  mahiwagang  kamay  ang  nag-aboy  •  sa  ka- 
niya  sa  gitna  ng  isang  kaguluhang  gawagawa  ng  kaniyang 
kalaban;  pangalan,  yaman,  pag-ibig,  kinabukasan,  kalayaan, 
nawala  sa  kaniya  ang  lahat  at  nakaligtas  lamang  sa  kamatayan 
dahil  sa  kagitingan  ng  isang  kaibigan.  Sa  gayo'y  isinumpa  niyang 
maghihiganti.  Nagtanan  siyang  daia  ang  kayamanan  ng  kaniyang 
kaanak,  na  nababaon  sa  i«ang  gubat,  nagtungo  sa  ibang  lupain 
at  inatupag  niya  ang  pangangalakal.  Nakilahok  sa  himagsikan  sa 
Cuba,  na  tinulungan  ang  magkabilang  pangkat,  nguni't  saan 
man,  siya'y  nakikinabang.  Doon  niya  nakilala  ang  Gene- 
ral,  na  noo'y  komandante,  na  naging  kakilala  niya  dahil  sa 
pangungutang  sa  kaniya  at  pagkatapos  ay  naging  kaibigan 
dahil  sa  ilang  kataksilang  ginawa  na  alam  ng  magaalahas 
ang  lihim.  Siya,  sa  tulong  ng  salapi  ay  nakuha  niyang 
maparito  ang  General,  at  nang  nasa  Pilipinas  na  ay  ginawa  ni- 
yang  isang  bulag  na  kasangkapan  at  iniaboy  niya  sa  pag- 
gawa  ng  lahat  ng  kasamaan  na  ang  ginaw&  niyang  pain 
ay  ang  walang  habas  na  katakawan  sa  salapi. 

Ang  pangungumpisal  ay  naging  mahaba  at  mabigat, 
nguni't  sa  boong  hinabahaba  ay  hindi  nagpahalata  ng  ano- 


—  351  — 


mang  pagkakagulat  ang  nagpapakumpisal  at  bibihirang  pi- 
natlangan  ang  inay  sakit.  Gabi  na  nang  si  P.  Florentino,  ay 
tumindig  na  pinapahid  ang  pawis  sa  mukha  at  nag-isip. 
Mahiwagang  kadiliman  ang  naghahari  sa  loob  ng  sih'd,  na 
pinupuno  ng  sinag  ng  buwan,  na  pumapasok  sa  mga  duru- 
ngawan,  ng  liwanag  na  malamlam  at  panganganinag  na 
wari'y  singaw. 

Sa  gitna  ng  katahimikan,  ang  tingig  ng  pari  ay  nadi- 
ngig  na  malungkot,  banayad,   nguni't  mahimok: 

— Patatawarin  kayo  ng  Dios,  ginoong....  Simoun, — ang 
sabi: — batid  Niyang  tayo'y  anak  sa  pagkakamali,  nakita 
Niya  ang  inyong  tiniis,  at  sa  pagpapahintulot  na  matagpuan 
ninyo  ang  kaparusahan  ng  inyong  mga  sala  sa  pagtatamo 
ng  kamatayan  sa  kamay  din  ng  mga  iniaboy  ninyo,  ay 
nakikita  natin  ang  Kaniyang  walang  hanggang  awa!  Siya 
ang  sumirang  isa-isa  sa  inyong  mga  paraan,  ang  lalong  ma- 
bubuti  ang  pagkakabalak,  ang  una  sa  pagkamatay  ni  Maria 
Clara,  makaraan  yaon  ay  dahil  sa  isang  pagkakalingat,  at 
pagkatapos  ay  sa  isang  paraang  lubhang  mahiwaga....  Isun- 
din  natin  ang  kaniyang  kalooban  at  pasalamatan  natin  Siya! 

— Sa  ganang  inyo, — ang  mahinang  sag6t  ng  maysakit, — 
ang  kalooban  niya  ay,  na,  ang  mga  pulong  ito'y . .  . . 

— Magpatuloy  sa  kalagayang  kinasasadlakan? — ang  dug- 
tong  ng  klerigo  nang  makitang  ang  isa'y  huminto. — Hindi  ko 
maalaman,  ginoo;  hindi  ko  mataho  ang  inaakala  noong  Hindi 
malirip!  Batid  kong  hindi  pinabayaan  sa  mga  mahihigpit  na 
sandali  ang  mga  bayang  nananangan  sa  Kaniya  at  Siya  ang 
ginawang  hukom  ng  kanilang  pagkasill;  alam  ko  na  ang  Ka- 
niyang  bisig  ay  hindi  nawala  kailan  man  kapag  niyuyurakan 
na  ang  katwiran  at  ubos  na  ang  lahat  ng  paraan,  ay  hu- 
mawak  na  ng  sandata  ang  sinisiil  at  nakipaglaban  nang  da- 
hil  sa  kaniyang  tahanan,  dahil  sa  kaniyang  asawa,  dahil  sa 
kaniyang  mga  anak,  dahil  sa  kaniyang  mga  di  maitatakwil 
na  karapatan,  na,  gaya  ng  sabi  ng  makatang  aleman,  ay 
kumikinang  ng  walang  pagkaagnas  at  matibay  doon  sa  kai- 
taasan  ng  mga  walang  pagkapawing  mga  bituin!  Hindi, 
ang  Dios  na  siyang  katwiran,  ay  hindi  mangyayaring  mag- 
pabaya  sa  kaniyang  layon,  ang  layong  kalayaan  na  kung  wala  ay 
wala  namang  katwiran! 

—iKung   gayon    ay    bakit   ipinagkait   sa  akin  ang  ka- 


—  352  — 


uiyang  tulong?—  ang  tnnong  ng  tingig  ng  maysakit,  na  lipus 
hinanakit. 

— Sapagka't  pinili  ninyo  ang  isang  paraan  na  hindi  Niya 
masasang-ayunan! — ang  sagot  ng  paii  na  matigas  ang  boses 
— ang  kaluwalhatiang  pagliligtas  sa  isang  bayan  ay  hindi 
kakamtin  ng  isang  nakatulong  sa  pagpapahirap  sa  kaniya! 
Inakala  ninyong  ang  dinungisan  at  sinira  ng  pagkakasala  at 
kasamaan  ay  nangyayaring  malinis  at  mailigtas  ng  isa  ring 
pagkakasala  at  isa  ring  kasamaan!  Kamalian!  Ang  pagta- 
tarnm  ay  walang  ibubunga  kundi  kakilakilabot  na  anyo;  ang  sala 
aymgasalann;  tanging  ang  pag-ibig  ang  nakagagawa  ng  mga 
bagay  na  kahangahanga,  ang  kabaitan  lamang  ang  naka- 
pagliligtas!  Hindi;  kung  balang  araw,  ang  ating  bayan  ay 
magiging  malaya  ay  hindi  dahil  sa  masasamang  hilig  at 
pagkakasala,  hindi  sa  paraang  pasamain  ang  kaniyang  mga 
anak,  dayain  ang  ilan,  bigyan  ng  salapi  ang  iba,  hindi;  ang 
kaligtasan  ay  may  kahulugang  kabanalan,  ang  kabanalan  ay 
pagtitiis  at  pag-ibig. 

— Siya!  tinatanggap  ko  ang  inyong  sabi, — ang  tugon  ng 
maysakit,  makaraan  ang  is^ng  sandali  : — ako'y  namali  :  nguni't  sa 
dahilang  ako'y  n^mali  ^ay  ipagkakait  na  ba  ng  Dios  na  iyan  ang 
kalayaan  sa  isang  bayan  at  ililigtas  ang  maraming  lalo  pang  sala- 
rin  kay  sa  akin?  <ian6  na  lamang  ang  kamalian  ko  sa  piling  ng 
mga  pagkakasala  ng  mga  namamahala?  iBakit  pahahalagahan 
pa  ng  Dios  na  iyan  ang  aking  kabnktutan  kay  sa  mga  daing  ng 
napakaraming  walang  sala?  «iBakit  hindi  ako  sinugatan  at 
pinagtagumpay  pagkatapos  ang  bayan?  ^Bakit  binabayaang 
magtiis  ang  gayong  karaming  mga  karapatdapat  at  mga  tapat 
na  loob  at  nasisiyahang  walang  katigatigatig  sa  kaniiang  mga 
paghihirap? 

— Ang  mga  tapat  na  loob  at  ang  mga  karapatdapat  ay 
kailangang  mangagtiis  upang  ang  kanilang  mga  adhika'y  mdki- 
lala't  lumaganap!  Kailangang  iwaksi  6  basagin  ang  sisid- 
lan  upang  halimuyak  ang  bango,  kailangang  pingkiin  ang 
bato  upang  sumipot  ang  apoy!  Mayroon  ding  pasiya  ng 
kalangitan  sa  mga  paguusig  ng  mga  maniniil,  ginoong  Simoun! 

— Alam  ko, — ang  bulong  ng  may  sakit — kaya  nga/t  inud- 
yukan  ko  ang  kabangisan . .  . . 

— Tunay,  kaibigan  ko,  nguni't  ang  lalong  maraming  su- 
mabog  ay  ang  may  taglay  na   kabulukan!    Pinalusog  ninyo 


-  353  - 


ang  kabulukan  sa  kapamayanan  nang  hindi  naghasik  ng  ano- 
mang  adhikain.  Sa  pagtitiim  na  iyan  ng  mga  masasamang  hilig 
ay  walang  sisipot  kundi  ang  pananawa,  at  kung  mayroon 
mang  biglang  sumipot,  ay  hindi  mangyayaring  hindi  kabuti 
lamang,  sapagka't  sa  biglabiglaan  ay  walang  sisipot  sa  layak 
kundi  ang  kabuti.  Tunay  nga't  ang  mga  masasamang 
hilig  ng  isang  pamahalaan  ay  makamamatay  sa  kaniya,  nguni't 
pumapatay  din  naman  sa  kapisanang  pinangyayarihan  ng 
gayon.  Sa  isang  pamahalaan  na  may  masamang  hilig  ay  ba- 
gay  ang  isang  bayang  walang  tuus;  sa  pangasiwaang  wa- 
lang  budhi  ay  mga  mamamayang  maninibad  at  mapangayu- 
papa  sa  loob  ng  bayan,  nguni't  mga  tulisan  at  magnanakaw  sa 
mga  kabundukan!  Kung  ano  ang  panginoon,  gayon  ang  alipin. 
Kung  ano  ang  pamahalann,  gayon  ang  bayan. 
Naghari  ang   sandaling  pananahimik. 

— Kung  gayo'y  ^ano  ang  nararapat  gawin? — ang  tanong 
ng  tingig  ng  may  sakit- 

—  iMagtiis  at  gumawa! 

—  iMagtiis....  gumawa! — ang  malungkot  na  ulit  ng  may 
sakft — iah!  madaling  sabihin  iyan  kapag  hindi  nagtitiis. . .  .kapag 
ang  paggawa  ay  pinapagkakamit  ng  ganting-pala! . .  . .  Kung 
him'hingan  ng  inyong  Dios  ang  tao  ng  gayong  karaming  mga 
paghihirap,  ang  taong  babahagya  nang  makapanangan  sa  ka- 
salukuyan  at  nag-aalinlangan  sa  mangyayari  sa  kinabukasan; 
kung  nakakita  lamang  kayo  ng  gaya  ng  mga  napagkita  kong 
mga  maralita,  mga  kahabaghabag  na  nangagbata  ng  katakot- 
takot  na  pahirap  dahil  sa  mga  pagkakasalang  hindi  nila  gi- 
nawa,  mga  pagpatay  upang  mapagtakpan  ang  sala  ng  iba  6 
ang  di  kasapatan  sa  panunungkulan,  mga  kaawaawang  ama 
na  inagaw  sa  kanilang  tahanan  upang  gumawa  ng  walang 
kapararakan  sa  mga  lansangan  na  nasisira  sa  tuwing  umaga 
at  waring  naglilibang  lamang  sa  pagsusugba  sa  mga  boo 
boong  magkakaanak  sa  karalitaan  . .  . .  iah!  magtiis....  guma- 
wa. .  . .  siyang  kalooban  ng  Dios!  Papanaligin  ninyo  sila  na  ang 
kanilang  pagkamatay  ay  siya  nilang  kaligtasan,  na  ang  kanilang 
paggawa  ay  siyang  ikagiginhawa  ng  kanilang  tahanan!  Mag- 
tiis....   gumawa,....    iAn6ng  Dios  iyan? 

— Isang  Dios  na  lubhang  matapat,  ginoong  Simoun — ang 
sag6t   ng    pari; — isang    Dios   na    nagpaparusa  sa  kakulangan 

natin    sa    pananalig,  sa  ating  masasamang  hilig,  sa  munting 

23 


-  354  — 


pagpapahalaga  natin  sa  karangalan,  sa  ating  pagkamama- 
mayan....  Pinababayaan  natin  at  tayo'y  nagiging  katulong 
ng  masnmang  hilig,  kung  minsan  pa'y  ating  pinupuri  ang 
gayon;  kaya't  dapat,  lubhang  nararapat  na  batabin  natin  ang 
ibubunga  at  batahin  din  naman  ng  ating  mga  anak.  Ang 
Dios  ng  kalayaan,  ginoong  Simoun,  na  siyang  nag-uutos  sa 
ating  ibigin  ito,  at  ginagawang  magi'ng  mabigat  sa  atin 
ang  pasanin;  isang  Dios  ng  kaawaan,  ng  pagpapantaypantay,  na 
sabay  sa  pagpaparusa  sa  atin  ay  pinabubuti  tayo,  at  ang  binibig- 
yan  lamang  ng  mabuting  kalagayan  ay  yaong  nararapat  bigyan 
dahil  sh  kaniyang  pagsusumakit;  ang  paaralan  ng  pagtitiis  ay  na- 
kapagpapatibay,  ang  kaparangan  ng  tunggalian  ay  nakapagpapa- 
lakas  sa  mga  kaluluwa.  Hindi  ko  ibig  sabihin  na  ang  ating 
kalayaan  ay  tuklasin  sa  talas  ng  sandata;  ang  espada  ay 
di  lubhang  kagamit.an  sa  mga  bagong  kabuhayan,  nguni't, 
oo,  ating  tutuklasin  sa  pamagitan  ng  karapatan,  sa  pamagitan  ng 
pagpapataas  ng  uri  ng  katwiran  at  ng  karangalan  ng  tao,  na 
ibigin  ang  tapat,  ang  mabuti,  ang  dakila,  hanggang  sa  ma- 
matay  ng  dahil  dito,  at  kapag  ang  isang  bayan  ay  naka- 
sapit  na  sa  gayong  kalagayan,  ang  Dios  ay  nagbibigay  ng 
sandata,  at  lumalagpak  ang  mga  diosdiosan,  lumalagpak  ang 
mga  maniniil  na  wari'y  mga  kastilyong  baraha  at  kumiki- 
nang  ang  kalayaan  na  kasabay  ng  unang  liwayway!  Ang 
ating  kasamaan  ay  sa  atin  din  buhat,  huwag  nating  sisihin 
ang  kahi't  sino.  Kung  nakikita  ng  Espana  na  tayo'y  hindi 
lubbang  masunurin  sa  pagpapahirap,  at  handa  sa  paki- 
kipagtunggali  at  pagtitiis  ng  dahil  .^a  atiog  mga  karapatan, 
ang  Espana  ay  siya  nang  unaunang  magbibigay  sa  atin  ng 
kalayaan,  sapagka't  kapag  ang  bunga  ng  paglilihi  ay  du- 
mating  na  sa  pagkahinog  ay  ikahabaghabag  ang  inang  mag- 
tangkang  doo'y  lumunod!  Subali't  samantalang  ang  bayang 
pilipino  ay  wala  pang  sapat  na  katigasang  loob  upang  ipa- 
hayag,  na  mataas  ang  noo  at  lantad  ang  dibdib,  ang  ka- 
niyang  karapatan  sa  pamamayan  at  patibayan  ito  sa  pama- 
gitan  ng  mga  paghihirap,  ng  kaniyang  sariling  dugo;  saman- 
talang  nakikita  natin  ang  ating  mga  kababayan,  sa  kanilang 
sariling  pamumuhay  ay  magdamdam  hiya  sa  sariling  kalooban, 
madingig  ang  sigaw  ng  kaniyang  budhi  na  nagbabalikwas  at  tu- 
mututol,  at  sa  lantarang  pamumuhay  ay  hindi  umimik,  maki- 
sama  sa  pumapaslang  upang  kutyain  ang  pinaslang;  samantalang 


—  355  — 


nakikita  nating  naninirahan  sa  labis  na  paglingap  sa  sarili  at 
pinupuri  sa  tulong  ng  pilit  na  ngiti  ang  lalong  mahahalay  na  ka- 
gagawan,  at  nagmamakaawang  himhingi,  sa  pamagitan  ng  tingin, 
ang  isang  bahagi  ng  napala  <Un6't  bibigyan  sila  ng  kalayaan? 
Sa  piling  ng  Espana  6  hiwalay  sa  Espafia  sila'y  hindi  mag- 
iiba,  at  marahil,  marahil  ay  lald  pang  sasama!  £An6  ang  kaila- 
ngan  ng  pag-sasarili  kung  ang  mga  alipin  sa  ngayon  ay  siyang 
magiging  maniniil  bukas?  At  gayon  nga  ang  kauuwian  nila 
sapagka't  umiibig  sa  paniniil  ang  sumasailalim  nito!  Ginoong 
Simoun,  samantalang  ang  ating  bayan  ay  hindi  pa  naha- 
handa,  samantalang  tumutungo  sa  labanan  nang  nadadaya  6 
naiaaboy,  na  walang  lubos  na  kaalaman  sa  g4gawfn,  ay 
masisira  ang  lalong  matalinong  pagtatangka  at  mabuti  pa  nga 
ang  masira  sapagka't  iano't  ibibigay  ang  asawa  sa  lalaki 
kung  hindi  lubos  na  iniirog  at  hindi  nalalaang  magpakamatay 
nang  dahil  sa  kaniya? 

Naramdaman  ni  P.  Florentino  na  pinigilan  ng  may  sakit 
ang  kaniyang  kamay  at  pinisil;  huminto  na  inantay  na  mag- 
salita,  nguni't  ang  tanging  naramdaman  niya  ay  ang  dalawa  pang 
pisil,  nakadingig  ng  isang  buntonghininga  at  mahabang  ka- 
tahimikan  ang  naghari  sa  loob  ng  silid.  Ang  dagat  lamang, 
na  ang  mga  alon  ay  nangagsilaki  dahil  sa  hangin  sa  gabi 
na  waring  nagising  sa  init  ng  umaga,  ang  nagtatapon  ng 
kaniyan  paos  na  ungol,  ng  kaniyang  walang  katapusang 
awit,  pag  bayo  sa  mga  nagtayong  talampas.  Ang  buwan,  na 
wala  nang  kalabang  araw,  ay  payapang  nagtatalik  sa  langit,  at 
ang  mga  puno  sa  gubat  na  nangagyuyukuan  ay  nagsasalaysayan 
ng  kanilang  matatandang  alamat  sa  pamag-itan  ng  mahiwa- 
gang  bulungan  na  ipinaghahatidhatiran  ng  hangin. 

Nang  makitang  walang  sinasabi  sa  kaniya  ang  may  sakit, 
si  Padre  Florentino  ay  bumulong  na  wari'y  natutubigan  dahil 
sa  isang  iniisip: 

— iNasaan  ang  kabataan  na  maglalaan  ng  kanilang  mga 
magagandang  sandali,  mga  pangarap  at  kasigabuhan  sa  ikabu- 
buti  ng  kanilang  bayan?  iNasaan  ang  malingap  na  mag- 
biibubo  ng  kaniyang  dugo  upang  hugasan  ang  ganiyang 
maraming  kahihiyan,  ang  gayon  karaming  pagkakasala,  ang 
gayon  karaming  bagay  na  kamuhimuhi?  Malinis  at  walang 
bahid  dungis  ang  kailangang  maging  buhay  na  alay  upang 
ang   handog   ay  maging  karapatdapat!  . .  . .    <iSaan  kayo  na- 


—  356  — 


ngamon,  mga  kabinataan,  na  magtataglay  ng  lakas  ng  buhay 
na  tumanan  na  sa  aming  mga  ugat,  ang  kalinisan  ng  mga 
pagknkurd  na  nadungisan  sa  aming  mga  kaisipan  at  ang  la- 
gablab  ng  sigaho  na  namatay  na  sa  aming  mga  puso?.... 
Inaantay  namin  kayo,  oh  mga  binata,  halikayo  at  kayo'y 
aming  inaantay! 

At  sa  dahilang  naramdamang  ang  kaniyang  mga  mata'y 
pinangingiliran  ng  biha  ay  binitiwan  ang  kamay  ng  may- 
s»klt,  tumindig  at  lumapit  sa  durungawan  upang  tanawin 
ang  malawak  na  dagat.  Ilang  mahinang  katog  sa  pintuan 
ang  pumukaw  sa  kaniya  sa  gayong  pag  iisip .  Yaon  ay  ang 
alila  na  nagtatan6ng  kung  magslsindi  ng  ilaw. 

Nang  ang  pari'y  lumapit  sa  may  sakit  at  nakita  it6,  sa 
tulong  ng  liwanag  ng  lampara,  na  hindi  kumikilos,  nakapiklt 
ang  mga  mata,  ang  kamay  na  pumigil  sa  kaniyang  kamay 
ay  nakabuka  at  nalalahad  sa  gilid  ng  hihigan,  ay  inakala 
niyang  natutulog;  nguni't  nang  maramdamang  hindi  humi- 
hinga,  ay  marahan  niyang  hinipd  at  saka  pa  lamang  nahala- 
tang  patay:    unti-unti  nang  lumalamig. 

Nang  magkagayo'y  lumuhod  at  nanalangin. 

Nang  tumindlg  at  pinagmasdan  ang  bangkay  na  sa 
mukha'y  nababakas  ang  isang  matinding  hapis,  an  sakit 
ng  isang  boong  buhay  na  walang  kabuluhan,  na  tinaglay 
hanggang  sa  dako  pa  roon  ng  kamatayan,  ay  nangilabot 
ang  matanda  at  bumulong  na: 

—  iKaawaan  nawa  ng  Dios  ang  mga  nagliko  sa  kaniya 
ng  daan! 

At  samantalang  ang  mga  alilang  tinawag  niya  ay  na- 
ngagsisiluhod  at  nangagdadasal  ng  patungk61  sa  namatay, 
mga  alilang  maurira  at  nangah'libang  sa  pagtingin  sa  hihi- 
gan  at  inuulit-ulit  ang  mga  sunod  sun6d  na  requiem,  ay  ki- 
nuha  ni  P.  Florentino  sa  tataguan  ang  bantog  na  takbang  bakal 
na  kinalalagyan  ng  malaking  kayarnanan  ni  Simoun.  Ilang 
sandaling  nag-alinlarigan .  datapwa'y  biglang  pumanaog  sa 
hagdanang  dala  ang  takba,  na  may  tangka  nang  gagawi'n, 
tinungo  ang  batong  laging  inuupan  ni  Isagani  upang  siya- 
satin  ang  kailaliman  ng  dagat. 

Tumingin  si  P.  Florentino  sa  dako  ng  kaniyang  paanan. 
Sa  ibaba'y  nakikita  ang  paghampas  sa  mga  ukab  ng  bato 
ng  mga  maiitlm  na  alon  ng  Pasipiko,  na  lumilikha  ng  ma- 


—  357  — 


uugong  na  kulog,  na  sabay  sa  pagniningning  na  wart'y  apoy 
ng  mga  alon  at  mga  bula,  dahil  sa  tama  ng  sinag  ng 
buwan,  na  wari'y  dakotdakot  na  brillante  na  inihahagis  sa 
hangin  ng  isang  gawi  ng  kailaliman.  Tumanaw  sa  boo  ni- 
yang  paligid .  Nag-iisa  siya.  Ang  ulilang  baybayin  ay  nag- 
tatapos  sa  malayo  na  wari'y  isang  paguulap,  na  pinapawi 
unti-unti  ng  buwan  hanggang  sa  makiisa  sa  lalong  malayong 
dako  na  abot  ng  tanaw-  Ang  kagubatan  ay  bumubulong  ng 
mga  tingig  na  walang  linaw.  Sa  gayo'y  inihagis  ng  matanda 
na  itinapon  sa  dagat  ang  takba,  sa  tulong  ng  kaniyang  ma- 
lalakas  na  bisig..  Umikit  na  makailan  at  matuling  tumungo 
sa  kailaliman  na  gumuhit  ng  pabalantok  at  naglarawan  sa 
sa  kaniyang  makinis  na  ibabaw  ng  ilang  malamlam  na 
sinag  ng  buwan.  Nakita  ng  matanda  ang  pagtilampon  ng 
mga  patak,  nakadingig  ng  isang  buluwak  at  naghilorn  ang 
tubig  matapos  malamon  ang  kayamanan.  Nag-antabay  ng 
ilang  sandali  upang  tingnan  kung  may  isasauli  ang  kaila- 
liman,  ngunikt  muling  naghilom  ang  mga  alon  na  mahiwagang 
gaya  ng  dati,  at  hindi  naragdagan  ng  isa  mang  kuton  ang 
kaniyang  kulot  na  ibabaw,  na  waring  sa  nilapadlapad  ng 
dagat  ay  walang  nahulog  kundt  isang  munting  bato  lamang. 

—  iltago  ka  ng  Kalikasan  sa  kailaliman  na  kasama  ng 
mga  korales  at  mga  perlas  ng  kaniyang  walang  pagkapa- 
wing  mga  dagat! — ang  sabi  ng  klerigo  na  iniunat  ang  ka- 
may. — Kapag  sa  isang  banal  at  mataas  na  layon  ay  kakai- 
langanin  ka  ng  mga  tao,  ay  matututuhan  kang  kunin  ng 
Dios  sa  sinapupunan  ng  mga  alon....  Samantala,  diyan  ay 
hindi  ka  makagagawa  ng  kasamaan,  hindi  rao  ililiko  ang 
katwiran,  hindi  ka  mag-uudyok  sa  kasakiman! . .  . . 


Wakas  ng  "Ang  Filibusterismo11. 


INDICE. 

P&h. 

Alaala   5 

I. — Sa  Gubierta   7 

II. — Sa  silong  ng  Cubierta   18 

III.  — Mga  alamat   27 

IV.  — Si  Kabisang  Tales                                            ...  33 

V.  — Ang  "Noehe  buena"   ng  isang  kotsero   44 

VI  — Si  Basilio   50 

VII. — Si  Simoun   57 

VIII.— iMabuting  Pasko!  '   70 

IX.— Si  Pilato   74 

X. — Kayamana't  karalitaau   76 

XI.— Los  Banos   88 

XII.— Plaeido  Penitente   104 

XIII.  — Ang  aralan  ng  Pisiea   113 

XIV.  — Isang  tahanan  ng  mga  nag-aaral   125 

XV. -Si  G.   Pasta   137 

XVT.—  Ang  mga  kapighatian  ng  isang  insik   146 

XVII.—  Ang  periya  sa  Kiyapo   158 

XVIII.— Mga  kadayaan   163 

XIX.—  Ang  lambal   172 

XX  — Ang  nagpapalagay   184 

XXI.— Mga  ayos  Maynila   1^4 

XXII.— Ang  palabas   207 

XXIII.  — Isang  bangkay                             .    223 

XXIV.  —  Mga  pangarap   281 

XXV. — Tawanan-Iyakan  •   143 

XXVI.—  Mga  paskin   252 

XXVII. — Ang  prayle  at  ang  pilipino    .    258 

XXVIII.—  Tatakut   270 

XXIX.— Mga  huling  salitang  ukol  kay  kapitan  Tiago  .    .    .  279 

XXX.— Huli  i   283 

XXXI. — Ang  mataas  na  kawani  .    .     294 

XXXII. — Mga  ibinunga  ng  mga  paskin   300 

XXXIII.  — Ang  hulmg  matuwid   305 

XXXIV.  — Ang  kasal   314 

XXXV  —  Ang  pista  .318 

XXXVI.—  Mga  kagipitan  ni  Ben-Zayb   328 

XXXVII  — Ang  hiwaga   334 

XXXVIII.— Kasawian   339 

XXXIX.—  *   345 


\ 


